Y DREFLAN: 


EI PHOBL 


A'I PHETHAU. 


DANIEL OWEN, 


YR WYDDGRUG. 


WREXHAM: 


CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON, OÔ, H PE STREET. 


ND rhaid dywedyd beth yw ansawdd a chynnwysiad y 
cyfansoddiad hwn, a deitlir Y DREFLAN, wrth neb sydd 
wedi darllen y DRYSORFA, cylchgrawn misol y Method- 
istiaid Calfinaidd, am y ddwy flynedd diweddaf (1879 a 
1880). Wrth i'r pennodau ddyfod allan o fis i fis, ennill- 
asant sylw cyffredinol a chanmoliaeth uchel. Ao yn awr, 
oddiar annogiad llïaws o gyfeillion yr Awdwr, gyda 
pharodrwydd y Cyhoeddwr oddiar ddeall “<llaìs y wlad,” 
fel y dywedir, wele y cyfan yn dyfod allan yn un llyfr, 
yr hyn a rydd fantais ì ìawer weled y gwaith o'r newydd, 
ac i'r lleill a'i darllenasant yn y gwahanol rifynau gael y 
cyfan yn hylaw gyda'u gilydd. 


Yr oedd yn dda iawn gonyf weled fy nghymydog a'm 
cyfaill, Mr. D. OWEN, yn gollwng allan ffrwd ei ddawn 
trwy ysgrifenu yn y modd hwn, yn enwedig gan fod ei 
wendid corfforol wedi peri iddo roddi heibio am yr amser 
y gwaith cyhoeddus o bregethu, yn yr hyn yr oedd yn 
ddefnyddiol a chymeradwy iawn. Ac y mae êi lwydd- 
iant gyda ei ysgrifell eisoes yn ei orchymyn, mi a dybyg- 
wn, i fyned ymlaen eto yn y dull y dengys ynddo gymaint 
9 dalent a medr. 


Dichon fod rhyw ychydig nifer o bobl dda yn meithrin 
gwrthwynebiad i ddwyn allan wirioneddau crefyddol 
mewn ffordd o adroddiadau neu ystorïau, megys y ceir 
yma. Ond os rhydd y cyfryw ddarlleniad trwyadl i'r 
DREFLAN, hwy a welant nad oes ynddi ddim yn annatur- 
«ol neu yn anghymerudwy, megys y mae mewn llawer o 


na 


vi, RHAGYMADRODD. 


ffug-chwedlau; ao yn y llyfr hwn, hefyd, cyflwynir 
. lïaws o wersi daionus i rai nad ânti edrych am danynt 
mewn pregethau, traethodau, ac esboniadau. Gwelir 
fod yr Awdwr yn sylwedydd craff ar y natur ddynol, ac 
ar gymdeithas grefyddol yn gyffredinol, fel, er nad oedd 
yn portreiadu unrhyw bersonau neillduol, fod ei ddesgrif- 
iadau mor naturiol â phe buasai yn rhoddi hanes gwrth- 
ddrychau byw oedd o flaen ei lygaid. Yn wir, derbyniais 
fel Golygydd y DRYSORFA lythyr difrifol, ymha un y 
dywedai yr ysgrifenydd ei fod yn deall fod y cymeriadau 
a bortreiedid yn y DREFLAN wedi eu cymeryd o'r plwyf 
yr oedd efe yn byw ynddo, ac felly fod yr Awdwr “yn 
ceisio pardduo un o'r llanerchau mwyaf moesol a chref« 
yddoì” yn ein gwlad, a'i waith o'r herwydd yn ““sothach 
enllibgar,” tra yr oedd y plwyf a nodid, a'r wlad o'i 
amgylch, yn hollol ddyeithr i'n cyfaill. Wrth ddarllen y 
llythyr achwyngar hwn nis gallaswn lai na meddwl am 
eiriau Solomon, “ Megys mewn dwfr y mae wyneb yn 
ateb i wyneb, felly y mae calon dyn i ddyn; ” ac fel hyn 
rhaid fod y DREFLAN yn darlunio egwyddorion a theim- 
ladau sydd yn gyffredin i ddynolryw mewn byd ac 
eglwys. 


Gallaf ddyweyd, ar ddiwedd hyn o ragymadrodd, y 
siomir fi yn fawr os'na bydd y llyfr hwn yn cael ei 
dderbyn yn groesawus gan fy nghydgenedl ac yn on- 
wedig gan Fethodistiaid Cymru yn dra chyffredinol. 


ROGER EDWARDS. 


YR WYDDGRUG, 
Awst 18, 1881, 


NN NHY 


CYNNWYSIAD. 


PENNOn, 


I. RHAGARWEINIAD îe aa ** 
II. YR HEN WEINIDOG A'R DUGAEL 
III. “JOHN AELOD JONES” Cr a 
IV. Y CYFARFOD MISOL .. " 
V. ISMAEL .. En a" as U 
VI. CYFLOG GWEITHIWR  ., o. 
VII. DEWIS Y BUGAIL  ., as ee 
VIII. BEccA PRYS i» ** “* 
IX. LLAIS YR YSBRYD ., a. o. 


X. ISMAEL ETO a8 es ss 
XI. YR ARGRAFFIADAU CYNTAF Er 
XII. MR. SMART ye 


XIII. O'R CARTREFLE AT WELY ANGEU 
XIV. Jx .. Er <o e* Y 
XV. CYNGHOR BENJAMIN PRYS.. ce» 
XVI. GoLYGFA NOSOL .. ** *v 


XVII. SEFYDLU Y BUGAIL .. *? ee 


* 


ee 


* 


« 


* 


** 


Tcnarn, 


viii. 


Prnuop. 


XVIII. 
XIX. 
XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIV. 
XXvV. 


CYNNWYSIAD. 
MR. JEREMIAH JENKINS yf ar as 
CRYNODEB a ye 


JEREMIAH JENKINS YN EISIAU.. ny 
YR YMWELIAD OLAF A BENJAMIN PRYS 
Miss PUGH ws ws Ts e« a 


ISMAEL UNWAITH ETO 


YR AFRADLAWN ,, ar 


“ *e ae 


DIwEDDGIO ,, *. 


Y Dreffan: a Phobl a1 Phethau. 


PENNOD I. 
RHAGARWEINIAD, 


N A feddylied y darllenydd am fynyd mai rhyw bentref 
anmhoblog a dinôd ydyw y Dreflan; oblegid pc 
felly, prin y byddai yn werth i mi ysgrifenu, nac iddo 
yntau ddarllen, dim o'i hanes. Y mae yn ein Treflan o 
chwech i saith mil.o drigolion, er y dywed y rhai a 
ddeuant o Liverpool a Manchester yma eu bod yn dyfod 
i'r “wlad;” a phan ânt yn ôl, maent yn dyweyd eu bod 
yn myned i'r “dref.” Gyda llaw, mae clywed Dic-Sion- 
Dafyddíon o'r trefydd mawrion yn siarad fel hyn yn fy 
mlino nid ychydig. Ni fynwn i er dim iddynt wybod 
hyny; ond y mae arnaf ofn eu bod yn gwybod, onidê 
ni byddent mor ofalus am arfer yr un ymadroddion 
bob amser. 
Gwir nad oes genym yr un arglwydd esgob yma; ond 
y mae genym ficer sydd yn meddwl ei hunan cystal ag 
esgob, ac y mae hyny yn ateb yr un dyben yn union. Mae 
gan y ficer hefyd Eglwys fawr a gorwych, ynglŷn â'r hon 
y mae genyf gryn lawer o adgofion pan o dan yr hen 
oruchwyliaeth. Cyn dechreuad yr Ysgolion Prydeinig yn 
y Dreflan, yr oedd yn rhaid i mi fyned i'r Eglwys o leiaf 
unwaith bob Sabboth, neu ynte orfod goddef triniaeth yr 
““ Aold out” ddydd Llun y bore. Yr wyf yn cofio yn dda 
am lawer awr y bu raid i mi ei threulio yn yr hen 
A 


2 Y Dreflan: 


Eglwys o fewn i'r eisteddleoedd dyfnion, o ba le yr oedd 
yn anmhosibl bion i mi weled y Person o herwydd 
bychander fy maintioli a dyfnder y sêdd, nac ychwaith 
ddeall ond ychydig o'r hyn a ddywedai efe. Yn wir, nid 
oeddwn yn gofalu rhyw lawer beth a ddywedai y gŵr 
eglwysig, canys fy mhryder mawr i fyddai gallu edrych 
yn ddifrifol pan fyddai yr “hen ffoniwr,” fel y gelwid ef 
gan y plant, yn myned heibio, yr hwn a gerddai yn ol a 
blaen ar hyd yr Eglwys yn ystod yr holl wasanaeth cân 
ddystawed â chath, a gwialen gref yn ei law, gweinyddu 
yr hon ar ein penau a'n hysgwyddau oedd yn fforddio 
dirfawr ddifyrwch iddo, goeliem ni. Yn y cyfnod hwnw 
ar fy oes, yr oeddwn yn teimlo rhyw barchedigaeth mawr 
i'r adeilad henafol a gwych, ac yr oedd rhyw ddirgelwch 
ac ofnadwyaeth i mi ynglŷn â llawer o bethau perthynol 
iddi. Un o ba rai oedd yr organ a'r ddynes ddall oedd 
yn ei chware, a buaswn yn teimlo arswyd pe buasai y 
Person neu yr ysgolfeistr yn gorchymyn i mi fyned tu ol 
i'r wahanlen yn yr oriel lle yr oedd trigle yr holl ddirgel- 
wch hwn. Meddiannwn yr un teimladau ynglŷn â'r 
clochdŷ anferth, yn yr hwn y coeliwn fod ysbrydion ac 
ellyllon yn cartrefu; ac nid allwn lai nag edmygu dewr- 
der y dyn a fyddai yn agor clo y drws mawr yn nhywyll- 
wch a thrymder y gauaf, ac yn myned i mewn i ganu y 
gloch wyth. Yn fy mhlentynrwydd, bum yn holi fy 
hunan lawer gwaith pa un ai tlodi fu yn achos fod ffen- 
estri yr hen Eglwys wedi eu gwneyd i fyny o fân ddarnau 
O wydrau o wahanol liwiau, ai ynte a oedd hyny yn am- 
lygu rhyw amcan? Yn fy ngwiriondeb hefyd, bum yn 
rhyfeddu fod Mr. Hughes y Person yn goddef i Thomas 
Walters y clochydd ei watwar o hyd ; a dysgwyliwn yn 
barhâus ei weled yn cael ei droi allan o'r Eglwys. Y 
penderfyniad y daethum iddo oedd fod yr hen ŵr yn 
dechre dyrysu, a bod Mr. Hughes a'r gynnulleidfa yn 
cyd-ddwyn âg ef. Wedi cyrhaedd oedran addfetach, a 
gallu darllen ychydig, treuliais lawer awr i sillebu yr 
argraffiadau ar barwydydd yr Eglwys, lle yr oedd Phillip 
Phillip, Yswain, wedi gadael hyn a hyn i'r tlodion tra y 


Ei Phobl a'i Phethau. 3 


rhedai y dwfr . a bum yn rhyfeddu a fuasai efe, tybed, yn 
gadael y fath swm pe buasai yn gwybod mor frwnt yr 
oedd yr “hen ffoniwr” wrthym ni yv plant? Cwestiwn 
arall a ofynwn oedd, Pwy oedd yn gofalu am yr arian 
hyn? Cefais achlysur i ofyn yr un cwestiwn wedi cyr- 
haedd oedran gŵr Er : mi adael yr hen fam mor fuan 
ag yr agorwyd Ysgol Frydeinig yn ein Trefìan, rhaid 1 mi 
addef fy ngwendid, mai anaml y byddaf yn clywed clych- 
au yr hen Eglwys heb i'r holl ofergoelion a'r adgofion hyn, 
a llïaws o raì tebyg, ddyfod i'm meddwl. 

Ond i ddychwelyd... Mae y ficer yn ŵr tewdfwm, yn 
Eglwyswr o'r Eglwyswyr, ac yn myned hyd ei linyn 
mewn defodaeth. Mae ganddo ddau giwrad: un yn 
Sais pur, ond wedi dysgu mme/4u siarad Cymraeg... Cymro 
glân ydyw y llall, a mab i flaenor gyda'r “' Hen Gorff” yn 
Sir Aberteifi. Neillduolrwydd mawr y ciwrad e'r De 
ydyw, ei fod yn orzelog yn erbyn Ymneillduwyr. Mae 
yn dda genyf ddadgan fod y tri gŵr Eglwysig yn ddi- 
lychwin o ran eu cymeriadau, ac yn gweithio yn ddifefl. 
Mae gan y ficer ddau warden, dynion da a zelog am 
edrych ar ol amgylchiadau allanol yr Eglwys ar y Sab, 
both; ac y mae y naill yn ystod yr wythnos yn gofalu 
am ddisychedu dynion, ac y mae y llall yn.gofalu am yt 
Aarriers.. Rhag i'r clochydd feddwl fy mod wedi ei 
anghofio, y mae yntau yn ŵr corffol a diniwed. Crydd 
ydyw wrth natur, ac wedi ei ddwyn i fyny gyda'r Method- 
istiaid; ond o herwydd rhyw resymau, digonol ganddo ef 
ei hun, dros y caffai well gwrandawiad i'r erfyniad yn y 
pader sydd yn cyfeirio at y bara beunyddiol, efe a 
ymadawodd â'r “ Hen Gorff,” ac a wnaeth ei gartref yn 
yr Eglwys Sefydledig, ymha le y mae yn awr yn llenwi y 
swydd anrhydeddus y cyfeiriwyd at: eisoes, fel olynydd 
i'r hen Thomas Walters 

Nid anenwog ydyw y Methodistiaid yn ein Treflan. 
Mae ganddynt fwy nag un capel yma, ac eglwysi cryfion 
anghenrheidiau ysbrydol pa raia oruchwylir gan fugail, 
a byddin o flaenoriaid. Mae y bugail yn ŵr ieuanc 
lysgedig a galluog, ac vn bregethwr da, O lei»f. fellv v 


J/ Y Dreffan : 


dywed ei edmygwyr ; ond dywed eraill ei fod yn pregethu 
yn rhy draethodol, ac mai gwell ganddynt hwy fyddai 
bugail na fuasai mewn athrofa. Heblaw hyn, mae yr 
eraill hyny yn meddwl ei fod yn cael gormod o gyflog ; 
ond yr un pryd, hwy a ymunent i wneyd tysteb iddo pe 
byddai yn meddwl am ymadael. Mae rhai yn barnu y 
gwnai efe fwy o les pe byddai yn ymweled mwy â' 
aelodau; ond tybia eraill y byddai yn well iddo aros mwy 
yn ei fyfyrgell na cholma hyd y tai fel y gwna yn awr. 
Mae gwyneb llwyd y bugail, pa fodd bynag, yn dangos 
yn eglur naill ai ei fod yn gwneyd ei ddyledswydd yn ol 
ei allu, ac uwchlaw ei allu, neu nad ydyw yn gwybod dim 
am ormodedd ymborth. _ Yn perthyn'i'r achos Methodist- 
aidd y mae pregethwr hefyd, yr hwn a edmygir yn fawr 
gan y teulu gwrthfugeiliol; canys y mae efe yn ffarmwr, 
yn siopwr, yn gemeral dealer, yn gasglwr trethi, ac yn 
pregethu rhwng cromfachau, ac felly, dybygid, yn dyfod 
ì fyny yn gyflawn â'r cynghor ysbrydoledig i beidio ym- 
rwystro gyda negeseuau y bywyd hwn. 

Er fod yma ddyfroedd lawer, "ychydig mewn cymhar- 
iaeth ydyw nifer ein brodyr y Bedyddwyr; ac nid ydwyf 
yn gwybod am reswm i'w roddi am hyn, os nad ydyw yn 
An amanyddol, sef ein sefyllfa dra gogleddol. Ond mae 
yr ychydig sydd o honynt yn gweithio yn dda. Mae ein 
brodyr Apnibynol a Wesleyaidd yn fwy pentecostaidd 
mewn un ystyr, beth bynag, na'r enwadau erail, yn 
gymaint a'u bod yn pregethu mewn mwy nag un iaith yn 
ein Treflan. Mae gweinidog yr eglwys Annibynol Gym- 
reig yn ŵr craff a galluog, ac y mae hefyd yn fardd ac 
eisteddfodwr.  Perthyna i'w eglwys ef bregethwr cyn- 
northwyol; dyn bychan, eiddil, a llais hynod o fain 
ganddo. Adnabyddir ef yn y Dywysogaeth a'r America 
wrth y ffugenw barddol Z/ezv /Auog. _ Prif arbenigrwydd 
gweinidog yr eglwys Seisonig ydyw ei fod bob amser yn 
gwisgo yspectol oddigerth pan fydd yn darllen, a'i fod 
hefyd yn gwisgo het /1vt crow, a llodrau o liw goleu ar y 
Sabboth. Mae cryn debygolrwydd rhwng y ddau weinid- 
og Wesleyaidc o ran eu personau a'u gwisgiad. Maent 


Ei Phobl a'i Phdhau. 5 


bob amser yn daclus a thrwsiadus, ac heb fod yn ddyeithr 
i awduriaeth Meistri Glenfield & Co. Ychydig y maent 
yn ymwneyd âg unrhyw symudiad cyhoeddus a chyffred- 
inol yn ein Treflan; ond y mae hyny o herwydd y cyf- 
lawnder mawr o waith sydd yn eu breichiau, dybygid, ac 
am mai dwy neu dair blynedd a fydd eu harosiad eithaf 
yma. Y maent yn weithwyr diwyd yn mhlaid yr achos da, 
yn zelog dros yr athrawiaeth a'r cyfundeb, ac un o honynt 
yn ddirwestwr gweithgar. Tra yr ydwyf yn ysgrifenu, y 
mae yr Offeiriad Pabaidd yn myned heibio yn ddystaw, 
ac yn ymddangos fel pe na byddai yn cymeryd sylw o 
neb byw bedyddiol, ond dilys, frawd, dy fod dithau yn 
gweithio yn dy ffordd dy hun lawn cymaint â neb a 
enwyd genyf. 

Ond er yr holl ddarpariaethau a'r cyfleusderau sydd 
genym gogyfer âg efengyleiddio ein Treflan, er yr holl 
ymdrech a'r gwrthymdrech, er yr holl weddïo a'r cynghori, 
y mae yma eto gannoedd na wyddant fwy am yr efengyl 
nag am y peth dyeithraf yn ybyd. Mae yma ystrydoedd 
cefn, tywyll a budron, lle y mae tlodi, trueni, a drygioni 
yn cartrefu ac yn adgenedlu eu hunain y naill flwyddyn ar 
ol y llaìl,. Mae yma ugeiniau yn gwario pob ceiniog a 
allant gael gafael arni yn y tafarnau, a'u gwragedd a'u plant 
yn rhynu gan anwyd, ac yn gwynlasu gan eisieu ymborth. 
Ewch ymlaen, frodyr y gwahanol enwadau! Mae gwaith 
anferth*heb ei wneyd ; a pha bwys ydyw gan bwy y troir 
y pechadur o gyfeiliorni ei ffordd am y troir ef? 

Y mae yn y Dreflan ddigon o fyrddau 1. ddodrefnu 
palas lled helaeth. Mae yma Fwrdd Lleol, yn gyfan- 
soddedig o ddeuddeg neu ychwaneg o ddynion wedi 
llwyddo tipyn yn y byd, ac yn cyfarfod â'u gilydd'y dydd 
Mawrth cyntaf o bob mis, i edrych yn ddoeth ar eu gilydd, 
ac gyfarch eu gilydd yn foesgar, ac : gadw heintiau ni- 
weidiol draw o'r Drefian heb gymhorth gweddi na Rhag- 
luniaeth, ac i benodi gwellianau mor agos ag v gallont at 
eu preswylfeydd eu hunain. ac 1 benderfynu pa faint fydd 
y dreth, ac i gadw ar delerau da â'r Aeforfer. er mwyn iddo 
gywiro eu gramadeg cyn i'w cynghoriaethau ymddangos 


6 Y Drefan: 


yn y newyddiadurlleol.. Mae yma Fwrdd Ysgol, yn cael 
ei gyfansoddi o ddynion parchus yn cynnyrchioli dwy 
blaid, sef yr Eglwyswyr a'r Ymneillduwyr. Gosodwyd yr 
Eglwyswyr ar y Bwrdd i edrych ar ol yr Ymneillduwyr, 
rhag iddynt gael gormod o'u ffordd eu hunain. Gosod- 
wyd yr Ymneillduwyr ar y Bwrdd yr un modd i edrych ar 
ol yr Eglwyswyr. Ond pa waeth? mae y s/reef Arab yn 
cael addysg, a'i osod ar ben y ffordd,2a bydd ryw ddiwrnod 
o bosibl mor ddefnyddiol â chystal ysgolaig â neb sydd ar 
y Bwrdd. Mae y Bwrdd hwn wedi gwneyd dirfawr ìes yn 
barod, ac y mae llawer ci bach du yn gwella yn ei olwg 
bob dydd wrth gael y briwsion sydd yn syrthio oddiarno. 
Ond yr amser a ballai i mi son am yr holl fyrddau, a'r 
cwmniau, a'r clybiau, ac yn enwedig y cymeriadau sydd 
yn ein Treflan, amryw o'r rhai diweddaf addeuant o dan 
sylw cyn diwedd yr hanes hwn. 


PENNOD II. 
YR HEN WEINIDOG A'R BUGAIL. 


pê gallai rhywun ddyweyd beth ydyw cynnwys y 

ddau air bach, “cadw sera4,” yn eu cysylltiad â 
Methodistiaeth Cymru, byddai wedi dyweyd, mi a gredaf, 
y naill hanner o hanes gwirioneddol y Cyfundeb. Mae 
yn wir mai y pulpud a'r Ysgol Sabbothol sydd yn taraw 
y meddwl gyntaf fel nodweddau arbenigol yr achos; a 
diammheu mai â hwynf-hwy yn gyffredin y cysylltir ei 
ddechreuad, ei gynnydd, a'i barhâd ; ond y mae ei fywyd 
mewnol ac ysbrydol yn ddinag i'w gysylltu â'r cyfarfod 
eglwysig. Cyntedd y Cenedloedd ydyw y blaenaf; ond 
y cysegr sancteiddiolaf ydyw yr olaf. Yma y mae y 
saint yn un, o flaen arch y cyfammod yn mhresennoldeb 
Duw, yn arllwys eu teimladau a'u profiadau i'w gilydd ; 


Ei Phobl a'i Phethau. y 


ac yma y cynhyrfir, y maethir, ac yr addfedir y teimlad 
crefyddol. Mae y cyfarfod eglwysig yn foddion arbenig 
i ddyfnhâu yr argraffiadau a wnaed eisoes ar feddyliau y 
saint trwy y pulpud a'r Ysgol Sabbothol, ac i'w nerthu i 
ymladd y frwydr ysbrydol, ac i ymwneyd â'r byd heb 
ymlygru ynddo. 

Paham na chyhoeddir hanes y soaefies? Mae rhai o 
honynt yn werth eu cyhoeddi. Dywedir mai y pethau 
goreu a ddywed dyn yn ei fywyd ydyw y pethau a ddy- 
wed oddiar gynhyrfiad y foment; a diammheu genyf mai 
yn nghyfeillachau neillduol y saint y dywedwyd rhai o'r 
pethau goreu a ddywedwyd erioed ynglŷn â chrefydd. 
Pwy a wna eu casglu ynllyfr? “Gemau y sera1”—dyna 
ddrychfeddwl i'r dyn cymhwys i'r gwaith ; ac y mae yn 
rhaid iddo frysio, canys y mae miloedd o'r pethau goreu 
a ddywedwyd erioed wedi myned eisoes ar ddifancoll. 

Mae y ddawn i “gadw seiat” yn ddawn ar ei phen ei 
hun ; ac nid pob blaenor, ac yn wir nid pob pregethwr, 
sydd yn meddu ar y ddawn hon. Hawdd iawn ydyw 
7reulio seiat, ond gorchwyl anhawdd ydyw ei «Wadw yn 
hen ystyr y gair. Mae yn gofyn graddau helaeth o 
dduwioldeb a threiddgarwch ysbrydol, a gallu i gynnyrchu 
a chydymdeimlo â'r teimlad crefyddol yn ei wahanol 
ffurfiau ac agweddau; a du fydd y diwrnod yn hanes 
Methodistiaeth pan y collir y ddawn hon o'n heglwysi. 
Byddai yr hen bobl yn parotoi llawer ar gyfer y cyfarfod 
eglwysig, ac yn dysgwyl llawer oddiwrtho. A nodweddir 
ein cyfarfodydd eglwysig â'r un peth yn ein dyddiau ni? 
Mae y cwestiwn yn un pwysig. 

Nid rhyfedd fod brodyr yr “ Hen Gapel” yn y Dreflan 
mewn tipyn o bryder beth a ddeuai o'r cyfarfod eglwysig, 
pan gludwyd Mr. Williams, eu hen weinidog, at eì dadau, 
Wrth i mi ei alw yn “ weinidog,” na feddylied y darllen- 
ydd ei fod yn was cyflogedig i'r eglwys. Na, gan rai o'r 
tu allan i'w eglwys ei hun, yr hon a dderbyniodd y rhan 
fwyaf o'i lafur, y cafodd ef y teitl “gweinidog.” _ Yn gyff- 
elyb fel y rhoddir teitlau o'r America i ysgoleigion y wlad 
hon, felly am Mr. Williams: gan estroniad, mewn cym- 


8 5 Y Drefan: 


hariaeth, y cafodd yntau cu deitlo yn weinidog. Ond na 
feddylied Tneh fy mod yn awgrymu fod y Me an yn 
cario ddim ymhellach. Yr eedd, Mr. Willams, fe gwein- 
idog yr “Hen Gapel,” wedi bedyddio a phriodi y rhan 
íwyaf o'r aelodau—wedi cynnrychioli yr eglwys ymhob 
cylch—wedi rhoddi ei bresennoldeb a'i wasanaeth yn 
ddifwlch yn ei holl gyfarfodydd, ac wedi ennill parch a 
serch yr eglwys yn gyffredinol; ac eto ni ddychymygodd 
neb am dalu iddo am ei wasanaeth mwy nag am dalu i'r 
dyn yn y lleuad am gario y baich drain. Gyda golwg ar 
Me. Williams ei hun, ni fynasai er dim ofyn am gyflog, er 
fod ynddo ymwybyddiaeth dystaw, o herwydd ei gydna- 
byddiaeth damweiniol âg ysgrifeniadau Mr. Paul, nad 
oedd yn anhaeddiannol o hono. Pa fodd bynag, gofal 
odd Rhagluniaeth am roddi iddo ddigon, a mwy na 
digon, o ddâ y byd hwn ; a chyn i i'r eglwys sylweddoli ei 
wir werth, yr oedd yr hen frawd duwiol a thalentog ar ei 
wely angeu, yn mwynhâu holl gysuron gwir grefydd oes 
lafurus, a chydwybod ddirwystr; a thrwy iddo fod yn 
“gyfrwys,” yr oedd ei gyflog wedi eì dafio /orward—ys 
ns y trafaelwyr—gan yr Hwn yr oedd i gael êi wysio 
bresennoldeb ymhen ychydig fynydau. Nid yn fuan 
yr anghofiaf ddydd ei gladdedigaeth. Mae yn hen 
sylw nas gŵyr dyn werth iechyd nes ei golli; ac y mae y 
sylw yr un mor wir am ddyn da: nid ydym yn gwybod 
ei werth nes iddo ein gadael. Ac mor rhyfedd ydyw y 
ffaith—y dangosir mwy o barch gwirioneddol a didwyll i 
esgyrn dyn nag a ddangoswyd iddo ef ei hun yn ystod ei 
holl oes. Mae yna ryw ymwybyddiaeth ynom fod pob 
dyn da, fel Joseph, wedi rhoddi “gorchymyn am ei 
esgyrn,” yr hwn orchymyn sydd yn gysegredig, ac an- 
ufuddhâu iddo a fyddai yn annuwioldeb. Yr oedd pig 
ìon “gwahanol enwadau” y gymydogaeth yn y cynheb- 
rwng, ïe, hyd yn uôd y ciwrad Deheuol, a'r ciwrad arall, 
a'r ficer, a phawb fel eu gilydd yp arddangos y parch a'r 
tristwch mwyaf. 
Ymhlith y rhai oedd yn bresennol, yr uedd hen flaenor 
—y blaenor hynaf yn wir yn yr “ Hen Gapel”—o'r enw 


Ei Phobl a'i Phethau. ŷ 


Benjamin Prŷs. Gŵr duwiol ac ysgrythyrol iawn ydoedd 
ef; ac yr oedd efe yn cofio Mr Williams yn llanc ieuanc 
glân yn. dechreu pregethu. Yr oedd wedi byw y rhan 
fwyaf o'i oes o dan ei weinidogaeth; ac ni chymerai ei 
berswadio nad oedd Mr. Williams yn un o'r dynion 
mwyaf yn y byd. Yr oedd yr hen frawd, er ys rhai 
misoedd bellach, o herwydd henaint, llesgedd, a'r gymal- 
wst; yn analluog i fyned i'r moddion ond anfynych ; ond 
er fod diwrnod yr angladd yn oer ac ystormus, nid allai 
na henaint na chymalwst gadw yr hen Fenjamin yn y tŷ 
y diwrnod hwnw. — Yr oedd yr olwg arno yn ddyddorus 
—gwir /y4e o hen Gymro gonest. Gwisgai glôs a Jeggrns 
llwydion, gwasgod o ystwff cartref, côb lâs, cadach India 
wedi ei droi yn ddwbl am ei wddf, a het â chantel mawr 
iddi.a choryn isel. Pwysai ar ei ddwyffon, ac edrychai 
yn gynhyrfus anghyffredin. Nid ymddangosai ei fod yn 
adnabod nac yn cymeryd sylw o neb oedd yn y cladded- 
igaeth; a diau fod eì feddyliau gydag ysbryd ei hen 
gyfaill ymhell tu hwnt i'r gorwel draw! Gwelais amryw 
yn myned ato i ysgwyd llaw âg ef, ac i'w longyfarch am 
ei fod yn alluog i ddyfod allan ar y fath dywydd; ond 
pan y gwnai gais i'w hateb, yr oedd ei galon yn neidic 
i'w wddf, a'i ên yn myned i grynu yn ddirfawr; a'r unig 
atebiad a gaent a fyddai edrychiad dyeithr trwy ei lygaic. 
meinion, gloewon, a gwlybion,'a chlamp o ddeigryn yn 
treiglo i lawr y ddwy rych o bobtu ei drwyn Rhufeinig. 
Rhoddaswn lawer am gael darlun o hono pan yr oedd, 
wedi tynu ei het, a dadguddio eí ben moel patrïarchaidd, 
yn edrych yn galed ar gauad derw arch y cyfaill oedd 
anwylaf ganddo, tra yr oedd brawd o weinidog yn gwedd- 
ïo wrth ddrws y tŷ cyn “cychwyn y corff.” Ond pe 
cawsid ef, ni buasai yn cyfleu yr ochenaid a ollyngodd ar 
derfyn y 'weddi, yr hon a yrodd iâs o hiraeth trwy galon 
pawb oeddynt yn bresennol. 

Yr oedd tipyn o ffordd o'r tŷ i'r fynwent; a chan fod y 
rhai oedd yn dwyn yr elor yn cerdded yn lled gyflym, a 
Benjamin Prŷs yn hynod o fethiantus, methodd a chanlyn 
yr orymdaith er ceisio ei oreu; a gadâwyd ef encyd o 


1o Y Drefn: 


ffordd ar oì, ac anghofiwyd ef. Yr oedd calon llawer un 
yn gwaedu o'r rhai oedd yn edrych trwy y ffenestri ar y 
cynhebrwng yn myned heibio, wrth weled yr hen ŵr yn 
ymladd â'i wendid, ac mor benderfynol o gael gweled y 
diwedd. Pan gyrhaeddodd yr Eglwys, yr oedd y .ficer 
wedi myned dros hanner y gwasanaeth; ac ar ei ddyfodiad 
i mewn, teimlodd ambell un euogrwydd yn ei gydwybod 
o herwydd esgeuluso ac anghofio cyfaill penaf yr ymadaw- 
edig, a hyny o bosibl am ei fod yn dlawd. Pan aeth- 
pwyd at y bedd, gwnaed lle i'r hen Fenjamin i weled yr 
hyn oedd farwol o'i gyfaill yn cael eì roi yn ei hir gartref. 
Diôsgodd yntau ei ben drachefn, a phwysai eilwaith ar ei 
ddwyffon. Yr oedd pawb bron erbyn hyn wedi anghofio 
Mr. Williams yn yr olwg ar dristwch a ffyddlondeb Ben- 
jamin Prŷs. Efe oedd yr olaf i adael y bedd, a chydag 
anhawsder mawr y cafwyd ganddo ei adael o gwbl. Yr 
oedd yr hen ŵr wedi trethu cymaint ar ei nerth, fel y bu 
raid i rai o'r cyfeillion ei gludo gartref mewn cerbyd; a 
hwn oedd y tro ôlaf i Benjamin Prŷs fod yn mynwent y 
llan yn fyw; ond nid hwn ydyw y tro olaf y bydd yn dyfod 
ger bron yn yr hanes hwn. 

Beth a ddaw o'r cyfarfod eglwysig? oedd gofyniad pawb 
ar ol marwolaeth Mr. Williams. _ Yr oedd efe er ys llawer 
o flynyddoedd wedi arfer llywyddu y seiat ei hun; ac er ei 
fod yn feunyddiol yn taer gymhell y swyddogion i gymer- 
yd rhan arweiniol ynddi, anfynych y gwnai neb oddigerth 
Benjamin Prŷs; ac yr oedd yntau bellach wedi myned i 
ormod oedran a methiantwch 1 ddysgwyl llawer oddiwrtho. 
Nid oedd y blaenoriaid wedi ymarfer â chadw y seiat, ac 
yroedd yn gwestiwn mawr ganddynt hwy eu hunain, a 
chan bawb, a oeddynt yn meddu ar y ddawn. Yr oedd Mr. 
Smart yn ŵr rhagorol gyda'r llyfrau a'r cyhoeddiadau; ond 
nid oedd ganddo ddawn i wneyd ddim yn gyhoeddus. 
Yr oedd Mr. Phillips yn ddyn galluog ac o gryn ddylan- 
wad,; ond yr oedd efe yn mervous, neu yn credu ei fod 
felly, yr hyn sydd yn dyfod i'r un peth. Yr oedd Mr. 
Howells wedi ei ddonio yn fawr ì siarad ar y casgliad ; ond 
pan elaii ddyweyd ar rywbeth arall, teimlai pawb ei fod 


Ei Phobl a'i Phethau. Ir 


allan o'i gylch. Edrychid ar Mr. Bevan fel dyn o gymer- 
iad uchel, ac efe ydoedd yr ymadroddwr penaf; ond nid 
oedd ganddo ffordd i drin pobl; ac anfynych y cyfodai i 
siarad heb friwo rhywun, er yn anfwriadol. Cymaintag a. 
allai Mr. Prysor, y pregethwr, drachefn, oedd myn'd ìi 
seiat y “capel newydd” yn awr ac yn y man. Bu yr 
eglwys yn llafurio o dan yr anhawsderau hyn am gryn am- 
ser, a phawb yn myned i deimlo fwyfwy y golled yr oedd- 
ynt wedi ei chael yn marwolaeth Mr. Williams. 

Ymhen y rhawg, mewn “cyfarfod brodyr,” awgrymodd 
un brawd ieuanc, yr hwiroedd yn assis/amf mewn masnach- 
dŷ brethynwr, “Onid dymunol a fyddai i ni gael bugail?” 
ac attegodd ei awgrymiad gyda rhesymau anatebadwy yn 
ei dyb ef ; ac fel diweddglo dywedodd, “ Dyna fy meddwl 
4” Dilynwyd yr awgrymiad â dystawrwydd. Yn y man 
dygodd Mr. Smart eì Ddyddiadur o'i logell a dywedodd, 
“Beth a wnawn o'r pum' mlynedd o gyhoeddiadau dynion 
da sydd yn y llyfr yma?” Dywedodd Mr. Phillips fod y 
mater yn gofyn ystyriaeth ddifrifol, ac fod perygl iddynt 
gael eu harwain ì brofedigaeth. Dywedodd Mr. Howells 
mai prin yr oedd y casgliadau' yn dyfod i fyny â'r 
treuliadau yn bresennol, ac os gelwid bugail y byddai yn 
rhaid chwyddo y casgliad yn fawr iawn. Dywedodd Mr. 
Bevan y buasai y cynnygiad am gael bugail yn dyfod yn 
well oddiwrth un o'r swyddogion, neu yhte oddiwrth un 
hynach a mwy profiadol na'r “brawd” a awgrymodd y 
peth. Gwnaeth y sylw hwn i'r “brawd” wrido at fôn ei 
wallt. Pa fodd bynag, wedi peth ymdrafodaeth, o 
fynwyd cymeryd y pwnci ystyriaeth, a'i osod yn “deg” o 
flaen yr eglwys. Cawn weled yn y benod nesaf beth a 
ddywedodd yr eglwys. 


72 Y Drefian. 


PENNOD III. 
“JOHN AELOD JONES.” 


N AE cryn gyfatebiaeth, os nad tebygolrwydd, rhwng 

gwaith eglwys yn myned ì alw bugail â gwaith 
dyn yn myned i ddewis gwraig. Yn y ddau amgylchiad, 
y pwnc mawr a ddylid ei gymeryd ì ystyriaeth ydyw, a 
oes gwir anghenrheidrwydd am y cysylltiad newydd, ac 
hefyd a ydyw y moddion yn ddigonol i gadw y cysylltiad 
ì fyny yn anrhydeddus. Mae ambell i ŵr ieuanc â'i 
amgylchiadau yn gyfryw nad oes un anghenrheidrwydd 
penodol ar y pryd arno am iddo briodi, gan fod gan- 
ddo gartref cysurus, ac, hwyrach, fam a chwiorydd i 
ofalu am danu. Ond ryw ddiwrnod, y mae yn gweled 
rhyw feinwen deg, ac yn y fan yn syrthio mewn cariad 
â hi, a chan fod priodi yn arferiad y wlad, y mae yntau 
yn myned i'r cysylltiad priodasol. Felly y bydd am- 
bell eglwys yn gwneyd, dichon nad oes anghenrheid- 
rwydd neillduol arnì am fugail, ond y mae hwn a hwn 
yn bregethwr ag y mae hi yn er edmygu yn fawr, ac 
y mae gan eglwysi eraill fugeiliaid, a phaham nad hi- 
thau? Nid hon ydoedd sefyllfa. eglwys: “yr' Hen 
Gapel” yn y Dreflan 

Bydd ambell ddynsawd arall âg anghen gwinoneddol 
arno am wraig , ond y mae ar yr un pryd yn ymwybodol 
nad oes ganddo fodd i'w chadw fel y dylai hi gael ei 
chadw; ac eto mewn dygn anystyriaeth y mae efe yn 
rhyfygu priodi, ac yn cael ei hunan ar fyr amser mewn 
profedigaeth a thlodi, ac yn gorfod syrthio yn oì ar 
gymhorth plwyfol. Felly, yn awr a phryd arall, y gwelir 
ambell eglwys yn galw un i'w bugeilio heb un rhag- 
oìwg sylweddol am ei gyflog, ac yn gorfod yn fuan iawn 
myned at y re/ieving officer perthynol i'r umion district 
Methodistaidd, ìi grefu am gymhorth i wneyd ei gyfìdg i 
fyny. Nid hon, ychwaith, ydoedd sefyllfa eglwys yr 
“ Hen Gapel,” 


Ei Phout ai. Phethau. 73 


Yr ydys weithiau hefyd vn gweled engreifftiau o un 
wedi bod yn trigiannu yn yr un tŷ â meinwen, ac wedi 
ffurfio cyfeillgarwch mawr â hi am lawer o flynyddoedd, 
ac eto heb fwriadu i bethau fyned ymhellach. Ond wedi 
byw yn ddigon hir felly gyda eu gilydd, ac iddo yntau 
dderbyn llawer iawn o gymwynasau a_ charedigrwydd 
oddiar ei llaw, ac, hwyrach, i'r siarad fyned ar hyd a lled 
y wlad fod “rhywbeth rhyngyn' nhw,” pan ddaw efe i 
ystyried fod yn hen bryd iddo feddwl am briodi, mae yn 
gweled na fyddai yn gyfiawn â'i gyfeilles iddo feddwl am 
neb arall yn wraig; ac y mae yn teimlo mai ei ddyled- 
swydd ydyw, os goddef y darllenydd yr ymadrodd— fof- 
to'r cwestiwn ; ac, wrth gwrs, ni bydd ganddi hithau yr un 
gwrthwynebiad. Hon a ddy4/asaz fod sefyllfa eglwys “ yr 
Hen Gapel.” 

Mae ambell ŵr arall wedi arfer byw hefo ei fam nes 
myned i dipyn o oedran, ac heb feddwl erioed yn ddif- 
rifol am briodi o gwbl tra yr oedd ei fam yn fyw, ,er fod 
ganddo foddion i hyny, gan fod yr hen wreigan dda yn 
wastad ac yn ddifwlch wedi arfer gofalu am dano, ac 
wedi bod ymhob modd yn ymgeledd gymhwys iddo. 
Ond wedi marw ei fam, mae y creadur truan yn teimlo ei 
hunan yn unig yn y byd, ac yn hollol analluog i ofalu am 
dano ei hun, ac yn gorfod dyfod i'r penderfyniad y bydd 
yn rhaid iddo gael gwraig; ond pa fodd i fyned o gwm- 
pas y gwaith nis gŵyr, ac nid anfynych yn yr amgylch- 
ladau hyn y bydd yn gofyn cyfarwyddyd gan rywun mwy 
profiadol. om ydoedd sefyllfa eglwys yr Hen Gapel. 
Yr oedd yr ymadawedig Mr. Williams wedi arfer ei 
phorthi â bwyd ysbrydol, ac wedi ei meithrin yn addysg 
ac athrawiaeth yr Arglwydd, a hithau wedi arfer ymddi- 
bynu arno am ymgeledd a chyfarwyddyd, ac am bobpeth 
a ellid yn rhesymol ei ddysgwyl oddiwrtho. Ond pan 
aeth efi lawr i'r glyn, yr oedd yr eglwys yn teimlo yn 
hollol amddifad a diswcr, ac yn fwy felly o herwydd i 
Mr. Williams gael ei gymeryd ymaith yn lled ddirybudd. 

Gan mai Mr. Bevan, fel yr awgrymwyd yn barod, oedd 
yr ymadroddwr penaf, iddo ef yr ymddiriedwyd y gwaith 


14 Y Dreftan 


o ddwyn ymlaen y cynnygiad am gael bugail, a'i osod yn 
deg o flaen yr eglwys. Nid y siaradwyr mwyaf ydynt y 
siaradwyr goreu bob amser; ac yr oedd Mr. Bevan yn 
engraifft ragorol o hyn.” Yr oedd efe yn llefarwr rhwydd 
a llithrig, ac yn gallu cyfleu ei feddwl yn naturiol a 
thaclus; ond yn hyn o beth yr oedd' yn rhy debyg i Mrs. 
Partington, yr hon a dystiai na byddai hi byth yn agor 
ei safn heb roi eì throed ynddi! Pa fodd bynag, yr 
oedd angel gwarcheidiol Mr. Bevan wrth ei benelin y 
tro hwn, ac aeth trwy ei orchwyl yn ddidramgwydd i 
bawb oddigerth mewn un engraifft —ar fynyd yr oedd 
ei angel yn hepian o bosibl—pan y mynodd Mr. Bevan 
gael ailadrodd ei ofid na buasai y cynnygiad hwn wedi 
deillio oddiwrth rywun hynach a mwy profiadol, yr 
hyn a barodd i bâwb edrych ar yr assisfamf yn sAop 
y brethynwr, ac a barodd iddo yntau borphon yn 
ddwysach nag y gwnaethai yn flaenorol o dan effaith 
yr un sylw. 

Cafodd y cynnygiad am gael bugail, serch hyny, y fath 
dderbyniad cyffredinol gan yr eglwys-nes synu yr holì 
flaenoriaid yn aruthrol, yn enwedig Mr. Phillips y blaenor 
nmervous; ac yr oedd yn llawen iawn ganddynt, meddent 
hwy, weled. y fath barodrwydd yn y frawdoliaeth i ym- 
gymeryd â'r cyfrifoldeb. A thystiai Mr. Bevan ar y 
diwedd, ei fod, wrth ystyried mai y gŵr ìeuanc John 
Jones oedd wedí cynnyg y peth, yn gorfod cyfaddef 
gwirionedd yr hen ddywediad fod perl weithiau i'w gael 
yn ngenau llyffant, yr hyn a wnaeth i'r “gŵr ieuanc” 
eilwaith dybied fod y sedd yr oedd yn eistedd arni ar 
dân. 

Y cyntaf i godi ar ei draed i gefnogi y cynnygiad yd- 
oedd Mr. Peter Pugh, gŵr da arno, calon-gynhes, cym- 
ydogol a haelfrydig dros ben. Yn wir, yr oedd y gŵr da 
hwn—am yr hwn y bydd genyf lawer eto i'w ddyweyd— 
yn cario ei haelfrydedd i eithafion weithiau ; ac fe gydol- 
yga y darllenydd â mi yn hyn pan ddywedaf mai gydag 
anhawsder mawr y byddai ei deulu, ar adeg y Nadolig, 
yn gallu ei berswadio 1 beidio anrhegu y creadur rhochlyd 
yn y cut yn nghŵr y buarth â 4/4 fudJing; a chredid 


Ei Phobl a'i Phalhau. I 


yn aml, er yr holl wrthwynebiad, ei fod yn cario allan yn 
ddirgel ei fwriadau da yn hyn. Addawai Mr. Pugh 
dreblu ei gyfraniadau, os byddai anghen, tuag at gael 
galw gŵr i'w bugeilio; ac nid oedd neb yn ei ammheu. 
Siaradodd amryw yn yr un cyfeiriad a Mr. Pugh; ac, yn 
wir, ni ddangoswyd un gwrthwynebiad gan neb oddigerth 
Mr. Jeremiah Jenkins yr hwn, yn ol tystiolaeth un oedd 
yn eistedd yn ei ymyl, cân gynted ag y clywodd son am 
fugail, a wthiodd ei law y foment hono i logelÌ ei Iodrau, 
i sicrhâu ei hun fod ei bwrs yn ddiogel, ac, er mwyn 
gwneyd hyny yn sicrach fyth, a'i symudodd i logell frest 
ei wasgod. Wedi gwneyd hyn, anadlodd yn fwy rhydd, 
a dywedodd—nad oedd efe yn gweled yr eglwysi oedd 
â bugeiliaid ganddynt yn llwyddo mwy nag eglwysi oedd 
hebddynt, ac mai doethach lawer, yn ei feddwl ef, a 
fuasai dewis ychwaneg o flaenoriaid, ac hefyd fod gan- 
ddynt ddigon o le i roi eu harian ymysg y tlodion. Hyn 
a ddywedodd efe nid am fod arno ofal am y tlodion. I 
dori yr hanes yn fyr, penderfynwyd, gan fod y Cyfarfod 
Misol i gael ei gynnal ymhen ychydig o wythnosau yn y 
Dreflan, i osod y mater ger ei fron, a gofyn ei gyfarwydd- 
yd yn yr achos. 

Prin y gwyddai y gŵr ieuanc, John Jones, ar draed 
pwy yr oedd yn cerdded gartref y noson hono, gan faint 
ei lawenydd fod ei gynnygiad eí wedi cael y fath dder- 
byniad, er gwaethaf geiriau cas Mr. Bevan. Preswyliai 
yn yr un masnachdŷ âg ef egwyddorwas o'r enw Walter, 
yr hwn oedd-gryn lawer yn ieuengach nag ef, a'r hwn 
hefyd a sylwodd cân gynted ag y daeth John i'r tŷ fod 
rhywbeth rhyfedd wedi cymeryd lle, gan nad oedd yn 
bosibl bron gael gair o'i enau ; ac er gwneyd llawer cais 
at hyny, parhâu i edrych yn synfyfyriol a wnai John. 
Dysgwyliai Walter, pa fodd bynag, gael gwybod y cwbl 
wedi myned i'r ystafell wely, i'r hon yr aethant yn llawer 
cynnarach y noswaith hono nag aríerol.. Ar eu myned- 
iad i mewn i'r ystafell, synwyd Walter yn ddirfawr gan 
waith John yn cymeryd cadair ac yn gosod ei hunan i 
eisted o flaen y bwrdd gwisgo, gan dynu allan o'i logel' 


16 Y Dredfan: 


bapyr a phin ysgrifenu ac inc ; a gofynodd y blaenaf yn 
wylaidd, . 

“ Be wyt ti'n myn'd i neyd, John?” 

“Y cAt, os gweli di yn dda ; dydw i ddim am ychwaneg 
o'r ti a'r tithe hefo fi,” ebe John. 

Yr oedd Walter erbyn hyn yn sicr fod John wedi 
cael ffrae A'i feistr, a'i fod yn myn'd i roi mofíze iddo; ac 
ebe fe— 

“Wel, be ydach ch'i yn myn'd i neyd ynte?” 

“ Yr ydw i yn myn'd i neyd peth na fedri di mo'i neyd 
o,” ebe John, braidd yn orchestol. 

Tarawodd hyn Walter â mudandod am foment; ond 
yn y man meiddiodd ofyn iddo eilwaith, 

“* Bc ydi hyny, John?” 

“ Yr ydw i yn myn'd i gysfenu i'r wasg, peth na fedri di 
na dy dad mo'i neyd, ac yr ydw i'n deyd wrthat ti am fyn'd 
i dy wely yn reit ddystaw, a pheidio moddro i, achos pan 
mae dyn yn myn'd i gysfenu i'r wasg rhaid iddo gael 
llonydd.” 

Agorodd Walter ei enau, nid i lefaru y tro hwn, ond i 
ryfeddu ; ac ymddangosai fel pe buasai wedi rhewi wrth 
awr yr ystafell gan faint ei syndod; ac yno y buasai 
hyd yn awr am a wn i oni buasai i John roddi edrychiad 
bygythiol ac awgrymiadol arno, yr hyn a barodd i Walter 
druan lechian i'w wely cân ddystawed â llygoden. Nid 
oedd ganddo un dirnadaeth beth oedd “gysfenu i'r wasg ;” 
ond yr oedd yn credu ei fod yn rhywbeth ofnadwy, ac 
yn rhywbeth hefyd a barai i John fod 'yn fuan yn Aelod 
Seneddol, neu ynte gyflawni hunanladdiad. Pa un nis 
gwyddai. Ofnai Walter syrthio i gysgu rhag y buasai yn 
chwyrnu, a thrwy hyny beri aflonyddwch i John “gysfenu 
i'r wasg.” Yn awr ac yn y man anturiai gyfodi ei ben ac 
edrych yn lladradaidd dros ymylon y cynfasau; a phob 
tro y gwnai hyn canfyddai John â'i ddau benelin ar y 
bwrdd, ac yn gwasgu ei ben rhwng ei ddwylaw, ac yn ym- 
ddangos fel pe buasai mewn gwewyr. Ond er ei holl 
wyliadwriaeth, syrthiodd Walter i sefyllfa freuddwydiol 
rhwng cwsg ac effro, ymha un y gwelai heddgeidwad yn 


'BsuM 4,1 nuogs—3, u& souof popoy uyof 


91 p3 


Ei Phobl a'i Phethau. Im 


dyfod i gyrchu John i'r carchar; eithr nid allai wneyd 
allan ei drosedd ond ei fod yn rhywbeth erchyìl mewn 
cysylltiad â “gysfenu i'r wasg.” Bryd arall, gwelai ef 
mewn cerbyd gorwych, a gweision lifrai o'i amgylch, a 
phawb yn tynu eu hetiau iddo. Ac felly y treuliodd 
Walter y noswaith nes deffro yn y bore, a chanfod John 
yn cysgu yn drwm wrth ei ochr. 

Yn y newyddiadur yr wythnos wedi hyn, ymddangosodd 
yparagraph canlynol: “Y MDrefanm—Mewn cyfarfod 
eglwysig a gynnaliwyd nos Iau diweddaf yn yr “Hen 
Gapel,' penderfynwyd gofyn cyfarwyddyd y Cyfarfod 
Misol nesaf gyda golwg ar alw pregethwr i fugeilio yr 
eglwys.— Aelod.” 

Byddai desgrifio ystâd meddwl John rhwng y noswaith 
y cyfansoddwyd y llinellau uchod a'r dydd yr ymddan- 
gosodd yn y newyddiadur, yn orchwyl caled. Ni fu 
wythnos erioed mor faith yn ei olwg. Hwn ydoedd y 
cais cyntaf o'i eiddo at lenora, a theimlai ei fod yn gyfnod 

pwysig yn hanes ei fywyd. Gyda chalon guredig a llaw 
grynedig yr agorodd y papyryn oedd i gynnwys ei “ysgrif ;” 
a bu agos iddo lesmeirio pan y syrthiodd ei lygad ar “ Y 
Drefían.” _Iê, dyna lle yr oedd mewn print, air am air 
yn union fel yr oedd wedi ei anfon, oddigerth pump o 
gyfnewidiadau ieithyddol, ac ychydig wahaniaeth yn y 
sillebiaeth.. Yr oedd llwybr ei fywyd bellach wedi ei 
farcio ; teimlai ei hunan wedi myned i mewn i'r byd llen- 
yddol. Dysgwyliai i i bawb a ddeuai i'r s40? son rhywbeth 
am yr “ysgrif;” ond nid oedd neb yn gwneyd; ac yr 
oedd yn gorfod penderfynu fod chwaeth at ddarllen yn 
isel iawn yn y Dreflan. 

Adeiladodd John lawer castell yn yr awyr y diwrnod 
hwnw ; ond yr oedd yn teimlo yn sicr fod un adeilad ar 
sylfeini safadwy, sef y byddai John Jones ryw ddiwrnod 
yn llenor enwog, ac yn cael ei edmygu gan filoedd, a'i 
weithoedd o bosibl yn cael eu cyfieithu i ieithoedd y Cyf. 
andir. Ysywaeth, yr oedd un rhwystr mawr ar ffordd ei 
enwogrwydd, sef cyffredinedd ei enw. Yr oedd hyn yn 
anffawd fawr ; a. gallai gyfrif deuddeg o leiaf o'r un enw âg 

B 


ri Y Drefan: 


ef yn y Dreflan ; ac yr oedd yn rhaid na ddychymygodd 
ei rieni erioed iddo ennill yr enwogrwydd yr oedd am ej 
ennill, - onidê ni fuasent yn rhoi enw mor gyffredin arno. 
Ond cofiai, er ex gysur, mai nid efe ydoedd yr unig un 
oedd wedi gorfod wynebu yr anffawd hon. Gallai enwi 
dwsin o weinidogion enwog oeddynt wedi gortod edrych 
yn llygad yr un anhawsder, ac wedi gorfod hefyd gaei 
enw rhwng y John a'r Jones. Pe buasent wedi ymfodd- 
loni ar yr enw John Jones yn unmg, ni buasai neb yn 
gwybod dim am danynt; felly yr oedd yn rhaid mai i'r 
enw canol yr oeddynt yn ddyledus am eu holl enwogrwydd! 
Dos dithau a gwna yr un modd, meddai llef ei ymwy- 
byddiaeth o'i fewn. _ Yn wir, ystyriai fod ganddo ffugenw 
eisoes, sef “ Aelod.” _ Nid oedd yn hoffi hwn yn rhy dda; 
ond pe buasai yn dewis enw arall, buasai raid iddo aberthu 
yr enwogrwydd yr oedd yr enw hwnw wedi ei ennill iddo 
yn barod—na, ni fedrai ddygymmod â'r meddwl. Cym- 
erodd bin ac inc, ac ysgrifenodd ef mor debyg ag y gallai 
i argraff, er mwyn cael gweled sut y buasai yr enw yn 
edrych mewn print:—“ John Aelod Jones.” Yr oedd 
yn raeddwl ei fod yn edrych yn dda; ond sut y buasai yn 
swnio, tybed? Aeth i'r ardd, a dywedodd yr enw yn 
uchel; ac, wele, yr oedd yn ateb y dyben! “Dyma,” 
ebe fe, “yr enw yr adwaenir fi wrtho o hyn allan—'JoHu 
AELOD JONES,'" 


PENNOD IV. 
Y CYFARFOD MISOL. 


DAS yn y bennod o'r blaen fod y Cyfarfod 
Misol ì gael eì gynnal yn y Dreflan ; ac er nad hwn 
edd y cyntaf na'r diweddaf a gynnaliwyd yno, hwn 

ydoedd y.cyntaf, er nad yr olaf, i'r ysgrifenydd fod 


Es Phobl a'i Pheihau. JI 


ynddo. Oddiar yr ystyriaeth hon, o bosibl na chyd- 
ddyga y darllenydd â mi yn rhoi desgrifiad byr o'r seí- 
ydliad hynafol a pharchus hwn, a'r argraff a wnaeth ar 
fy meddwl ar y pryd. Rhag i'r darllenydd hynaws 
ammheu ei gywirdeb, dymunwn iddo gofio mai desgrifio 
yr ydwyf y Cyfarfod Misol yno ryw ddeg neu ddeuddeng 
mlynedd yn ol, ac felly na fyddai, o bosibl, yn ddarluniad 
cywir o'r hyn ydyw yn bresennol. 

Edrychid ymlaen at y cyfarfod hwn gyda dyddordeb 
neillduol, er oddiar deimladau gwahanol. Yr oedd yn 
chwith gan lawer o gyfeillion y Dreflan feddwl am gyfar- 
fod o fath yn y byd ynglŷn â Methodistiaeth yno heb 
fod eu hen weinidog, Mr. Williams, yn llywydd arno; ar 
yr un pryd, yr oedd y cais oedd i gael ei ddwyn ymlaen 
am gael gŵr i lenwi ei le fel gweinidog yn lliniaru i ryw radd- 
au y teimlad hiraethus ar ei ol ef. Yr oedd cyfraniadau 
yr eglwys tuag at ddwyn traul y cyfarfod wedi bod yn 
haelionus dros ben, a phawb yn awyddus i wneyd eu 
goreu oddigerth Mr. Jeremiah Jenkins. Yr oedd efe yn 
<redu mai bob tri mis y dylesid cynnal y Cyfarfod JM7so/, 
yr hyn oedd yn fy adgofio yn rymus am y wraig a fynai 
berswadio ei chymydoges i z0A1fewasAio eì thŷ yn felyn ! 
Pe buasid yn cynnal y cyfarfod bob tri mis, buasai 
Jeremiah yn cyfranu tuag ato; ond hyd hyny nis gwnai. 
Nid am ei fod yn gybyddlyd yr oedd yn gwrthod cyt- 
ranu, ond i ddaugos ei egwyddorion (?). Ond aethpwyd 
ymlaen gyda'r parotoadau yn rhagorol heb help Jeremiah 
druan. Yr oedd Mrs. Price wedi rhoddi roumd of beef 
yn yr heli er ys dyddiau, ac wedi dwyn y cyllyll a'r ffyrc 
allan o'u llechesau, a pheri iddynt ddysgleirio nes y 
gwelech eich llun ynddynt... Wrth fyned heibio, goddefer 
i mi adrodd y bum yn meddwl yn fynych fod rhywbeth 
hynod o nodweddiadol o Fethodistiaeth Gymreig mewn 
round of beef—rhywbeth ag sydd yn arddangos cadernid 
a bywioliaeth dda, ac felly yn dra mynegiannol, yn gystal 
a chymhwys, ar fwrdd Cyfarfod Misol a Sasiwn. 

Bore dydd Llun, y cyfarfod a ddaeth; a gwelid cryn 
brysurdeb, yn ac oddeutu ysgoldŷ yr Hen. Gapel: y 


20 ; Y Drfgfian: 


chwiorydd mewn ffedogau gwynion ac â gwynebau siriol 
yn myned i fewn ac allan yn gyflym i barotoi y te a'r 
coffi, y bara ac ymenyn, a'r caws, ar gyfer y dyeithriaid. 
Yn sefyllian oddeutu yr ysgoldŷ yr oedd tŵr o fechgynos 
—egin Methodistiaeth ddyfodol y Dreflan—yn dysgwyl 
yn bryderus am gael marchogaeth ceffylau y pregethwyr i 
Ty'nlian. Yr oedd yn amlwg fod y gwŷr traed a ddeu- 
ent i'r cyfarfod yn sefyll yn isel yn meddwl y Jehuiaid 
ieuainc hyn; a chymerodd llawer dadl frwd le rhyng- 
ddynt pa un a oedd y brawd hwn ac arall yn “'gethwr” 
ai peidio. Os na byddai gan y brawd geffyl, byddai yn 
cael ei roddi i lawr gan y beirniaid craff hyn naill ai fel 
blaenor neu ynte fel “'gethwr sal.” Y pwnc mawr 
ynglŷn â'r Cyfarfod Misol gan y Methodistiaid ieuainc 
hyn oedd cael race i Dy'nllan; ond nid oes anghen 
dyweyd nad oedd dim perygl i'r pedwarcarnolion a_yrid 
ganddynt redeg â hwynt ymaith, canys yr oedd yr ys- 
grubliaid hyny, fel yr enwad yr oeddynt yn ei gynnrych- 
ioli, yn s/ow and sure; a phe dygwyddasai i gorn y cŵn 
hela seinio ar y ffordd, nid oedd raid ofni iddynt godi 
eu clustiau ac anghofìo i bwy yr oeddyn: yn perthyn, 
na'r achlysur yr oeddynt wedi dyfod y bore hwnw o'i 
blegid. 

Deuai y brodyr i mewn dri drab, feì y dywedir, a 
hyny, mae yn ymddangos, o anghenrheidrwydd; oblegid 
nid y cwestiwn oedd pa bryd yr oeddynt yn cyrhaedd y 
Dreflan, ond o ba le yr eeddynt wedi cychwyn; hyny 
ydyw, mewn geiriau eraill, y cwestiwn ollbwysig a. ofynid 
y naill gan y llall oedd, “ Pa le yr oeddych chwi ddoe?” 

r wyf yn cofio yn dda fod ynoí deimlad o wir dosturi 
dros y rhan fwyaf o bregethwyr a ddeuent i'r Cyfarfod 
Misol hwn. Yr oedd y tywydd yn hyfryd a hafaidd, ac 
eto ymddangosent bron i gyd fel rhai wedi cael anwyd 
trwm, oblegid gwisgent gotiau uchaf trymion a muffers 
tewion. Wrth borth yr ysgoldŷ, yr oedd ein cyfaill 
twymgalon, Mr. Peter Pugb, heb yr un het am ei ben, 
yn gwylio yn ddyfal am ddyfodiad pob dyeithryn; a 
chan gynted ag y canfyddai un, elai i'w gyfarfod, a 
chydiai yn glôs yn ei fraich, gan ei orfodi ymron i 


«'9ms puu Ao[8,, 


"06 'P'3 


Ei Phobl a'i Phethau. ar 


fyned i gael “tamed,” i'r hyn, fel rheol, yr ufuddhâi y 
brawd dyeithr, gan gymeryd yr arlwy Aeb dynu ei Ael, yn 
enwedig os byddai yn bregethwr, a hyny, wrth gwrs, 
rhag iddo gael anwyd. Yr oedd llei feddwl fod o/z 
cael anwyd yn hunllef mawr pregethwr; ac felly cymerwn 
yn ganiataol mai dyna yr unig reswm am yr arferiad rhy 
gyffredin o fwyta ac yfed arlwyaeth y Cyfarfodydd Misol 
heb ddiosg y pen. Nid oedd neb tebyg i Mr. Pugh am 
ddeall anghenrheidiau a dymuniadau y dyeithriaid. Os 
methai eu perswadio i gymeryd “tamed,” edrychai y 
foment hono yn myw eu llygaid, a rhoddai ei fraich am 
fraich y brawd dyeithr, a phwyntiai â'i fys mewn modd 
confidential at dŷ William Jones, a dywedai yn ddystaw, 
“* Ewch i gael 'be//ed, ynte.” 

Wrth sylwi ar y dyeithriaid yn yr ysgoldŷ, ac yn gyplau 
yma ac acw yn muarth y capel, yr oeddwn fel y bechgyn 
y cyfeiriwyd atynt, yn teimlo anhawsder i benderfynu 
pwy oedd yn bregethwr a phwy oedd yn flaenor. Gwisg- 
ai ambell i bregethwr mor debyg i flaenor, ac ambell 
flaenor mor debyg i bregethwr, ac felly yn d4ovefat/o 
cymaint i'w gilydd, fel mai gorchwyl anhawdd oedd i 
newyddian benderfynu i ba urdd yr oedd y naill a'r llall 
yn perthyn. Cafodd un brawd, y gwyddwn yn dda mai 
pregethwr ydoedd, ei roi i lawr gan y bechgyn fel blaen- 
or, a hyny yn unig o herwydd ei wisg ; ac os yw y brawd 
hwnw eto yn fyw, ac heb arwydd troedigaeth ar ei ddyn 
oddiallan, ac yn'debyg o ddarllen y llinellau hyn, dym- 
unwn iddo gael y fendith drwyddynt. Gwisgai efe 
Îodrau o liw goleu, a chob gwta; ac yr oedd ei wasgod 
yn agor yn isel; ac oni buasai fod llarp mawr o grys 
gwlanen lliwiedig yn y golwg, buaswn yn tybied mai i 
gynnulliad pur annhebyg i Gwrdd Misol yr oedd yn 
meddwl ei fod yn cychwyn y bore hwnw. Yr oedd 
ganddo goler bapyr.am ei wddf, ond yr oedd hono wedi 
ei chuddio bron i gyd gan farf ddu fras, a gwallt a 
ddylasai fod wedi ei gynauafa er y Cyfarfod Misol chwar- 
terol blaenorol. Pe gallasai ei het siarad. gallasai hi 
roddi, hanes y Cyfarfodydd Misol blaenorol am bedair 


22 Y Drdffan: 


bend 

meu bum' mlynedd, oleiaf. Mewn gair, yr oedd golwg 
mor anefengylaidd, os nad anwaraidd, ar y dynsawd 
hwn, fel os na ofynwyd cyhoeddiad iddo y dydd hwnw, 
nad oedd hyny ond ei haeddiant llawn. Ni buaswn 
yn meiddio rhoddi y desgrifiad hwn oni buasai fod y 
“*gwrthddrych a nodir” yn ŵr lled ieuanc y pryd hwnw. 
Gwisgai ambell i flaenor, o'r ochr arall, mor debyg i 
bregethwr, ac edrychai mor lanwaith a deallgar, fel na 
buaswn yn petruso gofyn cyhoeddiad iddo ar unwaith, 
pe buasai yr awdurdod genyf ar y pryd. “Sut y bydd- 
wch yn gallu gwahaniaethu rhwng pregethwr a blaenor 
heblaw wtth eu gwisg?” gofynwn i Mr. Pugh. “'Does 
dim byd hawsach, wel di,” ebe yntau. “A weli di y 
tŵr acw ymhen draw buarth y capel? Edrycha di, 
yrwan, ar y brawd acw yn myned â'i Ddyddiadur yn ei 
Jaw at y brawd arall: mi elli fod yn siŵr mai blaenor 
ydi hwnyna. A weli di y brawd arall yn ymddangos. 
mor ddidaro, ac yn gwrthod edrych ar y llyfr? Dyna 
bregethwr. Mewn geiriau eraill,” ebe Mr. Pugh, “pan 
weli di frawd yn cymeryd yr ochr ymosodol, blaenor ydi 
hwnw; ond os gweli di frawd ar yr ochr amddiffynol, 
dyna bregethwrìti.” Er fod rheol Mr. Pugh yn hynod 
ddarnodiadol, eto ni chefais hi bob amser yn gywir. 

Pan darawodd y cloc un ar ddeg, gwelwn ddyn heb 
fod yn ieuanc nac yn hen iawn, gwridgoch a chorffol, ond 
yn berffaith heinyf ar ei droed, nid yn cerdded ond yn 
ysgythru o'r ysgoldŷ i'r capel. Yr oedd ei hoewder a'i 
lygaid tanbaid yn dyweyd yn amlwg, “ Pusiness, business, 
frodyr!” Deng mynyd wedi un ar ddeg, yr oedd tri gwas- 
anaeth yn.cael eu cynnal ar unwaith: un yn y capeì, un yn 
nhŷ William Jones, ac un yn muarth y capel, lle y gwelid 
tŵr yma ac acw â'u llyfrau yn eu dwylaw fel pe buasent 
yn cadw cyfarfod darllen yn yr awyr agored. Llwyddodd; 
Mr. Pugh, pa fodd bynag, i berswadio y ddau ddosbarth 
z enwyd olaf ì roi ìi mewn i'r gwasnanaeth yn y capel. 
Wedi ì mi fyned i'r cyfarfod, un o'r pethau cyntaf y dym- 
unaswn gael eglurhâd arno oedd, pa ddeddf oedd yn 
vhoddi trwydded i'r sêdd fawr, ac yn penderfynu, ar yi 


Ei Phobl a'i Elidhau. 23 


' agosrwydd neu'r pellder yr oedd hwn e'r llalli gymeryd 

. ei eisteddle? — Yr hyn a barodd i mi feddwl am hyn oedd 
gweled dau nad oeddynt ond cymharol ieuanc, y rhai a 
ddaethent yn ddiweddar i Sîr y Dreflan o Siroedd eraill, 
dan yr enw o fugeiliaid, yn eistedd yn y sêdd fawr, tra yr 
oedd amryw o hen bregethwyr y Sîr encyd oddiwrthi. 
Deallais yn ddilynol nad oedd yr un reol bendant ar hyn, 

ond fed y cwbl yn cael ei adael i duedd neillduol neu i 
synwyr da y dyn ei hun. 

Naturiol oedd i gyfarfod y bore gael ei dreulio i * ym- 
ddyddan â swyddogion y lle am hanes yr achos, a'u profiad 
crefyddol” Cafwyd y blaenaf yn gryno a thaclus gan 
Mr. Bevan, a ôuasíd yn cael yr olaf hefyd yn helaeth ac 
effeithiol oni buasai fod Benjamin Prŷs yn methu rhoi ei 

" bresennoldeb o herwydd llesgedd. Yr oedd y cyfeillion 

' yn trydar o herwydd colli Mr, Williams ; a gwnaed sylwad- 
au hynod o deimladol ac annogaethol yn ngwyneb eu 
colled gan amryw o'r brodyr dyeithr Llawenhâwyd y 
, cyfarfod yn fawr pan hysbysodd Mr. Bevan fod yr eglwys 
. yn dymuno cael caniatâd a chyfarwyddyd y cyfarfod gyda 
golwg ar alw brawd o bregethwr i'w bugeilio 

Cân gynted ag y gwnaed hyn yn hysbys, neidiodd un 
o'r ddau y cyfeiriwyd atynt yn y sêdd fawr ar ei draed i 
longyfarch yr eglwys, am ei doethineb, &c., a chyn iddo 
ef braidd eistedd i lawr, yr oedd y bugail ieuanc arall ar 
ei draed yn siarad yn yr un cyfeiriad. Nid oedd y cyf- 
arfod, pa fodd bynag, yn ymddangos yn rhoi llawer o 
bwys ar yr hyn a ddywedai y brodyr parod hyn. Ar eu 
hol hwy cyfododd hen weinidog—nid bugail cydnabydd- 
edig—i siarad, a gwnaeth sylwadau digon call ac annog- 
aethol, ond ei fod, dybygid, yn cymeryd gormod o amser 
i'w dyweyd. Yr oeddwn yn hoffi-ei sylwadau yn fawr, 
ond fy mod yn ofni eì fod yn defnyddio rhywbeth nid 
annhebyg i'r hyn y cyfeirir ato yn yr ail bennod o bro- 
phwydoliaeth J eremïah. Gosodai efe bwys mawr ar i'r 
eglwys ddewis gŵr o'i Sîr ei hunan, gan ddyweyd fod 
amryw yn ymrithio i'w feddwl ar y pryd fel rhai hynod 

ìo gymhwys i'r lle a'r gwaith, er na wnai eu henwi. 


24 Y Drefían: 


Ar gymhelliad y llywydd, siaradodd gweinidog arall, yr 
hwn hefyd cedd. fugail; dyn pell oddiwrth gael eì alw yn 
hen ŵr, er fod ei goryn yn foel. Yr oedd rhywbeth dym- 
unol iawn yn' yr olwg ar y gŵr hwn. Anaml. y siaradai; 
ond yr oedd pobpeth a dywedai i'r pwrpas. Dywedwyd 
wrthyf ar ol hyn mai ei unig fai oedd ei fod braidd yn 
dueddol i dori ei gyhoeddiadau, neu i roddi mwy nag un 
cyhoeddiad am yr un Sabboth. Nid yn fuan yr anghofiaf 
sylwadau brawd parchus o flaenor, yr hwn, ysywaeth, 
erbyn heddyw, nid yw. Nid allwn lai nag edmygu ei 
ddyn oddiallan. Yr oedd ei farf, ddu y pryd hwnw, a 
llaes, yn rhoddi ymddangosiad milwrol ac awdurdodol 
arno, ac yr oedd ei lais yn cyfateb i hyny yn hollol. 
Er ei fod y rhan fynychaf yn gwisgo gwydryn ar un llygad, 
yr oedd ei olygon mor dreiddgar nes y byddwn yn ofni 
iddynt wneyd tyllau trwof. Ond wedi i mi ymgydna- 
byddu âg ef mewn blynyddoedd ar ol hyn, cefais ef yn 
un o'r dynion mwyaf hynaws a thirion a_ welswn erioed. 
Yn ei ddydd gwnaeth fwy nag odid ineb sydd yn fyw 
tuag at dyrchafu a pherffeithio y wasg Gymreig ; a pha beth 
bynag a ddywedai yr oedd yn cael gwrandawiad, nid yn 
unig yn y Cyfarfod Misol ond mewn cylchoedd uwch. 
Nid hir y bum yn y cyfarfod heb ddeall mai y gŵr corffol, 
heinyf ar ei droed, y cyfeiriais ato o'r blaen, ydoedd genius 
y cyfarfod. Meddai gryn lawer o'r hyn a elwir yn 1eif, a 
. gallu i ddywedyd yr hyn oedd eisieu ei ddywedyd. Yr 
oedd efe mor debyg i Mr. Williams, y diweddar weinidog, 
fel mai nid rhyfedd fod swyddogion y lle yn derbyn pob 
gair a ddywedai fel ysgrythyr. Cymerai ef fantais, oddiar 
benderfyniad yr eglwys i alw bugail, i annog eglwysi eraill 
i ddilyn ei hesiampl. Wedi i hwn a'r llall ddyweyd eu 
meddyliau, ac wedi i ddau frawd gael eu penodi i gyn- 
northwyo yr eglwys i gario allan ei phenderfyniad i weith- 
rediad, gwelwyd drws y capel yn agor yn araf deg; ac yn 
ddilynol canfyddid pen parchus Mr. Pugh yn gwneyd ei 
ymddangosiad. “ Foneddigion,” ebe efe, “goddefwch 
air: mae'r cinio yn barod!” _ Pa un ai cynnwys yr hysbys- 
. iad hwn, neu ynte ei ffurf, a barodd i bawb wenu, nid wyf yn 


Ei Phobl a'i Pheihau. 25 


cymeryd arnaf benderfynu ; ond dygwyd cyfarfod y bore i 
derfyniad buan ar ol hyn. Gwelid yn amlwg garedig- 
rwydd a'meddylgarwch cyfeillion y Dreflan yn y ciniaw 
rhagorol oedd wedi ei ddarparu. Yr oedd yno gyflawn- 
der o'r cigfwyd y cyfeiriwyd ato yn barod, a digonedd 
o bytatws, Gyda. peth tebycaf a ellid ei gael ar y tym- 
mor hwnw. ar y flwyddyn i i'r hyn a roddodd yr olwg raenus 
a theg ar Daniel a'i gyfeillion gynt yn Babilon. Synai Mr. 
Pugh fod llawer o'r cyfeillion yn bwyta cân lleied, heb 
gofio mai rhyw ddwy awr a hanner oedd er pan fuasent 
wrth y gwaith pleserus hwnw yn flaenorol. Wrth gerdd- 
ed yn ol a blaen, yr oeddwn yn clywed yr hen gwestiwn 
yn dal yn ei flas, “ Pa le yr oeddych chwi ddoe?” 

Gorphenasid mor llwyr y gwaith o roi a derbyn a galw 
yn ol gyhoeddiadau, fel y gallwyd dechre y cyfarfod am 
ddau o'r gloch yn lled brydlawn ; ond elai fy mhennod yn 
rhy faith, heblaw fy mod yn ammheus a fyddai o ddy- 
ddordeb cyffredinol, pe sylwn ar yr holl waith a wnaed yn 
y cyfarfod hwn. Cefais fy argyhoeddi fod gwaith, a gwaith 
mawr, yn cael ei wneyd yn y Cyfarfod Misol, a bod y sef. 
ydliad yn un ag sydd yn dwyn oddiamgylch 'lawer o Tada: 
ioni nad all y rhai .sydd o'r tu allan synio yn briodol am 
dauo. Goddefer i mi ddyweyd, pa fodd bynag, nad 
allaswn lai na sylwi fod rhywrai yno, fel ymhob cyfarfod, 
yn siarad gormod, ac eraill ry ychydig. Yr oedd y ddau 
y pwyntiais atynt o'r blaen yn y sêdd fawr, yn fy marn 
ostyngedig i, ar eu traed yn rhy aml, ac yn ymddangos 
fel pe buasent mewn cynghrair â'u gilydd, ac mai nid y 
lleiaf ymhlith eu hamcanion oedd rhoi ergydion i rai o'r 
hen weinidogion. Cân gynted ag y byddai un wedi eistedd 
i lawr, byddai y llall ar ei wadnau; ac nid allwn yn fy 
myw lai na meddwl am yr hinfynegydd a welir weithiau 
mewn ambell dŷ, ac a elwir yn “Siôn a Siân.” Gwyddys 
pan fydd Srêz allan y bydd Srên i fewn, a vice versa. 
Ond yr oedd hyn o wahaniaeth yn y gymhariaeth: ceid 

““Siôn a Siân” yn mynegu neu ragfynegu y tywydd, tra 
nad oedd y ddau frawd a grybwyllwyd yn fynegol o ddim 
oll. Pan oedd y cyfarfod yn myned ymlaen yn ei gy 


26 Y Drefn: 


nghoriaethau, yr oedd Mr. Bevan a Mr. Phillips yn myned 
yn ddystaw oddiamgylch at bob un yn bersonol, i ymofyn 
eu pleidlais gyda golwg ar gymeryd gwely y noson hono. 

Vr oedd rhai am aros, eraill am fyned adref, a rhai yn an- 
mhenderfynol, Ond sylwais ar ychydig o'r dosbarth olaf, 
wedi clywed cyhoeddi pwy oedd i bregethu, yn cael eu 
hennill drosodd yn ebrwydd at y rhai oedd am fyned 
adref. Er nad oedd ond gweinidogion y Sir yn cymeryd 
rhan gyhoeddus yn y cyfarfod, hyfryd yw gallu adrodd 
fod y weinidogaeth mewn grym mawr, ac arddeliad amlwg 


ar y gwirionedd. y 


PENNOD V. 
ISMAEL. 


A YDYW y lle mawr yr wyf wedi ei roddi i Fethod- 

istiaeth yn yr hanes hwn wedi arwain y darllenydd 
t feddwl mai Methodistiaid ydyw pawb o drigolion y 
Dreflan? Os ydyw, yr wyf yn euog o fod wedi ei gam- 
arwain yn fawr, ac i'r dyben o dynu ymaith yr argraff 
gyfeiliornus, yr wyf yn bwnadu yn y bennod hon ei 
ddwyn i gydnabyddiaeth â chymeriad y cydolyga efe 
â mi nad ydyw yn edmygwr mawr o John Calvin, nac 
yn ddilynwr zelog i Charles o'r Bala. Nid am fod 
cysylltiad anghenrheidiol rhwng y cymeriad crybwylledig 
â'r hanes hwn yn bresennol, a phaham y rhaid i gysyllt- 
ad fod? Nid wyf fi wedi addaw hanes cysylltiol a 
chyfrodeddol; ac ni waeth i mi ddyweyd yn y fan hon, y 
bydd fy null o fyned ymlaen yn debyg i ddull Spot, y ci 
bach yma, yr hwn sydd yn gorwedd ar yr aelwyd ac yn 
cymeryd arno gysgu. Pan fydd Spot yn dyfod gyda 
mi iroi tro, ni bydd efe byth yn cerdded nac yn rhedeg 
yn unionsyth ; na, bydd weithiau yr ochr yma, ac weith- 


Ei Pkobl a'i Pheihau. 2; 


Tau yr ochr acw ; weithiau yn rhedeg i lawr y groesffordd, 
bryd arall yn myned dros y clawdd; edrycha yn syn 
at un peth, a chyfartha at y peth arall; ond gofala yn 
wastad am ddyfod yn ei ol. Ac y mae mwy o natur 
a barddoniaeth, goeliaf fi, yn null Spot o deithio nag 
yn null creadur fel y camel, yr hwn sydd yn dal ei ben 
ì fyny o hyd, ac fel pe byddai yn edrych am derfyn ei 
daith bob cam. O leiaf, dull Spot a fabwysiadaf fi, 
serch i mi trwy hyny deithio llawer yn ofer. 

Mae yn debyg mai ychydig o argraff y mae diwrnod 
braf a hafaidd yn ei wneyd ar feddwl dyn. Mae diwr- 
nodau felly yn bethau mor gyffredin yn nhymmor yr haf, 
fel nad ydyw argraff a wnant ond arwynebol iawn. 
Ond pe yr elai dyn i sugno ei gof, a cheisio galw yn 
ol ryw ddiwrnodiau nodedig o hyfryd a balmaidd, oni 
chysylltai efe hwynt â'r dydd Sabboth? Pa un ai dy- 
chymyg plentynaidd ai ffaith ydyw hyn, fod. y Sabboth 
yn meddu ar fwy o dynerwch a swyn na holl ddyddiau 
yr wythnos, nis gwn; ond y mae yr argraff ar fy meddwl 
er yn blentyn fod natur, ar y dydd hwnw, fel y bydd 
dynion yn gyffredin, yn ceisio ymdrwsio tipyn mwy nag 
ar un diwrnod arall. Ai am fod genym fwy o hamdden 
i edrych o'n cwmpas, neu ynte ai am fod cysylltiadau y 
dydd, a'n llwyrymattaliad oddiwrth bob gwaith, yn ein 
gosod mewn gwell tymher, y gwnaed yr argraff ar ein 
" meddwl? Pa fodd bynag, y Sabboth oedd y diwrnod 
hwnw. Yr oeddym yn dyfod allan o'r oedfa'r bore, 
lle yr oeddym newydd glywed pregeth ragorol ar weith- 
garwch crefyddol, a'n dyledswydd i wneyd rhywbeth 
" dros deyrnas y Gwaredwr. Yr wyf yn cofio yn dda fod 
yr haul yn tywynu yn hyfryd, a'r awel yn. deneu ac yn 
llefn, a phobpeth yn gwisgo y fath swyn a llarieidd-dra, 
a'r Creawdwr mawr yn arddangos y fath ddaioni, fel pe 
nas cymerasai neb ei enw yn ofer, ac na chyflawnasid 
yr un pechod yn ei erbyn erioed! A oedd y dyrfa 
Hosog, drwsiadus, a pharchus a ddylifent allan or capel 
y bore hwn yn meddwl rhywbeth am y nifer mawr o'n 
cyd-drefwyr. na fynychent dŷ addoliad unwaith yn y 


2 Y Dreffan: 


flwyddyn? A oeddynt yn teimlo eu bod wedi gwneyd 
eu dyledswydd wrth ddyfod i'r capel? _ A oedd y ciniaw 
rhagorol yr oeddynt yn myned i'w fwynhâu yn eu gwa- 
hanol fanau wedi peri iddynt anghofio yn llwyr y cread- 
uriaid diddarbod, diymgeledd, diofal a di-Dduw, a_bres- 
wylient ein hystrydoedd cefn a'n buarthau? 

Yr oedd yno un, pa fodd bynag, yn y gynnulleidfa 
fawr ag yr oedd y bobl hyn yn cael rhyw gymaint o le 
yn ei feddwl; a thra yr oeddwn yn ymwthio trwy y 
dyrfa, teimlwn ei law ar fy ysgwydd, ac, íel pe buasai 
yn cyfrif pedwar, yn dyweyd wrthyf, “ Chwarter—wedi— 
un—cofia !” 

“O'r gore, Mr. Pugh,” atebais, canys yr oeddwn yn 
gwybod beth yr oedd yn cyfeirio ato. O Peter Pugh ! 
ai onid mwy plesurus o lawer, gan fod genyt dŷ mor 
gysurus, ac esmwythfeinciau mor glustogaidd, a fyddai 
i ti, ar ol ciniaw, fyned i orweddian a chymeryd cyntun, 
yn hytrach na blino dy feddwl ynghylch cael rhywrai 
o'r newydd i'r Vsgol Sabbothol? Pa raid sydd arnat 
ti i fyned i chwilio y prif-ffyrdd a'r caeau a'r buarthau, 
a bod wrthi o'r naill beth i'r llall o fore Sabboth hyd 
yr hwyr, nes y byddi yn teimlo yn fwy blinedig ar 
ddiwedd y dydd hwnw nag un dydd arall, tra y mae 
dy gydaelodau crefyddol yn ei chymeryd yn ddigon 
tawel,.a rhai o honynt yn edrych i lawr arnat gyda 
thipyn o ddirmyg? Ai cyfeiliorni yr wyt? Mae yn 
rhaid mai ïe, neu ynte rhaid ydyw eu bod hwy yn cyf- 
eiliorni. 

Am chwarter wedi un, yr oedd fy nghyfaill zelog 
ac ymroddgar wrth fy nrws yn galw am danaf; ac nid 
gwiw oedd 1 mi gynnyg unrhyw esgus dros beidio myned 
gydag ef. “Gad i ni roi tro ìi lawr Buarth Jenkins, i 
edrych beth welwn ni,” ebe-efe. Gelwid y rhan hon o'r 
Dreflan yn Fuarth Jenkins am mai Mr. Jeremiah Jenkins, 
yr hwn, y mae fy narllenwyr eisoes yn gydnabyddus âg 
ef, ydoedd perchenogydd y rhan fwyaf o'r cabanod 
anolygus a digysur a gyfansoddent y lle. Prin y buasai 
gŵr dyeithr yn gwybod fod y fath le yn ein Treflan; 


Ei Phobl a'i Phethau. 29; 


ac nid oedd y naill hanner o'r preswylwyr cyffredin yn 
cofio fod y fath gymydogaeth mewn bodolaeth oddi-. 
gerth ar adeg etholiad seneddol. Ar yr adeg hono 
byddai Loveall Goodman, Yswaiu, yn cofio am dani, 
ac yn anfon ei oruchwyliwr i siarad yn diriôn â'r pres- 
wylwyr, fel y gallai, trwy addewidion teg a mwyneidd- 
dra digyffelyb, eu troi allan o'u tyllau i restru eu pleid- 
lais dros eì ddyn dewisedig, megys y byddai, ar adegau 
eraill, yn anfon ei /êrref ì droì y cwningod allan at ei 
wasanaeth a'i bleser. Er fy mod wedi fy ngeni a'm 
magu yn y Dreflan, a bod y fynedía i Fuarth Jenkins 
yn troi aìÌan o'r brif heol, rhaid i mi addef fod y rhan 
hon mor ddyeithr i mi â Deheubarth Affrica. Ond 
gwyddwn trwy draddodiad fod yno lawer o drigolion 
a chyfleusderau i lettŷa dyeithriaid. Cawswn brawf o'r 
blaenaf lawer gwaith wrth ganfod esiamplau o'r tylwyth 
a breswylient y lle yn sefyllian yn ngenau y fynedfa, y 
rhai, oddiwrth yr olwg amynt, a dyweyd y lleiaf, nad 
oeddynt yn anrhydedd i'r natur ddynol; ac fel prawf 
o'r peth olaf, clywswn “ Charles Dinbych ” yn dyweyd 
mai yno y byddai ef yn gwneyd ei gartref pan fyddai 
yn talu ymweliad â'n Treflan ; a gwelais fy hunan, 
befyd, fwy nag un bagad o'r tramorwyr a adnabyddir 
wrth yr enw Germian Band, wedi bod wrthi yn, ciwytAu 
yn ddyfal trwy y dydd, yn myned i Fuarth Jenkins i 
<hwyrnu ìi aros diwrnod arall. 

I'r lle hwn yr arweiniwyd fi gan Mr. Pugh. Pan 
oeddym yn myned i lawr trwy y íynedfa, cyíarfu â ni 
wraig aflawen, lygadgroes, â golwg gwall ymgeledd arni, 
yn dwyn jwg yn ei llaw, Yr oedd ei ìlygaid mor 
groesion fel na buasem byth yn gwybod ei bod yn 
edrych arnom, oni buasai i ni sylwi arni yn .gwthio y 
Jug dan ei ffedog cân gynted ag y daethom i'r golwg. 
Nid myned i gyrchu.dwfr na llaeth yr oedd, ond rhyw- 
beth arall nas gallasai ei gael cyn un o'r gloch ar y 
Sabboth. Wrth iddi fyned heibioi ni, gollyngodd Mr. 
'Pugh ochenaid drom; ysgydwodd hithau ei phen yn 
herfeiddiol, gan fwmian rhywbeth rhwng ei dannedd 
ynghylch “ y Calvins ——.” Yr oedd yr ansoddair a 


o | Y Drefian: 


gysylltodd â'r enw parchus yn rhywbeth hollol wahanol 
ì'r rhai a ddefnyddir yn gyffredin gan dduwinyddion, hyd 
yn nôd gan y rhai mwyaf gwrth-Galfinaidd. Nid oedd 
yr arogl a'n cyfarfu wrth fyned i lawr y buarth yn gwbl 
mor bersawrus ag y dymunasem iddo fod; ac er mai y 
dydd Sabboth oedd, rhaid i mi addef daearoldeb fy 
syniadau, nad allwn yn fy myw beidio meddwl am ber- 
ffeithrwydd gweithrediadau ein Bwrdd Lleol. A barnu 
oddiwrth y nifer a ddeuent i'r drysau i edrych ar ein 
holau, gallasai Mr, Pugh a minnau wenieithio i ni ein 
hunain ein bod yn bobl bwysig ac urddasol iawn, er fod 
diffyg gorchwyliaeth y dwfr ar wynebau yr edrychwyr 
yn brawf eglur, dybygid, fod ein dyfodiad i'w mysg yn 
annysgwyliadwy. 

Yr oedd llygad Mr. Pugh ar dŵr o blant oeddynt yn 
chware mazb/es yn ngwaelod y buarth, ac yn taeru ac yn 
gwaeddi nerth eu penau. Gwaeddai un yn nhop ei lais, 
“ Clein! dlein! clan/” Gwaeddai un arall, “No back 
my trick” ac yr oeddynt wedi ymgolli cymaint yn y 
chware fel na ddarfu iddynt sylwi ar ein dyfodiad atynt 
nes i rywun—na wyddem pwy—chwibianu o'r tu ol i ni, 
yr hyn a barodd iddynt oll godi eu penau. “0 styr 
ôyw 'rwan,” ebe Mr. Pugh, gan ddefnyddio un o'u 
termau hwy eu hunain. Ond nid cynt yr agorodd efe 
ei enau nag y crafangodd y bechgyn yn eu ?maz0/es, gan 
ddiflanu fel pe buasai y ddaear wedi eu llyncu, oddi- 
gerth un bachgen, yr hwn a edrychai yn ein gwynebau 
yn hollol ddieuog a hunanfeddiannol; ac wedi cyfrif ei 
eiddo marblyddol, gan gymeryd i ystyriaeth yn ddiam- 
mheu yr ennill a'r golled, efe a'u rhoddodd yn hamdden- 
ol yn ei boced lydan. Yr oedd golwg ddyddorol ar y 
bachgen hwn. Yr oedd yn fychan a theneu o gorffol- 
aeth, a'i wyneb yn llwyd a budr. Nid yn hawdd y 
gallesid dyfalu beth ydoedd ei oedran. Wrth ddal i 
syllu» arno, meddyliwn weithiau ei fod yn hen—bryd 
arall ei fod yn ieuanc iawrl. A barnu oddiwrth ei 
ddillad, gallaswn dybied eì fod unwaith wedi bod yn hen 
awn, ac. wedj newid ei feddwl a myned yn ieuanc yn_ci 


Ei Phobl a'i Phethau. Kg 


ol, ond fod ei ddillad wedi gwrthod ei ddilyn yn ei gyf- 
newidiadau, canys yr, oeddynt yn awr yn rhy fawr iddo o 
lawer. Yr oedd ei lodrau yn gwneyd i ffwrdd â'r 
anghenrheidrwydd am wasgod, gan eu bod bron yn 
cyffwrdd â'i ên, ac yn cael eu dal i fyny gan un fresen, 
yr hyn oedd yn rhoddi golwg unochrog arno braidd. 
Yr oedd ei gôb mor fawr fel y gallasai, pe buasai 
anghenrheidrwydd yn galw am hyny, ymguddio yn 
hawdd yn un o'i phocedau. _ Pe buasai noethni yn brawf o 
ddiniweidrwydd, fel yr oedd gyda'n rhieni cyntaf, buasai 
y bachgen hwn yn sefyll yn uchel yn ngraddfa moesol- 
deb; oblegid yr oedd mwy o hyny yn y golwg nag a 
fyddai yn weddus i mi hysbysu y darllenydd yn y fan hon. 

Synwyd fi braidd gan dduìl Mr. Pugh o ymddyddan 
âg ef. 

Sel, 'y ngwas i, pa faint o farb/es sy gen' ti?” 

“ Dwy dau, dwy stony, a scram; â mi fase gen' i ddwy 
ccram arall dase Twm Hughes heb cAefio.” 

“Ac mi ddaru Twm Hughes dy c/efio di, do?” 

“Do, mae o wastad yn d/cfro.” 

“Wyt ti ddim yn meddwl fod cAefro yn ddrwg, 'y mach- 
genip” 

“Wel ydi, debyg, ac mi ddaw cAefs i'r gole hefyd,” 
ebe'r bachgen, gan ddyfynu un o wirebau ieuenctyd. 
* “ Fyddi d7 yn cAeffo weithie, 'y ngwas i?” 

Ar ol peth petrusder atebodd, “ Wel—bydda—weith- 
ie; mae pawb yn «Aefo weithie, ddyliwn.” 

“' Wyt ti ddim yn meddwl fod chware marb/es ar y Sul 
yn ddrwg?” 

“* Nag ydi, os gynewch beidio «Aefro,” oedd yr ateb. 

“O ydi, 'machgen i,” ebe Mr.'Pugh;; “ plant drwg sydd 
yn chware marb/es ar y Sul; ac yr wyt yn gwybod ple 
mae plant drwg yn myn'd, on'd wyt gi?” 
: “Iardd Mr. Phillips ì ddwyn 'fale; ond fydda i byth 
yn myn'd,” oedd yr ateb diniwed. 

“Iê, ond p'le mae nhw'n myn'd ar ol marw?” 

“Siân Jones deyd i'r tân poeth; nhad yn deyd oes ne'r 
Jn tân poeth,” 


32 Y Drefían: 


“Ddoi di hefo ni i'r ysgol, 'y machgen i, gael i ti 
ddysgu darllen.” 

Chwarddodd y bachgen nerth ei ben, gan godi un goes 
î alw ein sylw at ei lodrau fel rheswm digonol dros beidio 
rhoddi ei bresennoldeb yn y fath le parchus. 

“ Beth ydi d'enw di?” ychwanegai ein cyfaill. 

“Jim,” oedd yr ateb. 

“Jim beth?” 

“Jim y mafches, plant 'y ngalw i, ond Jim Price ydi 
f'enw iawn i.” 

“ Beth ydi enw dy dad?” 

“Ismael.” 

“ P'le mae dy dad?” 

“Yn tŷ.” 

“Nei dì ddangos y tŷ i ni?” 

Dim ateb. Rhoddodd Mr. Pugh ei law yn ei logell, a 
thynodd alìan lonaid dwrn o ««v4ee/s, a rhoddodd hwynt i 
Jim, yr hyn a barodd i'w lygaid ddysgleirio, ac a'i gwnaeth 
ar unwaith yn berffaith ufudd. Erbyn hyn yr oedd y 
plant eraill ag yr oeddwn yn ofni fod y ddaear wedi eu 
Ìlyncu yn- dechre dangos eu penau yma ac acw, ac wedi 
gweled y rhodd yn-cael ei chyflwyno i Jim, braidd yn aw- 
yddus am ddyfod ymlaen. Arweiniodd Jim ni at dŷ ei 
dad, ond gofalodd beidio dyfod yn ddigon agos i'w dad 
allu gwybod mai efe oedd ein harweinydd. Curasom y 
drws, ac atebwyd ni mewn llais cryf, “ Dowch i mewn.” 

Deallasom ar ein mynediad i'r tŷ, oddiwrth yr arogl 
lledr a'n cyfarfu, mai gwneuthurwr esgidiau oedd y pres- 
wylydd, yr hwn a ganfyddem yn eistedd yn ymyl y pentan 
wrth ochr bwrdd crwn bychan, a chetyn byr du yn ei safn, 
ac yn darllen Aeyno/ds's Weekly Newspaper _ Yr oedd yr 
ystafell yn fechan a thlodaidd, heb eì gorlenwi mewn un 
modd â dodrefn. Ar hyd. y muriau yr oedd âmryw gaw- 
ellau adar, gan mwyaf ar ffurf tas wair Gymreig, ac mor 
fychain fel yr oeddwn yn synu sut yr oedd y creaduriaid 
bach pengoch yn gallu ymdroi ynddynt. Yr oedd yno 
un cawell mawr, yr hwn a fuasai unwaith yn gisttê,ond . 
a droisid i'w ffurf bresennol gan breswylydd y bwthyn î 


Ei Pheôl a'i. PAelnau. EC: 


'ldybenion neillduol, y»ha un yr oedd dau aderyn pryd- 
ferth, un o liw melyn a €Ìwir carary, a'r llall yn dywyll a 
phengoch a elwir go/dfjnch; y ddau hyn, er yn anghym- 
harus, oeddynt wedi ymuno mewn glân briodas. Yr oedd 
y creaduriaid bach hyn yn telori yn hyfryd pan oeddyrn 
yn croesi rhiniot y. bwthyn; end wedi i ni fyned 1 mewn 
peidiasant â'u cerdd, a safasant oll yn synedig ar eu 
clwydi, gan droi eu penau yn gam, a gwneyd swn undon-. 
aidd yn awr ac ya y man, yr hyn a ddynodir gan 
edmygwyr adar yn “alw.” 

“Yn sydd yma,” ebe Mr, Pugh. 

“Felly 'rwy'n gwel'd, Mr. Pugh; weil i chwi eistedd * 
iawr, os byddwch mor ostyngedig.” 

“'Dydan ni ddim am aros, Ismael Price; ond galw yr 
oedda' ni i ofyn a ddoech ch'i gyda m î'r ysgol?” 

“O, yr ydw i wedi darfod fy ysgol er's talwm,” eL 
Ismael. 

“Iê, ond yr Ysgol Sul oedda' ni yn feddwl; ac mi 
ddowch gyda ni, oni ddowch ch'i?” 

“Na, ddof fi ddim; 'dydw i ddim digon respecable i 
ddyfod. i'r fath le; a pheth arall, faint gwell fyddwn i pe 
bawn yn dyfod?” 

“ Llawer iawn gwell, gyfaill ; mi welaf y medrwch dcar- 
llen, a phe baech yn dyfod i'r ysgol, mi gaech lawer o 
bleser wrth ddarllen y Bibl a chwilio yr ysgrythyrau.” 

“ Mae hyny yn burion i'r rhai sydd yn credu mewn 
peth fel yna; ond faint gwell ydw i, neu fy ngwraig yr 
hon sydd yn sâl yn ei gwely yn llofít yna er's wythnosau, 
neu Jim a welsoch hyd yr heol yna Jawer gwaith, yn 
hanner noeth, yn-gwerthu /sees—faint gwell ydan ni am 
hyny o grefyddwyr sydd yn y Dreflan? Oes rhai o 
honyn' nhw yn gwneyd rhyw ddaioni i rywun? mi fuaswn 
i yn leicio gwybod i bwy. Ni wnai eu hanner nhw ddim 
byw yn grefyddol oni b'ai eu bod yn cael tâl am hyny. 
'Drychwch ar yr esgobion yma y cewch eu hanes yn y 
papyr hwn. Maent yn derbyn eu chwech, a'u saith, ïe eu 
deng mil o bunnau yn y flwyddyn, a llawer o'u curadiaid 
yn derbyn punt'yr wythnos, a llawer mwy o'u “hanwyl 

c 


Fy] Y Drefan: 


GARU frodyr” yn derbyn hanner coron yr wythnos. 
dach chi yn galw hyny yn grêíy6d? -Bregethen' nhw, 
ddyliech ch'i, pe'r attelid eu cyflogau, a gne byddai raid 
iddynt weithio â'u dwylaw fel Paul gynt? Choelia i fawr ! 
íi €Mwes am yr Hwn y ir2ent yn cymeryd arnynt fod 
yn ddilynwyr iddo mai fagned oadiamgylch i wneuthur 
daioni y byddai fe, ac nid myn'd oddiamgylch, fel y ma. 
nhw, i edliw i ni ein pechodau a'n gwendidau. Ha! 
Aumbug, syr | Aumbuz ydi'r cwbl, syr !” 

Y: oeddwn yn ofni mai nid Mr. Pugh oedd y dyn 
siarad gydag un fel Ismael, a chanfyddwn fod fy nghyfaill 
ei hun yn teimlo hyny er ys ineityn. ' 

“ Ond,” ebe Mr. Pugh yn wyliadwrus, “ wel, yr wyf yn 
gobeithio na darfu i ch'i dderbyn dim angharedigrwydd 
cddiae law un crefyddwr yn yv Dreflan, os ydych wedi 
ci5io cymaint wrth yr csgobion ? ” 

“ Angharedigrwydd? angharedigrwydd, syr?” A neid- 
iodd y gwaed i wyneb llwyd Ismael. _ “ Beth ydach chi'n 
feddwl o hyn ?—Mae Jeremiah Jenkins yn aelod gyda'ch 
enwad chwi, on'd ydi o? Y fo pïa y cabanod hyn. 
Gwyddai yn eitha' da iod fy ngwraig yn analluog i 
godi o'i gwely; gwyddai cystal a hyny nad oeddwn 
innau yn alluog i wneyd diwrnod o waith, hyd yn nôd 
pan gawn waith i'w wneyd. Yr oedd arnaf ddau fis o 
rent iddo; a beth wnaeth o?” gofynai Ismael, gan 
edrych yn ddigofus. 

“Ei faddeu 1 chwi, wrth gwrs,” ebe Mr. Pugh. 

“O ïe! eì faddeu—over fâe leffl/ Fe werthodd fy 
nodrefn i, syr; a buasai wedi gwerthu fy adar hefyd oni 
bae i mi wneyd llw, os efe a gyffyrddai âg un o honynt y 
trywanwn eí â'r gyllell sydd ar y fainc weithio yna! 
Anghofia i byth mo'r diwrnod hwnw, syr.” 

Ychwanegai Ismael ychydig yn fwy tawel, “ Yr oedd fy 
nodrefn wedi myn'd ; yr oedd yr helynt wedi gwneyd fy 
ngwraig yn llawer iawn salach; yr oeddwn yn ofni mai 
marw a wnai; ac nid oedd genyf un J04 yn y tŷ, nac 
ymborth chwaith. Gan nad oeddwn yn caniatâu i Jim 

| gardota, ni ddygodd ddim ymborth i'r tŷ; ond deallais 


“'* Gwnes lŵ y trywanwn ef â'r gyllell yna.” t.d 34. 


Ei Phobl a'i Phethau. "Ud 


wedi hyn eì fôd wedi cardota digon yn ddirgel i i'w ddi- 
wallu ei hun, a dygodd rywbeth i'w fam heb yn wybod i 
mi. Daeth gwraig y person yma a rhoddodd gynghor i mi, 
a fracf crefyddol ; rhoddes innau y 4ra4 yn y tân, a buaswn 
yn rhdi y cynghor hefyd pe buaswn yn medru. Daeth y 
curad, y Souf&walian yna, yma; a chynghorodd fi i beidio 
smocio, ac annogodd fi î weddïo. Bu agos i mi ei gicio 
allan o'r tŷ. Yr oeddwn wedi digio wrth bawb a phob- 
peth, a bu bron i mi a chredu nad oedd yr un Duw yn 
od. Yr wyf yn meddwl yn sicr y buaswn wedi dyrysu 
yn fy synwyrau oni buasai am Siân Jones a rhyw ŵr bon- 
eddig sydd yn aelod gyda chwi. _ Yr oedd fy ngwraig, fel 
y dywedais, yn ol pob golwg, yn marw. Pe buaswn yn 
myn'd at ddoctor y plwy', buasai yn dyweyd yn union fy 
mod yn grefftwr, ac felly. y gallaswn dalu iddo. Yr 
oeddwn yn gwybod mai fy ngwrthod a fuasai. Mentrais 
yn fy ngwallgofrwydd fyned at Doctor Ellis, a dywedais 
wrtho fy ystori. Yr oedd y gŵr da, Duw a'i bendithio! 
yma hefo fy ngwraig cyn pen y ddau fynyd ; a rhoddodd 
rywbeth iddi a wnaeth les dirfawr iddi; ac wrth fyned 
allan efe a roddodd hanner coron yn llaw Siân Jonesi 
geisio ymborth. 7 
Cyn i Ismael gael gorphen ei ystori, yr oedd rhywbeth 
yn myn'd i fyny ac i lawr yn ngwddf Mr. Pugh aii 
gorfodai i besychu a defnyddio ei gadach poced yn 
ddidor. “ Byth er hyny,” ychwanegai Ismael, “mae Dr. 
Ellis yn ymweled â hi bob dydd, ac y mae hithau, yr 
wyf yn. credu, yn gwella ychydig; ac nid allaf byth 
adrodd i ch'i y caredigrwydd y mae ef wedi ei ddangos 
ì mi ac i fy ngwraig, a hyny i gyd am ddim—achos mi 
ddywedais wrtho yn y dechre nad allwn i byth dalu iddo. 
Oni buasai am y dyn yna, syr, ni fuaswn yn credu fod 
y fath beth â chrefydd, yn y Dreflan beth bynag. Ond 
am Jeremiah Jenkins”—a thrachefn dechreuodd Ismael 
fyned i dymher ddrwg, gan arfer iaith gref a dyweyd y 
lleiaf, yn nghanol pa un y clywem gnoc ar y drws, a 
dyna. Dr. Ellis i mewn. _ Er yr holl dymher a ddangosodd 
Ismael, nid oedd, cyn dyfodiad y Y i mewn; wedi 


36 Y Drefan: 
symud o'i gadair, na rhoddi ei getyn heibio ond pan 
fyddai yn siarad; eithr y foment y clywodd gnoc y 
meddyg, taflodd ei bibell o'r naill du a neidiodd ar ei 
draed, ac ymdaenodd y fath sirioldeb dros ei wyneb, fel 
pan oedd yn talu ei warogaeth i'w noddwr y meddyliwn 
ei fod yn edrych ddeng mlynedd yn ieuengach. Wrth 
gwrs, yr oedd Mr. Pugh a minnau yn adnabod y medd- 
yg yn dda, yr hwn oedd ŵr bywiog yn anterth ei iechyd, 
a llon'd ei wyneb yn gystal a'i galon o garedigrwydd. 
Synodd braidd ein gweled nm yno; ond deallodd ein 
neges yn union. “' Wel, wel,” ebe fe, “gadewch lonydd 
iddo yrŵan ; mae o mewn tipyn o brofedigaeth, ond mi 
ddaw o i'r ysgol yn y man wedi i mi gael y wraig i lawr 
o'r llofft yna,” ac aeth i fyny y grisiau yn gartrefol ac 
esmwyth /e/ meddyg. 

Pan oeddym yn cychwyn ymaith, rhoddodd Mr. Pugh 
ei law ar ysgwydd Ismael, a gofynodd iddo yn ddystaw, 

“ A oes prinder arnoch ch'i heddyw?" 

““Nac oes, diolch i ch'i, Mr. Pugh, mae o—” gan 


gyfeirio i fyny y grisiau, “wedi gwneyd pob peth yn 
iawn.” 


Cynnygiodd Mr. Pugh arian iddo, ond gwrthododd 
hwynt yn bendant. 

“ Wel, cofiwch y gwyddoch lle i gael cymhorth.” 

“ Diolch i chwi,” ebe Ismael. Yr oedd Jim wrth y , 
drws yn ein haros allan, gan ddysgwyl yn ddiammheu 
am ychwaneg o'r melusion. Rhoes Mr. Pugh ei enau 
wrth ei glust, a gofynodd iddo, “ Wyddost ti lle rydw i'n 
byw?” 

“* Gwn debyg,” ebe Jim. 

“' Ddoi di acw heno hanner awr wedi wyth gael i ti 
gael rhywbeth i dy fam?” 

“Wel, do' debyg!” oedd yr ateb. 

Ar ein ffordd i'r ysgol, ebe fy nghyfaill dyngarol wrthyf 
— “A wyddost ti beth? mae dyn fel Jeremiah Jenkins 
yna yn gwneyd mwy o ddrwg i achos crefydd nag y 
medri di a finnau wneyd o ddaioni trwy ein hoes. , Yr 
oedd yna rywbeth yn myn'd trwydda i pan oedd Ismael 


Ei Phobl a'i Phelhau. ss & 7 


yn son am y gyllell; ac eto yr oedd yna rywbeth yn 
dyweyd wrtha i—yr ysbryd drwg, ddyliwn i ti—fod o yn 
ei haeddu hi, ys ed creulon, dideimlad. Aros di i 
mi gael siarad â fo! Mi ddeuda i iddo fo be' ydi be' 
Yr ydw i wedi , dysgu llawer yn y Buarth yna heddyw, wel 
di. Yr ydw i'n gwel'd nathala i ddim i fyn'd i siarad â 
dyn fel Ismael—dyn sydd wedi darllen tipyn. Mae 
eisio dyn â rhywbeth yn ei ben oi fyn'd at y sorf yna. 
Peth arall, yr ydw i wedi gwel'd pan fydd dyn yn llwgu 
o eisio bwyd, fod yn well rhoi swllt iddo fo na rhoi llon'd 
trol o draethpdau crefyddol a chynghorion. Welest ti fel 
yr oedd o hefo Dr. Ellis? Fe âi Ismael i'r lleuad, pe 
medro fo, i blesio Dr. Ellis, mi wnawn lw. Yr ydw i 
wedi «penderfynu, os nad oes gen' i dalent i ddadleu 
hefo'r sorf yna o bobl, y gwna i rywbeth iddynt a wnaiff 
cystal argraff arnynt, ac hwyrach well argraff.” Ni bu 
fy nghyfaill yn ol o gario ei benderfyniad. i weithrediad. 


PENNOD VI. 
CYFLOG GWEITHIWR. 


T—_ yr wyf fi wedi bod yn ymdroi gyda'r peth yma 
a'r peth arall, y mae swyddogion ac aelodau eg- 
lwys “yr Hen Gapel” wedi bod yn rhoi eu penau 
ynghyd i ystyried pwy a aprhydeddid â'r fraint o fod yn 
fogail iddynt. Profasant yn fuan yn eu cynghoriaethau 
mai un peth oedd cael caniatâd y Cyfarfod Misol i a/w 
bugail, ac mai peth arall oedd penderfynu pwy a fyddai 
y gŵr hapus hwnw—mai un peth oedd cael yr eglwys 
Lion. yn unfrydol o blaid cael gweinidog, ac mai peth 
hollol Salianol oedd syrthio ar ŵr y byddai ei gymhwys- 
derau yn cael eu cydnabod gyda'r un unfrydedd. Gan, 
fod Mr, Williams, eu diweddar weinidog, yn ŵr o gryn 
ddoniau, ac yn arfer cael edrych i fyny ato yn y Sîr, yr, 


38 Y Drefan: 


oedd rhai yn tybied mai annheilwng o'r eglwys y bu efe yn 
weinidog cyfrifedig iddi, a fuasai galw gŵr arall i lenwi ei 
le heb ei fod yntau hefyd yn meddu ar ddoniau a_phrof- 
iad cyffelyb. Ond yr oedd tipyn o rwystr ar ffordd 
dwyn hyn oddiamgylch, sef y ffaith fod yr eglwys wedi 
arfer cael gwasanaeth Mr. Williams am ddim, a'r posibl- 
rwydd y buasai gŵr arall o'i safon ef yn dysgwyl cael 
cyflog uwch na chyflog hwsmon Ty'nllan. Felly, gan 
fod yn rhaid llunìo'r gwadn fel bo'r trôed, y pwnc y bu 
raid ei benderfynu yn gyntaf oedd pa faint o gyflog a 
allai yr eglwys yn ddiogel ei sicrhâu. 

Gan anghofio nad oedd pawb fel efe ei hun, ystyriai 
Mr. Pugh na ddylasent feddwl am gynnyg llai na deg 
punt a thriugain, ac na fyddai hyny yn llawer i'w wneyd 
ì fyny rhwng cynifer, ond i bawb fod yn ffyddlawn. Pan 
wnaeth Mr. Pugh y sylw hwn, ymaflodd Jeremiah Jen- 
kins yn ei het, ar fedr myned allan a gadael y frawdol- 
iaeth gyda dirmyg; ond cymerodd ail feddwl ac eistedd- 
odd i lawr, gan grynhoi hyny o ras a feddai i roddi 
pardwn ynfytyn i Mr. Pugh. Dywedai Mr. Phillips—y 
blaenor zervous—na buasai dim yn rhoddi mwy o bleser 
iddo ef na chefnogi cynnygiad Mr./Pugh pe buasai rhyw 
rith o olwg i'r eglwys allu hel y fath swm anrhydeddus ; 
eìthr, gan nad oedd eu nifer ond rhyw ddau cant a hanner, 
fod son am ddeg punt a thriugain allan o'r cwestiwn, ac mai 
mwy rhesymol o lawer fuasai penodi ar ffigiwr llawer îs, 
rhag iddynt gael eu harwain i brofedigaeth. Dywedai 
Mr. Bevan fod rhyw bobl yn son am arian fel pe buasent 
i'w cael ar y ffordd fawr, ond nad oedd 4fe wedi eu cael 
yno, a'i fod yn ofni mai hyn oedd profiad y rhan fwyaf o 
honynt. 

Rhoddodd y sylw hwn y fath foddhâd i Jeremiah 
Jenkins nes peri iddo anghofio yn llwyr eì benderfyniad 
1 gymeryd ei het a myned allan ; a pharodd iddo gredu 
hefyd fod un dyn synwyrol, pa fodd bynag, wedi ei adael 
ar y ddacar. Yn nghanol y mwynhâd hwn, cododd ar ei 
draed, a dywedodd fod lle cryf ìi ofnj mai ariangarwch 
ydoedd y prif rwystr ar ffordd llwyddiant crefydd ysbryd- 


Es Phobl a'i PAdhau. 39 


ol y dyddiau hyn, a bod gwaith yr eglwysi yn rhoddi 
cyflogau mawr i'r gweinidogion â thuedd ynddo i'w 
gwneyd yn fydol, ac i berì iddynt feddwl mwy am arian 
nag am achub pechaduriaid. Yr oedd yr hen dadau 
wedi bod yn llafurio ac yn pregethu am y nesaf peth i 
ddim, ac weithiau am lai na hyny; ac yr oedd bendith 
mawr wedi bod ar eu llafur. Ond yn ddiweddar, yr oedd 
efe yn ofni fod rhywbeth tebyg iawn i prïesferaff yn 
ymwthio i'r eglwysi, diwedd yr hwn a fyddai dinystr. 
Yr oedd son am ddeg punt a thriugain, ychwanegai y 
gŵr pur a duwiol, yn ynfydrwydd perffaith; a gwyddai 
y rhai oeddynt yn gwybod rhywbeth, fod y rhan fwyaf 
o aelodau yr eglwys hono, y rhai oedd yn gorfod 
gweihio, heb allu gwneyd y fath swm yn flynyddol; a 
pha reswm oedd son am gynnyg peth felly 1 bregethwr 
am ddyfod i /yw i'r Dreflan? 

Yr oedd yr aelodau mwyaf adnabyddus o'r cyfaill 
Jeremiah yn gorfod cydnabod ei fod ef yn awdurdod ar y 
pwnc o fydolrwydd. _ Yn wir, credid nad oedd ei ennill- 
Jon blynyddol ef ei hun yn rhyw lawer dros bedwar cant 
o bunnoedd; ac yr oedd efe yn gorfod gweif/to, a pha 
reswm, fel y dywedasai efe, oedd son am roddi deg punt 
a thriugain i bregethwr am ddyfod i /yzv i'r Dreflan I 
Heblaw hyny, er nad oedd ei ennilion ond y swm 
bychan a nodwyd, yr oedd Jeremiah o'i brinder yn 
cyfranu swllt yn y mis at y weinidogaeth; ac os byddai 
heb wncyd hyny weithiau, yr oedd felly o herwydd 
anghof. Byddai efe hefyd yn rhoddi dau swllt yn flyn- 
yddol at y Genadaeth ; a buasai yn rhoi mwy ond fel yr 
oedd yn ofni i rywrai feddwl mai eisieu gweled ei enw yn 
y rcporf y byddai eíe wrth wneyd hyny. Ond nid hyn 
oedd y cwbl yr oedd efe yn ei wneyd. Os na byddai 
yn dygwydd bod oddicartref pan fyddai y casglwyr yn 
dyíod heibio, byddai yn rhoddi hanner coron at y Fibl 
Gymdeithas, a hyny bob blwyddyn yn gyson, oddigerth 
y byddai amgylchiadau, fel y dywedwyd, yn ei alw 
oddicartref, ac yr oedd hyny yn dygwydd yn lled fyn- 
'ych ; eithr_beth a all dyn wrth amgylchiadau ! _ Gwir na 


4o Y Dreffan: 


byddai efe yn llettŷa pregethwyr; ond nid oedd lle i 
ddysgwyl iddo wneyd pobpeth. Gwrthodai ef gyfranu at 
y Cyfarfod Misol, fel y nodwyd mewn pennod flaenorol; 
ond gwnelai hyny oddiar egwyddor, a gwnelai beth gwell 
na chyfranu ato, canys bu yn gweddïo yn gyhoeddus am 
fendith ar y cyfarfod. Wrth gymeryd hyn oll ì ystyr-. 
iaeth, yr oedd ganddo ef hawl i siarad ar y fugeiliaeth, ac 
ar y pwnc o gyíranu yn gyffredinol. 

Yr oedd sylwadau Jeremiah Jenkins mor groes i 
ddaliadau Mr. Pugh fel y bu raid i'r olaf frathu ei dafod 
rhag dyweyd un peth neu ddau oedd ar ei feddwl; ond, 
fel Aaron, cafodd ras i dewi. Yr oedd yn ymddangos 
nad oedd Mr. Pugh ar ei ben ei hun yn ei ddaliadau, 
oblegid siaradodd amryw yn yr un cyfeiriad âg ef. Aeth 
un brawd mor bell a dyweyd mai nid 4y yn unig yr 
oedd y bugeiliaid. ond eu bod hwythau hefyd yn gweiA- 
4o; ac mai nid cyfeirio at ei waith yn gwneyd pebyll 
yr oedd Paul pan ddywedodd, “Mi a lafuriais yn hel- 
aethach na hwynt oll ;” ac mai nid cyfeirio at waith saer 
“ yroedd Un mwy na Phaul pan ddywedodd, “ Rhaid i mi 
zvei(hio gwaith yr Hwn a'm hanfonodd.” Nid ydwyf fi 
yn dyweyd fod yr esboniadaeth yma yn gywir. _ Yn wir, . 
a barnu oddiwrth y rhyfeddnodau a welid yn amlwg yn 
ngwyneb Jeremiah pan -soniodd y brawd am y geiriau 
uchod, gallesid yn hawdd benderfynu na wyddai. hwnw 
ddim am eglurhadaeth ysgrythyrol—o leiaf ddim o'i gym- 
haru â Jeremiah. Aeth y brawd crybwylledig ymlaen i 
ddyweyd mai nid clorianu ydau, bustachu i symud: 
sachau, llwytho tail, a gwrteithio, oedd yn unig yn teil- 
yngu yr enw gwaith—fod myfyrio, cynghori, pryderu, 
ymweled, gofalu, a phregethu, yn ei dyb ef, yn llawn 
nor deilwng o gael ei alw yn waith. 

Gwnaeth John Aelod Jones sylwadau i'r un perwyl; ac 
ychwanegodd at y pethau a nodwyd fod y bugeiliaid yn 
“gysfenu” llawer, ac fod hyny yn waith, ac yn waith 
caled iawn, gan gofio yn ddiammheu am y gwewyr y 
bu ef ei hun ynddo pan yn “'*gysfenu” i'r wasg am y tro 
gyntaf. 


Ei Phobl a'i Phdhau. ar 


Yr oedd un gair a ddywedasai Jeremiah Jenkins 
wedi suddo yn ddwfn i feddwl Siân Jones, sef 71estcraff. 
Trodd hi y gair yn ei meddwl lawer gwaith, ac nis 
gallai wneyd dim o hono ond /r?esf a chrefft. Yr oedd 
Siân, druan, wedi arfer edrych ar ZafAer Pinchum y 
perthynas agosaf i dywysog llywodraeth yr awyr; ac 
ynglŷn â'r enw /77esf rhuthrodd i'w meddwl yr addoli 
Mair a'r Seintiau, a thalu hanner coron am faddeu 
wythnos o bechodau; a gofynodd iddi ei hun a oedd 
peth fel hyn yn ymlusgo i i eglwysi y Methodistiaid. Na, 
yr oedd hì yn meddwl nad ydoedd “ yr Hen Gorff” wedi 
dyfod i hyny eto; ac os byth y deuai i hyny, mai y gŵr. 
oedd wedi awgrymu y peth a fyddai raid /azsio mwyaf o'i 
boced, os da_y gwyddai hi ei hanes yn y “ Buarth.” 

Wedi peth ymdriniaeth pellach, penderfynwyd nas 
gallai yr eglwys yn ei sefyllfa ar y pryd addaw o gyflog 
i fugail fwy na deugain punt yn y flwyddyn, ac iddo 
gymeryd eì fwyd ei hun, a chael ei Sabbothau. Credai 
y nifer llïosocaf o'r eglwys fod y swm hwn yn gyflog 
lled dda; ac yr oedd Jeremiah Jenkins yn meddwl ei 
fod yn rhy dda o lawer, yn enwedig gan eu bod yn 
yhoddi i'r bugail ei Sabbothau; a dywedai mai gwir 
oedd y gair fod y Sabboth wedi ei wneuthur er mwyn; 
dyn, ac yn enwedig y gweinidog. : 

Pan ddaethpwyd i'r penderfyniad ynghylch cyflog y 
bugail, edrychai Mr. Pugli yn brudd a siomedig ; ac yn 
ei ffolineb a'i ddiniweidrwydd dywedai wrthyf ar ol hyn,— 
“Wyddost ti be? Dydi pobl ddim yn rhoddi pris ar 
dalent, galluoedd, a llafur meddwl! Deugain punt” 
yn y flwyddyn a'i fwyd ei hun! . Wel, mae hwsmon 
Tynllan yn cael pum' punt ar hugain a'i fwyd, heblaw 
lle i blanu tatws i'r teulu, ac ambell i faich o wellt i roi 
dan y mochyn. Twt! 'does dim semse mewn peth fcl 
hyn. Ddaru ti sylwi.hefyd mai y rhai sydd yn cyfranu 
leiaf at y weinidogaeth oedd yn siarad mwyaf yn erbyn 
" rhoi cyflog rhesymol?” _ Byddai rhyw foucA o ffolineb fel 
hyn yn dyfod at Mr. Pugh ar rai adegau, ac felly m 
wnaethum un atebiad iddo, 


42 Y Drefn: 


Y pwnc pwysig nesaf y bu raid ymdrin âg ef oedd, I 
bwy y rhoddid y cynnygiad i ddyfod i fugeilio eglwys y 
Dreflan? Ond.teilynga yr ymdriniaeth hon bennod a 
ei phen ei hun. 


PENNOD VII. 
DEWIS Y BUGAIL. 


M EWN eglwys yr oedd ei nifer yn ddau cant a 
hanner, peth digon naturiol oedd fod tipyn o 
amrywiaeth barn a chwaeth yn dyfod i'r golwg pan aeth- 
pwyd at y gwaith o benderfynu pwy a fyddai ei bugail. 
Dadleuai rhai mai cael y dyn goreu oedd y pwnc mawr ; 
nad oedd o un pwys i ba Sîr y perthynai, nac o ba wlad 
yr oedd yn dyfod, os efe a fyddai y dyn goreu. I ddos- 
barth arall yr oedd yn ymddangos fod pellder yn meddu 
ar ryw swyngyfaredd neillduol. Yn wir, onid ydyw pawb 
yn teimlo dylanwad y swyn hwn i raddau mwy neu lai? 
Er esiampl, “Gŵr dyeithr o'r Deheudir,” neu'r “Gŵr 
dyeithr o'r Nor4A,” gan nad pa fath bregethwr ydyw. Yr 
oedd Mr. Bevan o dan ddylanwad y swyn hwn yn fawr 
iawn, ac wedi arfer â gweithrêdu wrtho. Os dygwyddai i 
Sabboth fod yn wag yn y Dreflan, ac i'r gŵr da fod dan 
yr anghenrheidrwydd o anfon i'r Athrofa—o ba le y 
gwyddid y gellid bob amser gael pregethwr ond anfon 
stamp ceiniog—ni byddai Mr. Bevan byth yn meddwl am 
wneyd cais at un o'r myfyrwyr a ddygwyddent fod yno o'i 
Sîr ef ei hun. Na, yr oeddynt hwy yn perthyn yn rhy 
agos er eur bod ymhell ; ond os byddai y llanc yn dyfod o 
Sîr arâll, byddai y pellder hwn yn meddu ar swyn rhy- 
feddol. Byddai hyn, wrth gwrs, yn fforddio llawer o 
ddifyrwch i'r myfyrwyr, a byddent yn chwerthin yn eu 
lewis wrth weled ambell un yn galw gyda hwy ar y Sad- 


£i Phobl a'i Phethau. 13 


wmiofyna oedd ganddynt rywbeth i'w ddyweyd “wrth 
eu hen gyfeil/ion.” Ni byddai y pregethwr dewisedig ar 
ei golled wrth dalu yr ymweliad hwn cyn cychwyn i'w 
daith ; oblegid byddid yn rhoddi iddo bob cyfarwyddyd 
am y 'ffordd, a pha fodd i foddio Mr. Bevan, ac i beidio 
digio Mr. Smart, ac yn ei roddi ar ei wyliadwriaeth i 
beidio ysmocio os dygwyddai iddo gael ei ofyn i yfed tê i 
dŷ Mr. Simon Thinskin, gan ddymuno iddo yn wastad 
gael myned i lettŷa at Mr. Pugh. 

Ond son yr oeddwn am y swyn sydd mewn pellder 
ynglŷn â phregethwr. 


*“ Distance lends enchantment to the view.” 


Yr oedd rhai «o aelodau eglwys y Dreflan nas gellid 
edrych arnynt fel rhai hollol ddifarn, yn zelog am alw gŵr 
a ddaethai yn ddiweddar drosodd i'r wlad hon o'r America, 
a hyny, gellid meddwl, yn ol pobpeth a ddywedid o'i blaid, 
am ei fod yn dyfod o'r America... Gwir eu bod wedi ei 
glywed unwaith yn pregethu, ac yr oedd wedi pasio yn 
rhagorol; ac yr Oeddynt yn barnu oddiwrth ei ddull 
dihidio-am-neb, a'i ymddygiad y gellid ei alw yn gwnewcA- 
fel-y-mynoch-â-fê, y gwnaethai fugail campus. Pa fodd 
bynag, ni chafodd y cynnygiad hwn nemawr o gefnog- 
aeth ; ac felly talwyd y Trosfôrweryddwr dros y bwrdd. 
Yr oedd yr hen frodyr yn arddangos awydd mawr am 
gael rhywun mewn tipyn o oedran ; gŵr profedig a phrof- 
iadol, a allai ,gadw seiat yn dda, ac ymweled â'r tlodion 
a'r cleificn, a'u cysurro. 

Tybiai John Aelod Jones fod yr oes a'r amseroedd yn 
galw yn uchel am iddynt feddwl am ŵr bywiog a gweith- 
gar gyda'r bobl ieuainc ; un a fyddai wedi cael addysg 
athrofâol, ac yn deall Saesoneg yn dda, ac yn ìlenor cyd- 
nabyddedig. Ystyriai Joseph Wynne, y dechreuwr canu, 
mai nid y lleiaf, yn ei feddwl ef, o gymhwysderau bugail, 
oedd ei fod yn gerddor. Credai fod cerddoriaeth yn 
rhan bwysig, os nad y bwysicaf, yn ngwasanaeth y cysegr; 
ac o'i ran ei hun, buasai ef yn ddigon boddlawn ìi gymer- 
yd i fyny hefo un na fuasai ond pregethwr canolig, onc 


44 Y Drefian: 


iddo fod yn deall y tonic sol-ffa; ac os gallai chware yr 
Aarmonium, goreu oll. Dywedai Mr. Smart fod y mater 
yn un pwysig iawn, ac y dylent gymeryd gofal rhag 
gwneyd camgymeriad. Yr oedd efe yn ystyried mai yr 
anghen mwyaf yr oeddynt hwy yn sefyll ynddo oedd cael 
gŵr i'w cynnrychioli yn y Dreflan—gŵr y byddai pawb yn 
edrych i fyny ato ; ac i'r dyben hyny y dylai bugail fod yn 
olygus o ran ei gorff (yr oedd Mr. Smart felly), ac yn 
hawlio parch yr enwadau eraill, yn enwedig pobl Eglwys 
Loegr. Yr oedd pobl yr Eglwys, yn enwedig y boneddig- 
ion, yn dueddol i edrych i lawr ar bregethwyr Ymneill- 
duol; ac yr oedd eisieu iddynt hwy fel eglwys y Dreflan 
feddwl am rywun a fyddai yn glod iddynt fel Methodist- 
iaid, a pheidio dychymygu am hen ŵr gwladaidd ac 
annhaclus, nac ychwaith hogyn byr a difarf. (Yr oedd 
gan Mr. Smart farf laes.) Adgofiai Mr. Jeremiah Jenkins 
i'r eglwys eí bod wedi penderfynu ar gyflog mawr i'r 
bugail, er yn groes i'w feddwl ef, ac y dylent feddwl am 
rywun a allai ennill ei halen beth bynag. 

Byddai Mr. Pugh yn ei ffwdan a'i ffolineb yn dyweyd 
pethau weithiau y byddai yn edifar ganddo o'u herwydd 
ar ol hyny; ac felly y dygwyddodd y tro hwn. Ac y mae 
yn rhaid i mi ofyn maddeuant y darllenydd am adrodd yr 
hyn a ddywedodd yn ei eiriau ef ei hun:— 

“Frodyr,” ebe fe, “be' syarnoch ch'i? Mae gen' i ofn 
os ewch ch'i ymlaen fel hyn am dipyn bach eto y bydd 
raid i ch'i anfon seza/ order at y Brenin Mawr iddo 
wneyd dyn o bwrpas i ch'i; achos mi dyffeia i ch'i gael 
dyn ar y ddaear yma yn meddu yr holl rinweddau yr 
ydach ch'i i gyd yn son am danynt. Cofiwch, da ch'i, 
am y cynghor synwyrol a gawsom yn y Cyfarfod Misol, 
beidio myn'd allan o'n Sìr ein hunain i ymofyn bigel. 
On'd oes gynon ni amryw o ddynion ifingc yn ein hymyl 
fydde'n syffisiant i ni? ac i be' yr awn ni i nôl dŵr dros 
afon, ac i gyrchu glo i'r Rhosllanerchrugog? Pwy ydan 
ni, tybed, i fod mor barticilar? Os cawn ni ddyn da, 
duwiol a gweithgar, a bendith y Pen Mawr arno fo, be' 
chwaneg ydan ni eisio? _ Dyna Nathan Morgan, Ffredric, 


Ei Phobl a'i Phethau. A 


Lewis, a Noah Rees; on'd wnai un o honyn nhw yn 
glyfar i ni?” Ydach ch'i wedi consyltio Benjamin Prŷs ar 
hyn, a'r ddau frawd a nododd y Cyfarfod Misol i'n 
cynnorthwyo? Yr ydw i'n meddwl dase Benjamin Prŷs 
yma y base ni wedi settlo'r mater er's meityn.” 

Hwyrach na waeth i mi yn y fan hon hysbysu y 
darllenydd pwy oedd y brodyr y cyfeiriai Mr. Pugh 
atynt fel rhai cymhwys i ddyfod i fugeilio eglwys y Dreflan. 
Gŵr diddysg, yn ystyr boblogaidd y gair, ydoedd Nathan 
Morgan. O herwydd fod ei rieni yn dlodion, bu raid 
iddo ddechreu ennill ei fara pryd mewn gwirionedd y 
dylasai fod yn yr ysgol. Er yn fachgen yr oedd o 
dueddfryd crefyddol, ac yr oedd yn arfer gweddïo yn 

gyhoeddus cyn iddo prin ddysgu darllen yn gywir. 
Ymhiith ei gydweithwyr yr oedd ei gymeriad yn ddysglaer, 
a'i ddylanwad yn fawr. Cafodd ei gynnysgaethu â dawn 
i siarad tu hwnt i'w gyfoedion, a chymhellwyd ef gan yr 
eglwys y perthynai iddi, pan nad oedd eto ond glaslanc, i 
roddi gair o gynghor. Llithrodd yn bregethwr bron heb 
yn wybod iddo ef ei hun ; ac yn fuan ar ol dechre pregethu 
priododd. Ni feddyliodd erioed am fyned i'r athroía ; a 
phe buasai wedi myned, mae yn gwestiwn a fuasai efe ar 
ei fantais oddiwrth hyny. Ond er hyny yr oedd rhyw 
eneiniad rhyfedd ar ei bregethu, a'r fath ddylanwad yn ei 
ddilyn a'i gwnelai yn ŵr cymeradwy ymhobman. Ni 
buasai waeth iddo feddwl am fod yn brifweinidog Prydain 
Fawr na meddwl am allu myned trwy yr Arholiad Cym- 
deithasfaol, ac felly nid oedd yn agored i gael ei alw yn 
fugail nac i'w crdeinio. Yr oedd efe yn sefyll mor uchel 
yn meddwl Mr. Pugh, fel pe buasai yn bosibl prynu 
trwydded ìddo gael ei ordeinio, y buasai y gŵr da hwnw 
yn ddigon boddlawn i dalu deg punt am dani unrhyw 
ddiwrnod. Ond yr oedd hyny allan o'r cwestiwn. 

Gŵr ieuanc ydoedd Ffredric Lewis o deulu gweddol 
barchus; a phe buasai wedi gwneyd y defnydd goreu o'r 
manteision a gafodd, gallasai fod yn ysgolaig gwych. Pe 
buasai pawb yn meddwl cymaint o hono ag yr ydoedd ei 
dad a'i íam, buasai yn ŵr cymeradwy dros ben. Nid 


26 Y Drefan: ' 


ymaflasai mewn unrhyw orchwyl neillduol erioed; 
chafodd ddechre pregethu nid yn gymaint am fod ganddo 
dalent benodol at hyny, ond o barch i'w deulu. Bu yn 
yr Athrofa am bedair blynedd, a daeth adref mor an- 
hunangar a chan onested a neb a fu yno erioed, gan 
adael yr holl anrhydeddau i'w olynwyr. Er nas gallodd 
yr Athrofa wneyd meddyliwr na phregethwr mawr o 
hono, gwnaeth un gwaith pwysig arno, sef ei anghy-' 
mhwyso at bob gorchwyl bydol, a'i berffeithio mewn 
rhodres ac anwes. Yr oedd Ffredric, y pryd yr ydwyf 
yn son am dano, wedi gadael yr Athrofa er ys rhai blyn- 
yddau, ac wedi treulio y blynyddau hyny gan mwyaf 
mewn llafur caled yn darllen ffugchwedlau y rhan amlaf, 
oddigerth yn misoedd yr haf, pan y byddai ei iechyd yn 
dechreu pallu, ac y byddai raid iddo fyned i Drefriw a 
Llandrindod i adgyfnerthu. Ond hyd yn nôd yn y 
manau hyny, yr oedd yn gorfod dangos yr un diwyd- 
rwydd, er mewn ffordd arall, sef mewn ceisio ennill 
syniadau da yr ystlen deg, ymhlith y rhai yr oedd yn cael 
ei gydnabod yn ddïeithriad fel jo//y fe/Jow. _ Er nad oedd 
ei rieni yn gyfoethog iawn, yr oeddynt wedi gwario rhai 
cannoedd o bunnau ar ei addysg, a hyny yn ddirwgnach. 
Safai Ffredric mor uchel yn meddwl yr hen Gymraes 
onest, ei fam, ar gyfrif ei foneddigrwydd a'i allu i 
siarad Saesoneg, fel y dychrynwyd yr hen wraig yn 
ddirfawr pan welodd hì ef un tro yn ymaflyd mewn rhaw, 
ar fedr myned i-balu yr ardd; a thystiai ar ol hyn na fu 
ond y dim iddo andwyo ei ddwylaw gwynion a melfed- 
aidd. Mae yn rhaid addef mai anfynych y bydda 
Ffredric Lewis adref ar y Sabboth o ddiffyg cyhoeddiad ; 
ac yr oedd yn ymddangos ei-fod yn cael croesaw mawr 
lle bynag yr elai, oblegid anaml y byddai yn gallu 
cyrhaeddyd adref o'i gyhoeddiad hyd nos Lun, ac weith- 
ìau byddai yn fore Mawrth arno yn dychwelyd. 

' Ar ol blwyddyn o barotoi ac o ymdrech diflino, aeth 
trwy yr Arholiad Cymdeithasfâol fel y dyn trynraf yn y 
trydydd dosbarth, yn ol yr egwyddor fod y peth trymaf 
bob amser yn myned i'r gwaelod. Ond y_mae y ffaith 


Ei Phobl â'i Phethau. ym 


nad oedd ganddo ddim arall i'w wneyd, naci gymeryd i 
fyny & amser ond parotoi, yn rhoddi cyfrif, o bosibl, am 
ei sefyllfa yn yr arholiad ; a bu yn ddigon hunanymwadol 
ag ysgrifenu dau lythyr i'r newyddiadur dan ffugenw, ych- 
ydig wythnosau cyn yr arholiad, i oleuo tipyn ar yr 
arholwyr am y ffolineb o ddosbarthu yr ymgeiswyr. Er 
nad oedd Ffredric Lewis yn gerddor, yr oedd ganddo 
dôn soniarus a hyfryd wrth bregethu, yr hyn a'i gwnelai 
yn gymeradwy iawn ymhlith dosbarth llïosog o'i wran- 
dâwyr I'r diniwed a'r hawddgar Mr. Pugh, ymddang- 
osai Ffredric fel un oedd yn cael cam dirfawr gan yr 
eglwysi, am nad oedd un o honynt yn ei aìw : fod yn 
fugail, âg yntau wedi cymeryd cynifer o flynyddau i 
barotoi at hyny. 

Dichon fod y darllenydd yn cofio 1 mi gyfeirio at Noah 
Rees mewn hanes blaenorol fel un oedd yn cael y gair 
fod ganddo lawer o lyfrau, a'r hwn oedd yn benderfynol 
na chymerai ei wneyd yn flaenor. Trwy lawer o anhaws- 
derau, ac ymroddiad digyffelyb bron, yr oedd Noah wedi 
dyfod yn ei flaen yn rhyfeddol. Pan gafodd drwydded i 
fyned i'r Athrofa, teimlai mor hapus â phe buasai wedi 
cael ystâd, ac ni bu myfyriwr erioed yn y sefydliad 
gwerthfawr hwnw a wnaeth well defnydd o'i gyfleusderau. 
Ar gychwyniad ei yrfa athrofaol, nid oedd ei ragolygon 
yn ddysglaer gyda golwg ar y modd y gallai gadw ei hun 
âg ymborth ac â llyfrau; ond edrychai yn hyderus i'r 
dyfodol, gan ymddiried ei hun i ofal Rhagluniaeth, a'r 
penderfyniad cadarn yr oedd wedi ei ffurfio ynddo ei hnn. 
Er nad oedd yn cael eì alw i bregethu i'w Sîr ei hun tra y 
bu yn yr Athrofa, yr oedd pobl y teithiau cylchynol iddi, 
ac amryw o rai lled bellenig, yn gwerthfawrogi ei wasan- 
aeth ; ac edrychid arno ganddynt hwy yn bregethwr syn- 
wyrol a meddylgar, ac fel un a fyddai yn sicr o wneyd ei 
farc ryw ddiwrnod. O herwydd ei fod yn cael ei alw i 
bregethu yn lled gyson, ac hefyd iddo lwyddo i ennilì 
gwobr bob blwyddyn y bu yn yr ysgol, gallodd fyw yn 
lled gysurus, er yn fain, heb dderbyn dim help gan ei 
eni, oddigerth dwy s4zf o ddillad. Pan ddaeth Noah 


g8 Y Drefn: 


adref wedi gorphen ei addysg 'athrofaol, ni fynai wrando 
ar eì rieni yn ei annog i gymeryd gorphwysdra; ond ym- 
aflodd yn y gaib a'r rhaw i gynnorthwyo ei dad i drin y 
tyddyn bychan, ar gynnyrch yr hwn yr oedd. y teulu yn 
ymddibynu am eu cynnaliaeth, gan ddefnyddio ei holl 
oriau hamddenol i ddarllen a myfyrio ; ac yr oedd ei fam 
erbyn hyn wedi peidio grwgnach ei fod yn dyfetha cy- 
maint o ganwyllau. Ni choleddid syniadau uchel am 
alluoedd Noah Rees ar gychwyniad ei fywyd cyhoeddus 
gan ei gymydogion, na chan Gyfarfod Misol ei Sîr; ond 
ar ol gweled ei lwyddiant mawr yn yr Athrofa, a'i gynnydd 
amlwg fel pregethwr, cymerodd chwyldroad trwyadl le; a 
dywedai hyd yn nôd y rhai a aríerent ysgwyd eu penau'a 
thosturio o herwydd y camgymeriad yr oedd wedi ei 
wneyd wrth ddechreu pregethu, “ eu bod hwy bob amser 
wedi dyweyd fod rhywbeth ynddo fo.” Cymhellwyd 
Noah yn fuan gan raì o brif weinidogion y Cyfarfod Misol 
î sefyll yr Arholiad Cymdeithasfaol ; a daeth trwy y prawf 
yn lled agos i'r brigyn. 

Mewn atebiad i Mr. Pugh, dywedai Mr. Bevan ei fod 
ef yn gobeithio y gwyddent hwy fel swyddogion beth 
ydoedd eu dyledswydd heb gael eu hadgofio o hyny gan 
oeb pwy bynag; ond gan fod Mr. Pugh wedi gofyn 
y cwestiwn, yr oedd yn dymuno ei hysbysu ef a phawb 
eu bod wedi ymgynghori â'r tri wŷr, B. Prŷs a'r ddau ŵr 
parchedig a nodwyd gan y Cyfarfod Misol i'w cynnorth- 
wyo. Yr oedd efe yn dymuno i'r eglwys gael chware teg 
i ddyweyd ei meddwl yn gyntaf cyn iddo eu hysbysu 
beth ydoedd awgrymiad y tri brawd a enwyd. Ond fel 
yr oedd y peth yn dygwydd bod, yr oedd Mr. Pugh wedi 
enwi y gŵr yr annogai y cyfeillion hyny ar iddynt ei alw. 
yn fugail, sef Noah Rees. Yr oedd yn awr yn gadael y 
peth ì farn yr eglwys. 

Ar ol eglurhâd Mr. Bevan, ni ddywedwyd llawer au 
oedd yn “ tueddbenu at lesoli'r dynol deulu ;” a chan na 
chynnygiwyd neb arall, pan roddwyd Noah Rees i bleid- 
lais, cafodd fwyafrif mawr o'i ochr. Yr oedd Mr. Pugh 
ar uchelíanau'r maes; ac wrth fyned adref, dywedai. 


Ei Phobl a'i. Phethau. g2ŷ 


wrthyf, “ Wyddost ti be'.. Dase yr eglwys wedi ymddir- 
ied y gwaith o ddewis bigel iddi i mi fy hun, faswn. 
i ddim yn gallu plesio fy hun yn well.” 


PENNOD VIII. 
/  BECCA PRYS. 


ba wyf wedi cael achlysur fwy nag unwaith yn yr 

hanes hwn i gyfeirio at Benjamin Prŷs, yr hwn y 
mae y darllenydd yn cofio oedd wedi ei gaethiwo i'w dŷ 
gan afiechyd a henaint, ac a welwyd allan y tro olaf yn .. 
nghladdedigaeth Mr. Williams, y diweddar weinidog yn 
y Dreflan, a'r hwn hefyd a dynodd y fath sylw ar yr am- 
gylchiad o herwydd ei dristwch dwfn a dystaw. Darfu 
i'r ymdrech egnïol a wnaeth i fyned i dalu y gymwynas 
olaf i'w hen gyfaill wneyd niwed mawr iddo, a pharodd 
iddo gael ei gaethiwo i'w wely am rai wythnosau; ond 
trwy fendith ar ymdrechion difliao Dr. Ellis, a_ gofal 
neillduol ei wraig, adferwyd ef i'w hen íarc i allu dyfod i 
lawr i'r gegin. 

Efe, fel y dywedwyd o'r blaen, ydoedd y blaenor hynaf, 
ac yn wir y galluocaf hefyd, yn eglwys “yr Een Gapel.” 
Yr oedd yn hawdd canfod oddiwrth adfeilion ei ddyn 
oddiallan y buasai efe unwaith yn ŵr cadarn & nerthol; 
ac yr oedd yr un mor amlwg oddiwrth íîurfiad eì wyneb 
fod ganddo feddwl cryf a bywiog. Buasai un sydd yn 
credu mewn gwynecbiaeth yn casglu oddiwrth doriad 
neîliduol ei safn, a'r mân rychau a welid yn ei chonglau, 

gallasai ddyweyd geiriau fei brath cleddyf oni buasai 
íod gras wedi cyfranu rhyw nzws dyner a nefoïzidd i'w 
lygaid duon a threiddgar. Hyd yn nôd pe na buaswn 
yn adnabod Benjamin Prŷs, buaswn yn meddwl wrth 
edrych ar, ei drwyn mawr a Rhu7zinig nad oedd dim yn 


so Y Drefan: 


rhagfarnllyd nac yn sAa0by o gwmpas ei berchenog; ac 

oedd ei holl fywyd yn gwirio y casgliad. Yn ei 
leuenctyd rhedasai Benjamin Prŷs i bob rhysedd a dryg- 
ioni, ac efe ydoedd arweinydd ei gymdeithion ymhob 
camp a'chware. Fel hyn yr oedd efe mewn un ystyr yn 
flaenor, er nad yn ddiacon, oyn iddo erioed ddyfod at 
grefydd. Ymha gylch bynag y troai, yr oedd natur wedi 
ei dori allan ì chware y jfrst ff2d/e.. Os yn y dafarn y 
byddai, nid oedd neb a allai adrodd ystori yn gyffelyb 
iddo, na chystadlu gydag ef i ganu gyda'r tanau ; ac yn 
fuan wedi iddo ddyfod at grefydd, neu yn hytrach ìi 
grefydd ddyfod ato ef, yr oedd rhyw ymwybyddiaeth yn 
mhawb o'i gwmpas o'i ragoriaeth, a barai iddynt gilio yn 
ol a'i osod ef ar y blaen. Na ddychryned y darllenydd 
pan ddywedaf mai mantais mewn un ystyr ydyw” ddarfod 
1 ddyn fod yn annuwiol ìawn ar un tymmor o'i fywyd 
os caiff ar ol hyny grefydd wirioneddol. Onid ydyw y 
rhan fwyaf o'r anghysur a'r ammheuon sydd yn blino 
dosbarth llïosog o grefyddwyr, yn cyfodi nid yn gymaint 
oddiar ddiffyg crefydd, ond ì raddau mawr oddiar was- 
tadrwydd eu bywyd, a'r anallu sydd ynddynt i gyfeino 
yn ôl at gyfnod y gwyddent eu bod yn annuwiol ac y 
cawsant gyfnewidiad trwyadl a hollol yn eu cyflyrau a'u 
profiad? Anfynych y cyfarfyddir âg un fydd wedi ei 
ddwyn 1 fyny o'i ìeuenctyd yn oghano: pethau crefydd 
nad ydyw yn teimlo anfantais am nad all gyfeirio at 
ddy6d neu awr y cymerodd y cyfnewidiad mawr le, ac 
nad ydyw ar brydiau yn ammheu -yn fawr a ydyw y! 

an'sn newydd ynddo o gwbl. Nid oes gan y dosbarth 
hwn o grefyddwyr y “cynt” ac “yn awr” i'w cyferbynu. 
Ac fel y mae manteision crefyddol yn cynnyddu, omd 
ydyw y dosbarth hwn yn llïosogi, a sicrwydd gobaith 
a phrofiad uchel yn myned lailai? Nid ydwyf yn 
sicrhâu hyn», ond yn ei gynnyg í<l awgrymiad i feddw? 
am dano, 

Ond nid fclly yr oedd gyda Benjamin Fiŷs. Yr oedd 
y £^th wahaniaeth rhwng y ddau gyfnod yn ci hanes ef 
ay sydd :hwng tywyl Hwch a golcuzi, rhwng ufím a 


Ei Phobl a'i. Phethau. 5 


nefoedd, rhwng diafol a Duw. Anaml y byddai Mr. 
Pugh yn cael cystal gwledd ag wrth glywed Benjamir 
Prŷs yn adrodd hanes bore ei oes, a'r tro mawr a gafodd 
o dan weinidogaeth John Elias; ac nid unwaith na 
dengwaith y dywedodd wrthyf ar ol bod yn gwrando, 
yr adroddiadau hyn,— 

y “Wyddost ti be'? Dyna'r pryd mwya' blasus fydda' i 
yn ei gael, ydi clywed yr hen Fenja yn myn'd dros dipyn 
o'i hanes, er na bydda' i byth yn ei glywed o heb fyn'd i 
feddwl nad oes gen'i fy hun yr un grefydd. Mi gafodd 
y dyn yna, wel dì, dro mor rhyfedd â Saul o Tarsus bron. 
Ac mi fydda' i'n meddwl hefo rhyw hen gran? fel Saul a 
Benjamin yna y bydd hyd yn nôd y Brenin Mawr yn 
gorfod dyfod allan hefo'i ar4i/ery.  A.| hen agAfy-founder 
iawn oedd yr hen 'Lias! _ Yn wir, mi fydda! i'n clywed y 
pregethwrs yma i gyd yn llefaru yn glên shoe; ond waeth 
tewi; 'does un o honyn' nhw yn ffit i ddal canwyll i'r hen 
'Lias. Yr oedd o bob amser yn gwneyd i 'ngwallt i 
sefyll yn syth bin! Gofyn di ìi Benjamin; y fo ddeudith 
'i hanes oi ti." 

Er nad oedd Benjamin Prŷs y cawr y tybiai Mr. Pugh 
ei fod, yr oedd er hyny yn ŵr rhyfedd, ac wedi profi 
pethau mawr ynglŷn â chrefydd. _ Pan argyhoeddwyd ef, 
gwnaeth bob ymdrech i ysgwyd ymaith yr argraffiadau, a. 
gwingai fel llew mewn magl, ac nis arbedodd unrhyw 
foddion i adfeddiannu y penrhyddid a fwynhâi o'r blaen ; 
ond bu ei holl ymdrechion yn ofer. Ymgynnygiodd o'r 
diwedd yn aelod eglwysig, cafodd bob croesaw, a hyny 
yn benaf oddiar ei ofn, ac nid oddiar argyhoeddiad ei fod 
wedi cael tro. Yr oedd ar y swyddogion arswyd dyweyd 
gair garw wrtho rhag y buasent yn cael curfa ganddo; 
ond nid oedd, erbyn hyn, fawr berygl o hyny, canys yr 
oedd efe weithian mor ddiniwed â'r golomen. Yr oedd 
ei dymherau cryfion ac afrywiog, y rhai a arferent 
ddangos eu hunain mewn ffurf y gellid ei alw yn gyn- 
ddeiriogrwydd, erbyn hyn wedi eu toddi i lawr i fwyn- 
eidd-dra dwfn ac eang; a mynych yn ei hen ddyddiau, 
wrth edrych yn ôl at y cyfnod hwn ar ei oes, y rhyfeddai 


52 “ Y Dreîan: 


gyda diolchgarwch at y cyfnewidiad, neu fel y galwai ef 
y peth, y greadigaeth newydd yn ei enaid; a thystiai pe 
buasai pawb yn colli ffydd yn yr efengyl, a'r holl fyd yn 
troi yn anffyddwyr, nad allasai dim syflyd ei grediniaeth 
ef yn anfeidrol allu gras y nefoedd. Gan ei fod yn ŵr o 
synwyr cryf, ni byddai byth yn gwneyd arddangosiad 
cyhoeddus o'i deimladau crefyddol; ond yn y dirgcl, 
mewn unigrwydd, byddai y rhai hyn yn orthrechoì; ac 
yr oedd presennoldeb Duw a byd, yr ysbrydoedd yn 
pŵyso mor drwm arno ar adegau fel yr ofnai gyfodi 
oddiar ei liniau rhag taro ei ben yn y nenfwd sydd yn 
gwahanu y byd presennol â'r byd tragywyddol. Ar 
brydiau eraill, byddai yn suddo i lawr, i lawr, i ddyfnder- 
au iselder ysbryd, nes y tybiai y buasai y diaf! mwyaf hyf 
yn arswydo ei ddilyn! Drachefn deuai goleuni ar ei 
gyflwr a barai iddo ddianc yn lladradaidd i'r mynyddoedd 
allan o olwg a chlywedigaeth pawb, lle y gallai arllwys ei 
deimladau mewn diolchgarwch a moliant. Aeth trwy yr 
holl orchwyliaethau hyn yn anwybyddus i bawb ond i'r 
Hwn sydd yn gwybod pobpeth, hyd nes y torwyd ato gan 
Mr. Williams y gweinidog, i'r hwn yr agorodd ei fynwes 
heb attal. Cafodd y fath gyfarwyddiadau a'r fath gyn- 
northwy gan y gŵr hwnw a barodd iddo ymglymu wrtho 
am ei oes. O ran cynneddfau naturiol nid oedd islaw'i 
Mr. Williams; ac nid oedd yn ddiffygiol o annibyniaeth 
meddwl a barn ; ond er hyny anfynych yr ymgymerai âg 
unrhyw beth o bwys heb ymgynghori âg ef. 

Naturiol gan hyny oedd i Benjamin Prŷs, pan ddaeth i 
gredu fod yn hen bryd iddo feddwl am briodi, fyned at 
Mr. Williams i ofyn ei gynghor. Yr oedd wedi esgeuluso 
cymaint ar ei ddyledswydd tuag at y rhyw dêg, ac wedi 
gadael i'r amser fyned heibio mor bell, nes yr ydoedd 
wedi ennill iddo eî hun er ys rhai blynyddau bellach 
y teitì anrhydeddus, neu ynte dianrhydeddus, o_“'hen 
lanc.” Ac fel aelodau yr urdd hono yn gyffredin, pan 
aeth eífei feddwl o ddifrif am wraig, ni fedrai yn ei'fyw. 
osod ei galon ar neb ond un oedd flynyddau lawer 
yn ieuengach nag ef, ac mewn llawer ystyr yn hollol 


Ei Phobl a'i Phethau. 53 


anghyfaddas iddo. Pan hysbysodd i Mr. Williams ar 
bwy yr oedd ei serch wedi gorphwys, cafodd y gŵr 
parchedig drafferth fawr i beidio chwerthin ; ond yr oedd 
ganddo y fath barch i Benjamin Prŷs, a'r fath feddwl o'i 
farn, fel na chymerasai y byd â briwo ei deimladau gyda 
phwnc mor bwysig.  Lodes ieuanc wridgoch, yn tueddu 
braidd at fod yn dew, yn gweini gyda theulu cyfagos, ac 
o'r enw Rebecca Jones, ond a elwid yn Becca, ydoedd 
yr hon oedd wedi ennill ei serch. Deallodd Mr. Williams 
yn fuan fod y “mater” agos a bod wedi ei benderfynu 
rhyngddynt cyn dyfod o hono i ofyn ei gynghor ef, ac mai 
ofer a fuasai iddo ei annog i feddwl am neb arall. Er nad 
allai Mr. Williams beidio meddwl fod Benjamin wedi 
gwneyd camgymeriad yn ei ddewisiad, yr oedd yn gorfod 
cydnabod fod yr eneth, os nâd yn brydferth, yn un olygus 
a chynhesol o bryd, a mwy na'r cwbl, yn un grefyddol. 

I dori yr hanes yn fyr, trôdd.hi allan yn un o'r gwrag- 
edd goreu yn y byd o ran glanweithdra, gweithgarwch, a 
serch tuag ateigŵr. A dai Benjamin Prŷs oedd hyny; 
oblegid cyn iddo ef eto fyned yn hen, analluogwyd ef yn 
hollol o herwydd afiechyd i ennill bywioliaeth; a bu 
raid i Becca Prŷs droi gadw tŷ pobtŷ i'w gynnal ef a 
nithau.. Nid oedd neb yn gwybod sut y galluogwyd y 
ddau “i godi'r gwynt” i gael y tŷ pobtŷ; end gwyddid 
fod Mr. Pugh a Benjamin yn gyfeillion mawr; ac yr 
oedd y rhai ag oeddynt yn adnabod y gŵr rhagorol hwnw 
yn meddwl y gaìlent ddyfalu o ba le yr oedd yr arian 
anghenrheidiol wedi dyfod. 

'Tua yr adeg yr wyf yn ysgrifenu yn ei gylch, gallesid 
cerdded dwy Sîr heb gyfarfod gŵr a gwraig mor annh€b- 
yg, ac ar yr un pryd mor hoff o'u gilydd, ag ydoedd 
Benjamin a Becca Prŷs. Yr oedd Benjamin Prŷs yn 
hen, yn deneu, yn boenus a methiantus, ac eto yn siriol, 
yn ddiolchgar, a dyoddefgar. Yr oedd Becca ,yn! 
anterth ei hiechyd, ac mor dew fel lle dylsai fod esgyrn! 
pigfain i'w canfod yn.ei phenelinoedd, nad oect ond. 
tyllau dyfnion, a'i dillad yn ffitio mor dŷn am dani fel, 
nad oedd yn bosibl dychymygu sut yr oedd yn gallu 


5 Y Drd/fan: - 


gwisgo a dadwisgo, ac yn peri i un ofni yn barhâus 
gweled botymau ei gŵn glanwaith yn neidio i ffwrdd 
bob mynyd. Ond er mor dda yr oedd Becca Prŷs yn 
edrych, yr oedd hi bob amser yn cwyno ac yn tybied ei 
hunan yn salach ei byd na neb, ac yn ferthyres i bob 
anhwyldeb ac afiechyd. Yr oedd Benjamin Prŷs bob 
amser yn rhoi gair da i'w wraig, er na byddai efe byth 
yn ei chanmawl uwchlaw ei haeddiant. Yr oedd Becca, 
hithau, yn wastad yn rhedeg ei gŵr ilawr, ac ar yr un 
pryd yn meddwl mai efe oedd y dyn goreu yn y byd. 
Prif ddifyrwch Benjamin oedd darllen a myfyrio, a 
gwneyd ambell i ddernyn o farddoniaeth. Prif ddifyr- 
wch Becca oedd gwneyd ei hunan yn druenus, a dyfeisio 
ambell i brofedigaeth. Yr oedd bywyd mewn gwirion- 
edd yn faich i Benjamin Prŷs, ond ni chlywai neb ef 
byth yn grwgnach. Yr oedd Becca Prŷs yn trin y 
pobtŷ, ac yn myned trwy ei holl lafur caled wrth fodd 
ei chalon; eithr gallesid meddwl wrth ei siarad ei bod 
dan rhyw dynghedfen ofnadwy. 

“ Ac mi ddaethôch o'r diwedd, do?” ebe Becca wrth 
Mr. Pugh a minnau pan aethom un noswaith i edrych 
am y pâr anghymharus. “ Yr oeddwn i'n meddwl y'ch 
bod ch'i wedi'n anghofio ni'n lân; a fydde fo ddim yn - 
rhyfedd dae pawb yn fy anghofio; i edrych am hwn- 
yma yr ydach wedi dwad heno 'rwy'n siŵr, ac nid ì 
edrach am dana 4,” gan roddi pwyslais mawr ar y 
rhagenw. Gyda llaw, “hwnyma” y galwai Becca Prŷs 
ci gŵr pan fyddai hi gartref, a “hwnacw” pan fyddai 
oddicartref. 

“Ydach chi'n dechreu tantro mewn mynyd, Becca 
Prŷs?” gofynai Mr. Pugh ; “chware teg i ddyn gael ei 
wynt. Yr ydan ni'n y'ch gweled ch'i yn ddigon aml; 
ond chae ni byth wel'd Benjamin dae ni ddim yn dwad 
yma. Yr ydach chi'n iach, ac yn gallu dwad i'r moddion ; 
ac y mae Benjamin yn wael ac yn y gornel; a pheth arall, 
*un cnawd, un cnawd, Becca bach. Wrth ddwad i 
edrach am Benjamin yr ydan ni yn dwad i edrach am, 
danoch chithe hefyd.” 


Ei Phobl a'i Phethau. 5 


"Y fi yn iach, Mr. Pugh? Os ydw i'n edrach yn 
symol, ac ddim yn cwyno, yr ydw i'n dyodde' mwy nag 
a ddylie neb. Does neb yn gwybod be' ydw f yn ì 
ddyodde'. 'Does gen' ì ddim amser i gwyno, Mr. Pugh, 
achos yr ydw i wrthi, wrthi, o fore gwŷn tan nos yn 
tendio*ar hwnyma ac yn ceisio ennill tipyn o fywioliaeth, 
a'r cwbl heb ddiolch. O ran hyny, yr ydw ine yn , 
ddigon parod i fyn'd i'r gornel pan fynoch ch'i, ond y ' 
mod i yn 'cau ildio.” 

“Ydyw, mae Becca, Mr. Pugh, yn cael llawer iawn 
o drafferth hefo fi,” ebe ei phriod; “ac wn i ddim beth 
fuasai wedì dyfod o honof oni buasai am dani hi; ond 
fe fydd y drafferth i gyd drosodd yn bur fuan.” 

“Be fase'n dwad o honoch ch'i, oeddech chi'n ddeyd, 
Benjamin? Wel, wedi llwgu y basech es talwm; dyne 
fel base hi. On'd oedd Dr. Ellis ei hun yn deyd ar ei 
wir mai wedi marw y base fo oni bae mod i yn rhedeg 
ac yn rasie i dendio arno fo o hyd, o hyd.” 

“ Wel; Becca bach,” ebe Mr. Pugh; “mae yntau yn 
gweddïo llawer drostoch chithe, ac mi gewch fyn'd i'r 
nefoedd yn 'i gysgod o yn y diwedd.” 

“Os ca' i fyn'd i'r nefoedd, Mr. Pugh, yn 'i gysgod 
o y ca' i fyn'd, achos dydw i'n cael dim hamdden i feddwl 
am f'ened nag i ddarllen 'y Mibl; ond am hwnyma y 
mae y Bibl ar ei lin o fore tan nos; ac os aiff darllen 
y Bibl â rhwfun i'r nefoedd, mi aiff â hwnyma.” 

“Rhaid i Becca a finnau, Mr. Pugh, gael gwell 
cysgod na nghysgodi fyn'd i'r nefoedd; ac «yr wyf yn 
gwan obeithio ei bod hi a finnau o dan y cysgod hwnw 
er ys llawer blwyddyn belluch.. Yr wyf yn teimlo fod 
y nos yn fy nal yn ffast, Mr. Pugh; ond y mae genyf 
hyder fod genyf lei droi ì orphwyso. Ac mi fyddaf 
'weithiau yn teimlo awydd mawr,am gael myn'd. Yr 
oeddwn yn meddwl neithiwyr fod y byd tragywyddol 
ar fy sugno iddo ei hun. Yr oeddwn yn meddwl mai 
ias y cyfnewidiad mawr a barodd i mi lesmeirio, ac .y 
buaswn yn deffro yr ochr draw. Ond yma yr ydwyf 
eto_am ryw hyd. Bydd yn dda genyf feddwl y caf 


56 Y Drefian: 


weled Becca mewn gwlad na bydd eisieu tendio 
arnaf.” 

“1ê, dyna ch'i eto yn son am farw,” ebe Becca Prŷs. 
“ Dyne ydi'r 'stori yma o hyd, Mr. Pugh; marw, a dydd 
y farn, a thragywyddoldeb, a'r nefoedd, o fore tan nos. 
Mae hyny'n burion mewn pregeth ne' mewn claddedig- 
aeth, ond mae eisio meddwl am fyw, a chael rhwbeth 
i fyw, ac nid son am farw o hyd. Be' bydawn i felly ? 
Be ddoe o'r pobtŷ? Pwy dale am y blawd a'r tanwydd, 
a'r rhent, ynte, Mr. Pugh ?” 

“ Pawb at y peth a fo, Becca,” ebe Mr. Pugh. “Y 
pobtŷ sydd yrwan yn pwyso fwya' ar y'ch meddwl ch'i, 
Becca, a phethe' byd tragywyddol ar feddwl Benjamin.” 

“Nid felly chwaith, Mr. Pugh,” ebe Becca Prŷs; 
“ydach ch'i ddim yn meddwl 'y mod fel pagan, byth yn 
meddwl am fened? _ Na, yr ydw i'n meddwl mwy nag y 
ddylie neb pan ga'i fynyd o amser; ond fydda'i ddim 
yn son am hyny o hyd o hyd íel hwnyma. Dyna neith- 
iwr diwaetha yn y byd; mi feddylies i fwy na mwy am y 
byd arall pan oedd Benjamin yn ffeintio, er, pan ddaeth 
o ato'i hun a dechre d'eyd rhw bennillion oedd o wedi 
'neyd, i mi slipio i gysgu. A d'eyd y gwir, 'doeddwn i 
ddim yn 'i dâllt nhw. A be sy eisio g'neyd pennillion? 
on'd dydi'r hen Williams wedi g'neyd digon, mwy nag a. 
ddysgwn ni byth? “ 

“Wel, wel,” ebe Mr. Pugh, “mi wela nad ydach ch'i 
ddim eisio cael madel hefo Benjamin, er yr holl drafferth 
ydach chi'n gael hefo fo, Becca ; ydach ch'i?” 

“'Madel hefo fo, Mr. Pugh ; ddeydes i 'rioed mo hyny 
eto,” ebe Becca; a thorodd allan i wylo yn hidl; ond ar 
hyn daeth rhywun at y drws i geisio torth, a sychodd 
y wraig dda ei llygaid. 

Yr oedd Benjamin Prŷs yn rhy wael i ni allu cael 
llawer o hono y noson hono; ond nid oedd Mr. Pugh yr 
foddlawn i fyned adref heb 'iddo adrodd wrthym y pen- 
nillion yr oedd wedi eu hadrodd wrth Becca y noson 

gynt pan y “ slipiodd i gysgu.” Ar ol llawer o grefu, 
adroddodd hwynt i ni; a thystiai Mr. PR na chlywodd. 


— 


erioed ddim byd yn “clymu mor glên.” Dyna oedd 
syniad Mr. Pugh am farddoniaeth mai rhywbeth yn 
“clymu” ydoedd. Er, ysgatfydd, nad oedd llawer o 
deilyngdod barddonol yn y pennillion, yr ydwyf yn eu 
dodi i lawr yma fel yr adroddwyd hwynt gan Benjamin 


Prŷs :— 


Yr oedd Becca Prŷs wedi dyfod ati ei hun yn lled dda ar 
ol gwerthu y dorth ; ac wrth ffarwelio â hi wrth y drws, 
gwelais Mr. Pugh yn rhoi ei law yn ddirgelaidd yn ei 
logell, ac yn rhoddi rhywbeth yn ei dwrn, a chlywais 
hithau yn dyweyd yn ddystaw, “Yn wir, Mr. Pugh, yr 


Ei Pobl a'i Phdhau. 


Y DWYFOL GLWY'. 
Mae 'r Dwyfol glwy” yn fwy ei faint 
Nag uchaf dôn a son y saint ; 


O'u dewis ddawn nid oes a ddwêd, 
A hudol lais ei hŷd na'i led I 


'Tra sêr a haul, trysorau hwn 

A ant bob dydd ar gynnydd, gwn ; 
Yn hen nis daw yn hanes dyn, 
Ond deil o hyd fel Duw ei hun, 


Y gawod fawr i gyd a fu 


Yn disgyn ar y coryn cu; 
Ond hindda ddaeth o hon i ddyn ; 
Fe wenai haul o Wynfa 'i hun. 


Pwy brisia 'r Aberth—gwerth y gwaed, 
Yr unig Wr—yr iawn a gaed, 


.Yr ing a droes yn angeu drud? 


Mae 'n wyrth i bawb—mae 'n werth y byd. 


Mi welaf fan, im” waelaf ŵr, 
Rhag tônau dig, rhag tân a dŵr, 
A modd i faddeu 'meïau mn 
Ei mwyn ei ylais a rhin ei glwy', 


Oes yna fyd a synai fwy, 

Pe clywai glod y Dwyfol glwy', 
Na 'n daearni? Ond diau 'r nef 
Ofala am ei foli ef, 


ydach chi'n rhy dda wrthon ni.” 


5 Y Drgian: 


PENNOD IX. 
LLAIS YR YSBRYD. 


E N bore, yn blygeiniol iawn, yr oedd prysurdeb mwy 

nag arferol i'w ganfod yn y Tyddyn Bach, cartref 
dedwydd Noah Rees, ymha le y treuliasai ei holl fywyd, 
oddigerth yr adeg y bu yn yr Athrofa. Er mai tlodaidd 
ac anenwog oedd yr annedd o ran ymddangosiad, 
meddai swyn digyffelyb bron iddo ef. Pan yr oedd efe 
yn dwys ystyried y cwestiwn pa un a dderbyniai efe yr! 
alwad i fugeilio eglwys y Dreflan ai peidio, nid y lleiaf, 
o'r dylanwadau oedd yn peri iddo betruso ydoedd ei 
hoffder angerddol at ei gartref a'i deulu. Mil a mwy 
oedd ei adgofion o fore oes, y rhai oeddynt-oll wedi eu 
cymhlethu â gwahanol wrthddrychau ei gartref, megys ei 
dad a'i fam, yr anifeiliaid, yr adeiladau, y caeau, &c.. A 
phan ddaeth r feddwl o ddifrif am dori y cysylltiad â 
hwynt, teimlai ei fod wedi ei rybedu wrthynt bron yn an- 
nattodol. Yr oedd pob meddwl am ymadael a'i gartref 
yn actio fel udgorn adgyfodiad i ryw adgof a delwedd 
ddymunol y tybiasai eu bod wedi suddo i anghof er ys 
llawer dydd. Ond er y diwrnod cyntaf y derbyniodd 
oddiwrth Mr. Bevan y llythyr oedd yn cynnwys y cais 
crybwylledig, yr oedd yn ymwybodol fod rhyw ysbryd yn 
ei ddilyn yn barhâus, ac yn sibrwd wrtho, “Dos.” Os 
byddai ar adegau yn tueddu i anfon ateb nacaol, byddai 
yn clywed yr ysbryd yn dyweyd mewn llais cryfach, 
“Dos.” Dichon mai ei ddychymyg ef ei hun oedd hyn 
igyd; ond pa fodd bynag, ufuddhâu a wnaeth Noah i 
lais yr ysbryd; ac yr oedd y diwrnod wedi dyfod ar ba 
un yr oedd i adael y Tyddyn Bach, a hwylio tua'r Dreflan 
i ddechreu ar ei waith fel bugail. 

I'r darllenydd, gall yr amgylchiad hwn ymddangos yn 
rhy ddibwys i'w groniclo ; ond nid felly yr ymddangosai ì 
breswylwyr y Tyddyn Bach; a diammheu genyf 'i lawer 
un gychwyn i'r America heb i'w teuluoedd edrych ar yr 


Ei Phobl aî Phdhau. | 59 


amgylchiad mor bwysig o lawer âg yr edrychai teulu 
Noah Rees ar ei ymadawiad ef i ben arall ei Sîr. I 
Cadwaladr Rees yr oedd pobpeth yn bwysig ag a fyddai 
yn dwyn cysylltiad âi fab. Er nad ellid ar un cyfrif 
ystyried yr hen ŵr yn ddyn dwl, yr oedd Cadwaladr yn 
un hynod o syml a diniwed, ac o dymher hapus a_bodd- 
lawn. Nid oedd neb a allai chwerthin mor galonog, na 
neb y gellid yn gynt dynu deigryn o'i lygad. _ Pan fyddai 
yn ei dymher fwyaf afrywiog, y gair garwaf a glywid o'i 
enau a fyddai, “ Diaist â mi.” Yr oedd cryn gyfateb- 
iaeth, gellid meddwl, rhwng ffurfiad ei gorff a'i feddwl, 
Crynder, fel yr oedd yn ymddangos, ydoedd y safon 
oddiwrth ba un yr oedd y naill a'r llall wedi ei gweithio 
allan. Yr oedd ei gorff yn y cyfanswm o hono yn gryn- 
aidd, ac felly hefyd yn ei ranau : pen crwn, gwyneb crwn, 
safn fechan gron, ysgwyddau crynion. Mewn gair, anaml 
y gellid gweled dyn â chan lleied o gonglau ynddo, ac 
un ag oedd yn llenwi ei ddillad bob modfedd mor gryno, 
fel y lleinw yr afal ei groen. Felly yr oedd ei feddwl: 
yn fychan, ond yn grwn, heb un gongÌ gnyciog ynddo lle 
y llechai rhagfarn neu ddrwgdeimlad. Meddyliai yr hen 
ŵr y byd o Noah; ac yr oedd rhai o'i gymydogion 
dichellddrwg yn gwybod hyny yn dda; oblegid os byddai 
arnynt eisieu benthyca arian gan Cadwaladr Rees, bydd- 
ent yn gyfíredin yn rhagymadrolddi i'r cais drwy ganmawl 
Noah, a byddai y cynllun bob emser yn llwyddo. 

Er nad oedd yr hen frawd yn bwriadu, na'i amgylch- 
iadau yn caniatâu y diwrnod hwnw, iddo fyned i hebrwng 
ei fab ddim pellach na'r llidiart, yr oedd efe er hyny wedi 
codi yn fore, a rhoi ei ddillad goreu am dano, fel pe 
buasai ar fedr myned i gyfarfod pregethu. Cerddai yn 
frysiog o'r naill ystafell i'r llall, safai yn aml, a throai yn 
sydyn ar ei sawdl, megys pe buasai wedi cofio am 
rywbeth, ac yna dychwelai eilwaith yn waglaw. Gallesid 
meddwl ar yr olwg arno ei fod wedi gwneyd wmbreth o 
waith ynglŷn â'r parotoadau i ymadawiad ei fab, oblegid 
lyr oedd y chwys yn ddafnau mawr €rymion ar ei'ben moel. 
lOnd,y ffaith oedd mai yr unig gynnorthwy.a wnaeth. 


6o Y Dr&fian: 


oedd dyfod o hyd i ddernyn o gortyn i rwymo y gisttêa 
gawsid gan Mr. Jones y sof, yn yr hon y paciai Noah ei 
lyfrau, a chogrdroi o gwmpas ei fab, a dyweyd lawer 
gwaith fod ganddo werth llawer o arian o lyfrau, a'i fod 
yn methu yn glir a gweled pa bryd y cai ef byth amser 
i'w darllen. 

4 Hen wreigan ddigon synwyrol oedd Marged Rees, 
mam Noah, ond fod ynddi hithau y diffyg a welir yn rhy 
gyffredin mewn mamau na feddant ond un mab, sef 
meddwl gormod o hono. Yn ei chalon, yr oedd hi yn 
casâu y fugeiliaeth am yr unig reswm ei bod yn ei di- 
feddiannu o'i mab. Er na ddywedasai ddim yn erbyn i 
Noah fyned i'r Dreflan, mynych y gofynodd iddi hi ei 
hun, Paham nad ellid carîo yr achos ymlaen yr un fath 
ag er ystalm? Y dyddiau goreu a welodd hi ar grefydd 
oeddynt pan fyddai pregethwr yn cychwyn i'w gyhoedd- 
isd ar gefn merlen ar nos Sadwrn neu fore Sul, ac yn 
dychwel at ei deulu yn gynnar fore Llun, oddigerth pan 
fyddai yn myned ar daith 'am wythnos. Ond yrŵan 
dyma ddynion ieuainc yn cael eu sefydlu yn nghanol 
“'stroniaid,” i gael eu trin a'u trosi fel y gwelai yr eglwysi 
yn dda. Nid oedd hi, nac oedd ddim, yn credu mewn 
peth felly. Yr oedd digon o le, yn ei meddwl hi, i ddyn 
wneyd daioni yn ei gartref; ac os oêdd ar bobl eisieu 
pregethwr et eu galwad ganol yr wythnos, paham na 
chodent bregethwyr o'u plith eu hunain? Ond yr oedd 
Marged yn gorfod cydnabod fod Noah yn deall ei 
Fibl yn well na hi; ac felly ni ddywedai hi ddim yn 
erbyn iddo fyned i'r Dreflan os hyny oedd oreu yn ei 
feddwl ef. 

Os nad ymhellach nag i'r pen arall i'r Sîr yr oedd Noah 
yn myned, eto yr oedd ei ymadawiad mor brofedigaethus 
i'w fam â phe buasai efe yn myned i ben arall y byd ; ac 
er ei bod hi yn ceisio cadw gwyneb llawen yn ngwydd ei 
mab, toddai ei chalon yn llymaid o'i mewn; a pha ryfedd 
os gwnaeth esgus lawer gwaith i ailagor y ôox oedd yn 
cynnwys ei ddillad, a'i chwalu i'w waelod, er mwyn cael 
rhoi eì phen i mewn ynddo i wylo tipyn lle nad allai, 


 — 


Ei Phobl a'i Phethau. 6r 


Noah êi gweled, serch mor ofalus oedd hi rhag i'w ddillad 
fod yn damp? Yr oedd yr hen fam dda wedi parotoi 
boreufwyd rhagorol; ond, rhyfedd ! nid allai un o honynt 
prîn gyffwrdd âg ef. Yr oedd hyd yn nôd Cadwaladr 
Rees, yr hwn a arferai ymfírostio fod ei ystymog mor 
iach fel y gallai fwyta “ pene'r pryfed,” heddyw wedi colli 
ei archwaeth yn lân, ac yn protestio mai wedi codi yn 
rhy fore yr oedd. 'Priodolai y fam a'r mab €u diffyg 
archwaeth i bobpeth ond i'r gwir achos o hono; ac hyd 
yn nôd pan gafodd Ted, yr hogyn oedd i hebrwng Noah 
i'r orsaf, gyfleusdra i ddangos-ei allupedd wrth y bwrdd, 
ni bu yntau erioed mor amddifad o'i ddawn arferol-yn y 
ífordd hono. Yr oedd Ted, wrth barotoi a glanhâu y 
ferlen gogyfer â'r siwrne, wedi:siarad cymaint wrthi am 
ymadawiad ei meistr, nes y credai o'r diwedd yn ei galon 
ei bod hi yn deall pob gair a ddywedai; a thystiai ar ol 
hyn na welodd efe Ffan erioed cyn y bore hwnw yn 
gwrthod ei ì feed, a'i fod yn sicr ei fod wedi gweled deigryn 
yn ei llygad. Buasai Magws y forwyn yn teimlo yn fwy 
tawel-o lawer yn ngwyneb ymadawiad Noah oni buasai ei 
bod wedi clywed y ceiliog yn canu ddeuddeg o'r gloch y 
noson hono. Nid oedd yn dewis i neb feddwl ei bod yn 
ofergoelus; ond ni fu clywed y ceiliog yn canu ar y fath 
gamamser erioed yn arwydd dda i neb; ac mi fuasai yn 
well ganddi na llawer pe buasai hi heb ei glywed, oblegid 
na chysgodd hi winciad ar ol hyny. 

Yr oedd Cadwaladr Rees wedi parotôi yn ei feddwl 
íath o anerchiad neu gynghor i'w fab; a bwriadai ei dra- 
ddodi iddo cyn brecwast; ond oedodd y peth hyd adeg 
y pryd bwyta. Ond pan ddaeth yr adeg honô, meddyl- 
iodd mai ar ol y borêufwyd y buasai oreu ei ddyweyd. 
Yr oedd Noah yn y. markel-cart, a. Ted wrth eì ochr yn 
barod i gychwyn, a'r cynghor eto heb ei draddodi; a 
meddyliodd yr hen Gad gonest mai hwn oedd yr unig 
gyfleusdra; ac wedi rhoddi un pesychiad, dechreuodd— 
“ Wel, 'y ngwas i”—ond methodd a dyweyd un gair 
arall. Daeth rhywbeth i'w wddf a barodd iddo ysgwyd 
llaw yn frysiog â Noah, a dychwelyd i'r tŷ. Dilynwyd ef 


02 Y Drefian: 


yn ei ymddygiad gan Margaret Rees. Eisteddodd y 
ddau, un o bobtu'r tân, gan edrych yn syn i'r twll lludw 
yn nghanol dystawrwydd poenus, cyffelyb i'r gosteg a 
deimlir pan fydd un ar ei ben ei hun mewn ystafell a'r 
awrlais wyth niwrnod wedi sefyll yn sydyn, neu gyffelyb 
i'r dystawrwydd a deimlir pan fyddo un yn unig mewn 
ystafell lle bydd cyfaill neu berthynas newydd farw. Yn 
y man, cyfododd Cadwaladr yn sydyn ar ei draed a dy- 
wedodd, “ Diaist, rhaid 1 mi fyn'd i newid 'y nillad, a 
meddwl am ddechre gwneyd rhwbeth.” 

Yr oedd y cerbyd oedd yn cludo Noah a'i gydymaith 
yn teithio yn gyflym, ac yn nghanol trwst yr olwynion 
clustfeiniai Noah am lais yr ysbryd yn dywedyd wrtho 
“Dos;” ond m chlywai efe ef yn dyweyd dim. Yn y 
man dychymygai glywed yr ysbryd yn dyweyd rhywbeth, 
ond nid “ Dos” a ddywedai. 

“Noah Rees, dyma ti wedi gadael y cartref dedwyddaf 
ar y ddaear, cartref na weli ei fath byth mwy. Gadewaist 
dad a mam a fuasent yn foddlawn i roddi eu bywyd i 
lawr yn hytrach nag ì flewyn o'th ben gael ei niweidio— 
tad a mam ag y gellir sicrhâu am danynt mai un o 
amcanion penaf eu bywyd oedd dy wneyd di yn hapus a 
chomfforddus.  Gadewaist Tom y gwas, yr hwn a ddysg- 
aist 1 ganu ôass, a'r hwn hefyd yï oedd dy ddymuniad yn 
orchymyn iddo, ac nad oedd dim yn ormod ganddo ei 
wneyd i tî, yr hwn sydd y fynyd hon yn yr ystabl yn 
gorwedd yn y gwellt, ac yn wylo ei oreu glas o herwydd 
dy golli. Gadewaist Magws, yr hon o herwydd dy 
garedigrwydd tuag ati, a ystyriai yn fraint cael glanhâu 
dy esgidiau. Dyna Ted sydd wrth dy ochr, yr hwn 
a ddysgaisti ddarllen aci ganu; onid âi efe trwy y tân 
a'r dwít er dy fwyn? Pa sawl gwaith, pan oeddit ti yn 
hir yn dychwelyd o dy gyhoeddiad nos Sabboth, y bu y 
tri yn crefu ar dy fam am gael aros i fyny nes y deuìt 
adref, er mwyn iddynt gael gweled dy wyneb, a chael 
canu tôn cyn myned i orphwys? — Oni wnêst Tom a Ted 
yn frodyr, a Magws yn chwaer i ti? ac oni wnêst tì 
y Tyddyn Bach yn baradwys o ran hapusrwydd? _ Gad-. 


Ei Phobl a'i Phahau, 63 


€waist y cwbl ar ol, ond ei hapusrwydd ; cymeraist hwnw 
gyda thi. Yr oeddit yn ddefnyddiol yn dy gartref, a 
phawb yno yn hoíf o honot. Gadewaist y cwbl ar ol; 
ac cr mwyn beth? Er mwyn bod yn fugail yn y Dreflan 
—-cr mwyn cael dy alltudio ì ystafell fechan ì fyw y rhan 
fwyaf o'th amser ar dy ben dy hun—er mwyn myned 
o Can faich mawr c gyfnfoldeb a phryder—er mwyn i ti 
orfod gofyn : dy lettŷwraig am bobpeth y bydd arnat 
anghen am dano, yr hyn yr oedd dy fam gartref yn 
goíalu am dano heb i ti feddwl na dychymygu dim yn ei 
gylch—er mwyn 1 ti gael dy hunan mewn sefyllfa ag 
y bydd rhai yn dysgwyl i ti allu gwneyd pobpeth, a'i 
wneyd yn berffaith, ac y byddi yn syrthio yn enbyd yn 
eu golwg os naa elli ei wneyd—er mwyn i tì fod yn nôd 
i saethau gwenwynig a geiriau bryntion proffeswyr di- 
grefydd ac aflednais—ac er mwyn deugain punt yn y 
flwyddyn !” 

“ Aros, Ted,” ebe Noah yn sydyn, “pa faint o ffordd 
ydym oddicartref?” 

“ Pedair milldir, syr,” ebe Ted; “mae Ffan yn myn'd 
yn iawn, yn ol wyth milldir yr awr.” 

“Ond, Ted, dydi o ddim yn dyweyd “Dos,” ebe 
Noah yn' absennol ei feddwl. 

“ Pwy ddim yn dyweyd “Dos?'” ebe Ted yn synedig. 

“O, nid wyt ti yn deall, Ted. Gad i'r ferlen gerdded 
yn araf deg am dipyn.” 

Nid oedd yr olwynion yn gwneyd trwst, ac ni chlywai 
lïoah yr ysbryd yn dyweyd dim. Yr oedd y geiriau ar 
wefusau Noah Rees, ac yr oedd ar roddi y gorchymyn i 
'Ted droi yn ol tua chartref, pryd y dychymygodd glywed 
llais yr ysbryd yn dyweyd yn eglur “Paid,” a dim 
ychwaneg. 

Yr oedd y cerbyd yn m>ned yn ddystaw ac araf deg, 
a'r awenau yn gorwedd yn llac ar ,gefn y íerlen, pryd y 
sylwodd Noah fod 'i'ed yn edrych i'w wyneb yn ,bryderus 
a dychrynedig, ac y dywedodd wrth yr hogyn, “Gyr ym- 
laen.” Yn y foracnt yr oedd traed bach a heinyf Ffan 
fywiog yn chware pedwar.wd ar y ffodd galed, a swn 


6: Y Dregian: 


yr olwynion yn ffurfio math o gyfeiliant i'r gerddoriaeth ; 
ac yn fuan yr oedd Noah wedi syrthio i ddwfn fyfyrdod 
drachefn. Yn ebrwydd clywai lais yr ysbryd yn adrodd 
y gair croesawus, 

“Dos,dos! Mae maes eang o ddefnyddioldeb o dy 
flaen. Nid hapusrwydd a ddylai fod nôd ac amcan gŵr 
Duw, ond dyledswydd a defnyddioldeb. Cei lawer o 
brofedigaethau; ond ni pherffeithir dithau mwy na dy 
Feistr namyn trwy ddyoddefiadau. Gofala am gadw 
cydwybod bur, a chymeradwyir di gan y rhai y mae eu 
cymeradwyaeth yn werth i ti ei gael,a chan yr Hwn y 
mae ei gymeradwyaeth yn cynnwys pob daioni. Dywed 
y gwir serch i ti gael dy groeshoelio, gan gofio y bydd i'r 
gwir dy adgyfodi i fywyd uwchlaw malais dy elynion 
penaf. Os trywenir di yn dy ystlys gan ryw gasddyn, 
gwel na ddaw allan ond dwfr a gwaed. Na ddywed, 
Llygad am lygad, a dant am ddant. O bosibl y cei 
/rodyr ma byddant yn credu ynot; ond gofala ar fod 
genyt Dad fydd yn rhoi tystiolaeth o'i foddlonrwydd ynot 
yn ngwydd y byd. Nid dy amgylchiadau fydd yn cyfan- 
soddi dy hapusrwydd, ond yr hyn a fyddi di dy hun. 
Llafuria, myfyria, a gweddïa.; a thi a gei dad a mam, a 
brodyr a chwïorydd, a ymlynant wrthyt hyd farw. Os 
byw yn ddioglyd a diofal a wnei —” 

“ Meistr,” ebe Ted, wrth ei weled yn aros yn llonydd 
yn y cerbyd; “ydach chi ddim yn gwybod y'n bod ni yn 
y s(alion ?” 

“' Felly yr wyf yn gwcled, Ted.” 

“' Ddyliwn ì fod chi'n gwneyd pregeth heddyw, syr !” 

“Na, wedi bod yn gwrando un yr ydwyf, Ted,” oedd 
yr ateb. Edrychodd yr hogyn arno yn synedig. 

Wedi gwneyd ei gelfi yn ddiogel, a thynu ei law lawer 
gwaith trwy fwng y ferlen, a'i phatio ar ei hysgwydd yn 
serchog, ac wedi ysgwyd llaw yn gynhes â'r bachgen, 
a rhcddi rhywbeth iddo i gofio am dano, yr oedd Noah 
Rees ymhen ychydig fynydau yn chwyrnellu ymaith yn y 
gerbydres tua'r Dreflan. . Er fod y trên yn gwneyd trwst 
enbyd, Noah yn dra ebrwydd a syrthiodd i gysgu. 


t.d. 62. 


“' Ymaflodd yn Noah Rees â'i ddwy law.” 


Ei Phobl a'î Phethau. ôs 


Breuddwydiai ei fod wedi cyrhaeddyd pen ei daith, ac 
fod Mr. Jeremiah Jenkins yno yn ei gyfarfod, ac yn 
gofyn iddo yn chwerw, pa beth oedd efe yn ei geisio 
yno—y gallent hwy wneyd hebddo yn burion. _ Deffrôdd 
mewn teimladau cyffrous, a chafodd fod ei freuddwyd 
mewn rhan yn wir. Yr oedd wedi cyrhaedd pen ei 
siwrneu, ac yr oedd yno un yn ei ddysgwyl. Ond nid 
Jeremiah. oedd efe. Gwisgai y gŵr hwn gob a llodrau 
duon, a gwasgod wên, a het wellt; a gallai y dyn dylaf 
gasglu oddiwrth ei wyneb ei fod yn un o'r dynion tirionaf 
'yn y byd. Nid oedd efe amgen na'n hen gydnabod 
Mr. Bugh. Cân gynted ag y canfyddodd eíe Noah 
'Rees, ymaflodd ynddo â'i ddwy law, gan ei groesawu yn 
wresog; ac wedi rhoi gofal ei bethau i'r gwas, eíe a'i 
cymerodd yn e fraich, ac a'i harweiniodd i'w dŷ ei hun. 
Yr oedd yn wir falch ganddo gael Noah Rees i'r 
Dreflan ; ac yr oedd y winc:ddeallgar a roddai ar bawb 
a'u cyfarfyddent cystal a dyweyd, “ Dyma ì ch'i be' sy 
gyn'on ni !” 


PENNOD X. 
ISMAEL ETO. 


pe i drigolion y Dreflan yn unig y bwriadaswn yr 
hanes hwn, ni buasai anghenrheidrwydd arnaf 
ddyweyd. ymha le y saif y TWAie Horse; ond gan fy 
mod yn gwenieithio i mi fy hunan fod cylch fy narllen- 
wyr dipyn yn eangach, fe allai y cyd-ddygir â mi yn rhoi 
desgrifiad byr o'r tŷ a'i amgylchiadau. Nid am fy mod 
yn meddwl y cynnyrcha y desgrifiad unrhyw awydd yn y 
dyeitbr-ddyn a ddygwyddo ddyfod o fewn ein pyrth am 
fyned i lettŷa i'r WAite Horse mwy nag y cynnyrchai 
desgrifiad o'r Tŵr yn Llundain awydd am ei breswylio, 


66 Y Drefían: 


end er mwyn hysbysu y dyeithr-ddyn fod y fath le yn ein 
Treflan, a'i gyfarwyddo pa le y mae os dygwydd iddo 
deimlo cywreingarwch am ei weled. 

Tybiwn fod yr ymwelydd â'n Treflan wedi disgyn yn 
yr orsaf, ac wedi iddo brynu newyddiadur gan yr hogyn 
sydd bron a'i fyddaru, a gwrthod prynu 0x o Jusees gan. 
yr hogyn arall—os bydd iddo ddilyn y llïaws o'i gydym- 
welwyr, daw yn unionsyth i'r groes, sef canol y Dreflan. 
Yn y fan hon, bydded iddo droi ar y llaw ddehau i fyny 
y brif heol, a chaiff weled mai y faelfa gyntaf yr â heibio 
iddo fydd un Meistri Puff & Bluster ; a rhag iddo wneyd 
camgymeriad, edryched i'r ffenestri a chaiff weled papyr- 
au mawrion, a llythyrenau breision arnynt, lle y dywed 
y boneddigion eu bod newydd fod yn Manchester, ac 
wedi prynu miloedd o hetiau, miloedd o foneti, miloedd 
o ddarnau o frethynau, &c., a'u bod gydag aberth mawr 
er mwyn y cyhoedd yn awr yn eu gwerthu am hanner 
y prisiau arferol, yr hyn, wrth gwrs, sydd i gyd heb fod 
yn ol y gwir yn fanwl. Yn nesaf daw at faelía Mr. 
Rogers; ac os na fydd cwsmeriaid i fewn, edryched trwy 
y ffenestr a chaiff weled John Aelod Jones, a'i ddwylaw 
'yn c logellau yn edrych yn drist a syn ar y counfer,ac 
yn am y camgymeriad a wnaeth wrth ddewis yr 
alwedigaeth freihynol yn lle bod yn Llundain yn ysgrif- 
enu i rai o'r chwarterolion.. Ni bydd llawer o berygl i'r 
ymwelydd aros yn hir wrth sÂ04 Michael Flanegan, 
gwerthwr pytatws, ora7pes, a phob math o bysgod, os na 
bydd iddo roddi ei gadach poced am ei ffroenau. Felly 
daw yn nesaf at sA02 barbwr, a chlamp o bolyn lliwiedig 
uwch ben y drws; ac os bydd yr ymwelydd mor an- 
bdngo i â mi, dymunai gael gwybod paham y dynodir 
sAop eilliwr bob amser â Pholyn?. Os edrycha ì flenestr 
y faelfa hon, ni wêl efe yno ddim ond rhanau o wallt 
O amryw liwiau, ac yn ymddangos mor hen a llygredig 
fel y penderfyna yr edrychydd ar unwaith fod y rhai 
a fuont yn ei berchenogi un tro wedi pydru er ys llawer 
blwyddyn ; ac os dygwydd i'r ymwelydd fod yn benfoel, 
ac iddo fod o'r un feddwl â mi, bydd yn well gauddo 


Ei Phobl a'i Phethau. 6; 


aros yn benfoel byth nag anurddo ei hun a gwallt dyn 
arall nas gŵyr yn y byd mawr pwy na pha beth ydoedd, 
pa un ai gwryw ai benyw, llofrudd ai sant, nac ymha 
fynwent y mae ei lwch yn awr yn gorwedd. 

Wedi i'r ymwelydd fyned heibio i amryw dafarndai a 
thai preifat, daw at s402 yr hen Ann Williams. Bydded 
iddo sefyll yma, oblegid yn y faelfa hon y dygir ymlaen 
y fasnach onestaf'yn y Dreflan. Nid oes gan yr hen 
chwaer lawer ar ei helw; a gallai un dybied y medrai 
efe brynu ei holl sfoc& in tradt am ychydig sylltau. Mae 
papyr ysgwâr wedi ei binio wrth y llen goch tu ceín i'r 
ffenestr, a'r ddwy linell gyntaf o bosibl a ddysgodd yr 
ymwelydd o farddoniaeth Seisonig wedi eu hargraffu 
arno, sef,— 

“TABLE BEER 
SOLD HERE, 


y rhai a ddynodant nodwedd arbenicaf y fasnach... Mae 
yr argraff yn annhaclus, er iddo gymeryd dwy noswaith 
i'r hen Ann i'w ddwyn i'w sefyllfa bresennol. Cydna- 
byddir mai /uô/e ôeer Ann ydyw y goreu yn y Dreflan, ac 
nid ydyw Bass & Co. yn meddwÌ mwy o'u cymysgedd 
nag y mae Ann yn ei feddwl o'i dyfais i wneyd ei diod 
ddirwestol. Er, fel y dywedwyd, mai hwn. ydyw asgwrn 
ceín ei masnach, ceir yn ei 440? hi bethau eraill, megys 
penwaig cochion, ac amryw felusion, yn gyfleth, Z1i4ice 
Roc, ac felly yn y blaen ;.y rhai diweddaf a wnaethant 
i'm dannedd redeg filoedd o'weithiau yn nhymmor fy 
machgendod. Yr ydwyf yn credu fy mod yn mynegu: 

teimladau ugeiniau o'm cyfoedion pan ddywedaf fod 
genyf barchedigaeth dwfn i'r hen wreigan onest a char- 
edig; ac yr ydwyf yn ei theimlo yn fraint gael rhoi ei 
henw mewn print, yr hyn, yr ydwyf yn lled sicr na fu 
erioed o'r blaen, tra y mae'r cysodydd wrthi ym feunydd- 
iol gydag enwau eraill annhraethol llai teilwng. Pan 
oeddwn yn yr ysgol, a'r papyr yn llawer drutach nag 
ydyw yn awr, a'r newyddiadur yn foeth y boneddwr, y 
fatn ddiwrnod hapus oedd hwnw pan fyddwn wedi llenwi 


e Y Drefan: 


y cpy-book I Fel y byddwn yn rhedeg âg ef ì sA0p yr 
hen Ann i'w werthu am bapyraid o gyfleth! O ddydd. 
iau hapus na ddychwelant byth mwy! Bydd fyw byth, 
yrhen Ann! Tia wasgeraist yn ystod dy fywyd fwy o 
wir bleser gyda'th gyfleth, a'th Jzdia Rock, na nemawr i 
un a adwaenwn! Os bydd gan yr ymwelydd geiniog y 
gall ei hebgor, bydded ddo bafronisïo. yr hen wreigan 
dda, oblegid y mae hi, at ei rhinweddau eraill, yn Feth- 
odist zelog Gwthied yr ymwelydd yr banner drws, neu 
fel y galwem rì y bechgyn ef, yr hector, yn agored, a 
bydd y gloch sydd ar ffurf blodeuyn gogwyddedig ac yn 
gysylltiedig âg ef, yn sicr o ganu, ac mewn atebiad i'w 
gwŷs, daw 1r golwg o'r ystafell gefn hen wraig lanwaith 
a pharchus yn gwisgo pais a bedgwn, a chap gun 
gwŷn mawr yn gylch am ei gwyneb, ac yn edrych yn 
siriol drwy ei hyspectol felen, ac os bydd yr ymwelydd 
yn dewis, caiff heblaw swm da o gyfleth am ei geiniog, 
ymgom ddifyr ac adeiladol; ac na fydded iddo deimlo 
yn glwyfedig os nad ydyw y gath brâf ac amryliw a wêl 
yn eistedd gan hanner cysgu ar un pen i'r cowmfer yn 
cymeryd sylw o hono, oblegid felly yr ymddyga hi at 
bawb yn ddieithriad. 

Gan fod shop Ann Williams yn gymhwys ar gongl 
heol, bydded i'r ymwelydd eto drei ar y llaw ddehau, 
a daw ystrŷd gul a budr, cwbl anghofiedig gan y Bwrdd 
Lleol, oddigerth ar adeg 'hel y dreth. Wedi iddo fyned 
heibio ì amryw o dai y bydd ynddo beth petrusder a oes 
preswylwyr ynddynt ai peidio, caiff weled tŷ ychydig yn 
fwy golygus... Uwch ben drws y tŷ hwn, y mae s:gn ar yr 
hon y mae yn amlwg y bu rhywun yn ceisio tynu llun 
ceffyl, ond yr hwn sydd mor anystwyth yr olwg arno, a'i 
amlinellau mor llym, fel y penderfyna yr edrychydd ei 
fod rywdro wedi rhewi yn yr hin, neu ynte mai y cynllun 
oedd gan .yr arlunydd oi flaen wrth ei baentio oedd 
ceffyl pren un o'i blant. Digon ydyw dyweyd mai y tŷ 
hwn ydyw y WAie Horse; ac os canfyddir gŵr corffol 
” pwyso ar yr ystlyshost, ac yn ymddangos fel pe na 

ddai yn orhoff o waith, a'i ddillad yn rhy fychain iddo, 


Ei Phobl a'i Phethau. ôg 


ac wedi gweled gwell dyddiau, a'i drwyn mor goch a 
dysglaer fel y tybid y gallai un danio ei bibell ynddo, 
gall yr ymwelydd gymeryd ei lw mai y dynsawd hwn: 
ydyw gŵr ytŷ. Wedi dyweyd cymaint a hyn, yr ydwyf 
yn teimlo mai nid arnaf fi y bydd y bai os metha yr 
ymwelydd a dyfod o hyd i'r Wife Horse. 

Yr oedd y flwyddyn 18— yn tynu at ei diwedd, ac er 
fod rhai wythnosau rhyngddi a'r Nadolig, yr oedd. yr hin 
yn anarferol o oer, a'r gwynt mor erwin a miniog, fel ag i 
beri i lawer feddwl ein bod yn myned i gael gauaf cynnar 
achaled. Ond nid oedd pryder ar feddwl neb y gwelid 
tlodi a chyfyngder y gauaf hwnw ; ac nid oedd gerwinder 
yr hin ond yn peri i bobl wisgo ychwaneg o ddillad, 
chwythu ar eu bysedd, a cherdded yn fwy prysur. 
Ychydig a welid yn cardota, a llai o lawer allan o waith 
os na byddent yn rhy ddiog i weithio. Yr oedd y Llyw- 
odraeth oedd mewn awdurdod ar y pryd yn dyfeisio rhyw 
welliannau yn barhâus, ac yn tywallt olew yn feunyddiol 
ar olwynion masnach, a'r wlad yn llwyddo, a digonedd o 
waith ac o ymborth i'w gael ymhob cymydogaeth a chwm. 
Ar ddyddiau marchnad, byddai ystrydoedd y Dreflan 
wedi eu gorlenwi â phobl heb brin wyneb prudd i'w ganfod 
yn eu plith. Gwelid gwragedd gweithwyr cyffredin yn 
methu bron a chario eu basgedi gartref gan faint eu 
beichiau, a llawer o honynt yn gorfod cael help cerbydau 
i'w cludo. Ar nos Sadwrn, o'r braidd y gallai y siopwyr 
gau eu masnachdai cyn bore Sul, heb son am gyfrif yr 
arian 


Eithr y dosbarth oedd yn .gloddesta mwyaf ar y 
llwyddiant oedd y glôwyr. Ennillai y torwyr o ddwy bunt 
a deg swllt i dair punt yr wythnos, a rliai ychwaneg na 
hyny. Yr oedd y gweithfeydd yn myn'd” mor dda fel 
yr oedd yn anmhosibl bron gael dyn i aros gydag 
amaethwr am bris yn y. byd. _ Yr oedd y “gweithiwr” a'r 
'“ dosbarth gweithiol” yn dermau mor gysegredig fel na 
feiddiai undyn ddywedyd gair anmharchus am danynt 
heb dynu cannoedd o bobl yn ei ben, ac hyd yn nôd 
beryglu_ei fywyd. Llogid dynion oeddynt yn gofalu, 


o Y Drefan: i 


mwy am gyflogau mawrion iddynt eu hunain nag am wir 
Jes y gweithiwr, i fyned o amgylch y wlad i areithio ac i 
ffurfio cymdeithasau ì amddiffyn iawnderau y gweithwyr, 
neu, mewn geiriau eraill, i'w galluogi i sefyll allan os 
sonid am ostwng y cyflogau. Os meiddiai goruchwyliwr 
arfer ychydig o'i awdurdod, a myned yn groes i feddyliau 
y gweithwyr, byddai yn cael ei redeg o'r wlad, a da os cai 
fyned ymaith yn groeniach. Yr oedd holl amser y meistr 
yn cael ei gymeryd i fyny i ddyfeisio pa fodd y gallai 
ddal y ddysgl yn wastad gyda'i gyflogddynion; ac er iddo 
wneyd ei oreu yn y ffordd hon, byddai yn aml yn eu 
gweled yn hel eu “pige” at eu gilydd, ac yn hwylio tua 
gweithfa arall, ymha le y byddent yn cael derbyniad croes- 
awus. Yr oedd y llwyddiant mor fawr, a Rhagluniaeth 
yn tywallt cymaint o'i bendithion, fel yr oedd y dosbarth 
iselaf o'r glowyr bron wedi colli arnynt eu hunain. Ond, 
o drugaredd, yr oedd y dosbarth mwyaf deallgar o 
honynt, yn enwedig y dosbarth crefyddol, yn rhagweled 
nad oedd yn bosibl i'r llwyddiant digyffelyb hwn barhâu 
yn hir, ac yn darpar ar gyfer diwrnod gwlawog—yn 
adeiladu tai iddynt eu hunain, ac yn cynnilo eu hennillion 
yn yr ariandŷ. Adeiledid capelau drudfawr mewn 
lleoedd gwledig, lle nad oedd ond gweithwyr yn unig yn 
trigiannu; a thelid am danynt mewn amser byr, trwy 
roddion tywysogaidd y preswylwyr. 

Ond, ysywaeth, gwariai y mwyafrif o'r glôwyr truain y 
rhan fwyaf o'u hennillion caled yn y dafarn. Gwir nad 
oeddynt yn ol o ddim mewn ymborth; ond wedi talu 
Myfr y siop, ni byddent yn esmwyth nes tywallt y gwedd- 
illi goffrau y tafarnwr. Yr oedd y gweddill hwn mor 
fawr ar ddiwrnod y tâl fel y byddai yn cymeryd iddynt 
nos Sadwrn, y Sul, a'r dydd Llun canlynol i'w wario; ac 
wedi hyn nid oedd dim i'w wneyd ond ail ddechre 
gweithio fore Mawrth hyd ddiwrnod y tâl canlynol. 
Gwnai y tafarnwyr gynauaf o honi. Mewn lle gwledig, 
heb fod ymhell o'r Dreflan, lle yr oedd dau neu dri o 
weithfêydd glo, gallai un heb fod yn gryf iawn daflu careg 
dros saith o dafarnau, a phob un o honynt yn gwneyd 


*2840JT 00 AI. Â udo) 


Ei Phobl a'i Phahau. 75 


'masnach ragorol: Ymhlith y rhai a dderbyniodd fwyaf. 
o arian ffyliaid, safai y WArle /forse yn uchel. Yr oedd. 
amryw bethau ag oedd yn rhoddi cyfrif am hyn: yn un 
peth, yr oedd ei sefyllfa neillduedig yn cyfarfod â dymun- 
iadau ei fynychwyr; peth arall, yr oedd ei berchenog yn 
astudio yn fanwl chwaeth ei gwsmeriaid; ac nid y rhes- 
wm lleiaf ag oedd yn rhoddi cyfrif am ei boblogrwydd 
oedd, fod /tc i'w gael os dygwyddai i boced cwsmer cyson 
fod yn wag. 

Yr oedd y tywydd yn oer, fel y dywedwyd, a'r gwynt yn 
chwibianu yn rhigolau y ffenestri, ae yn rhuo yn simdde i 
y WAite Horse. Ond pa beth oedd hyny i Mrs. Morris 
y dafarnwraig? Mwy swynol oedd swn y ceiniogau a 
ddisgynent yn ddidor i'r 4ra2er o lawer iddi hì. Yr 
oedd y gegin fawr ar y llaw ddehau i'r 5ar yn orlawn o 
yfwyr; a mwy nag y gallai Mary Ann y forwyn ei wneyd 
oedd ateb y galwadau diddiwedd am ychwaneg o ddiod, 
ac yn enwedig cofio pa faint o newid i'w roddi i'r 
cwsmeriaid. Yr oedd yr ystafell yn rhy fechan i eistedd 
pawb oedd yn bresennol, oblegid eisteddai rhai ar y pen- 
tanau; a rhaí o'r benywod—canys yr oedd benywod 
yno—a eisteddent ar liniau eu gwŷr neu eu cariadau. 
Curai rhai y bwrdd â'u gwydrau, a galwent yn ffyrnig am 
ychwaneg o ddiod, gan roddi enwau prydferth ar y. forwyn 
o herwydd ei harafwch. Yr oedd eraill yn rhy feddw i 
wybod a oedd ganddynt ddiod ai peidio. Crefai rhai 
am gael talu am ddiod i'w cyfnesaf; eraill a herient eu 
ffryndiau i “sefyll Sam.” _ Safai un gan wegian ar ei draed 
ì geisio goleuo ei bibell yn y nwy; ond deuai rhywbeth 
i'w feddwl pan fyddai o fewn dwy fodfedd i'r goleuni, a. 
byddai raid iddo-gael ei ddyweyd. _ Ceisiai danio ei getyn 
drachefn, gan yslefrian ar hyd ei farf a'i ddillad; ond 
buan yr anghofiai beth oedd yn ei geisio. O'r diwedd 
wedi iddo hanner syrthio lawer gwaith ar draws y s/if- 
'rmons, byddai rhywun yn gorfod estyn tân iddo; ac ymhen 
y ddau fynyd byddai y truan yn myned trwy yr un cwrs 
drachefn. Siaradai pawb yn nhop ei lais, ac yr. oedd yn 
anmhosibl i fwy nag un wybod beth oedd y nesaf ato yn. 
ei ddyweyd. ., Yr oedd yr enwau wrth ba rai y galwent eu. 


22 Y Drefan: 


gllydd yn ddigon a pheri i wallt dyn sefyll ar ei ben. 
by ddai un eisieu galw sylw un arall, ystyriai ei fod yn 
ir iaith gyfeillgar pan floeddiai nerth ei ben, “Hwde, 
uffern.” Yr oedd eu llwon a'u rhegfeydd yn arswydus; 3 
ac oni buasai eu bod yn meddu cig a gwaed, buasai un yn 
meddwl mai haid o gythreuliaid oeddynt wedi dianc o 
Gehenna, gan fel yr oeddynt yn galw ar eu tad bob yn 
ail air. Drwg genyf dduo y dalenau hyn â'r darluniad 
uchod; ond ni bu erioed ar unrhyw ddalenau yr hyn 
oedd wirach ; a phe rhoddid y desgrifiad yn gyflawn, mae 
yn ammheus a allai llawer oddef ei ddarllen. 
Ar y llaw chwith i'r ar yr oedd ystafell arall, yr hon 
a gedwid i ddosbarth neillduol o gwsmeriaid, cwbl 
wahanol o ran cymeriad i'r rhai oeddynt yn y gegin. 
Edrychai Mr. a Mrs. Morris ar y rhai a fynychent yr 
ystafell hon fel eu cwsmeriaid resperab/e. Crefftwyr 
oeddynt gan mwyaf, megys cryddion, teilwriaid, seiri 
meini, &c., ac yn rhifo oddeutu wyth neu naw pan 
fyddent oll yn bresennol. Nid ellid ar un cyfrif edrych 
arnynt fel meddwon; ac o'u cymharu â'r rhar oeddynt 
yn y gegih, nid oeddynt yn gwario ond ychydig. Ond 
yr oeddynt yn y JWAtte Zforse mor gyson, fel os byddai 
un yn absennol am fwy nag un noswaith y byddid yn 
dechre pryderu am ei iechyd. Oddigerth rhyw ddau neu 
dri a fynychent yr ystafell o dan ddeddf goddefiad, yr 
oeddynt oll yn ddynion o feddwl, ac yn wleidyddwyr 
mawr, o leiaf yn eu meddyliau eu hunain. Llawer pwnc 
dyrys y methai dynion mwyaf y deyrnas ei ddadrys a 
benderíynid i foddlonrwydd pawb, ac am byth, yn y 
White Borse Ac iddynt gael chware teg, buasai pob 
un o honynt yn ei hystyried yn ddarostyngiad arno 
roddi ei bresennoldeb ymhlith y rhai oedd yn y gegin) 
a phe buasai Mr. Morris yn caniatâu i un o'r haid hono 
ddyfod i'r ystafell hon, buasai pob un yn codi ac yn 
gadael y tŷ gyda dirmyg. 
Yr oedd yno gynnulliad lled lïosog y noson yr ydwyf 
yn ysgrifenu yn ei chylch; yr oedd cysuron yr ystafell 
yn bobpeth y gellid ei ddymuno: clamp o dân gwresog 


Ei. Phobl a'i Phethau, 73 


—pob dodrefnyn yn dysgleirio gan lanweithra—cadeir- 
iau brâf ac eaiwyth: a phe buasai ambell i fudrogen 
awyddus am ddiwygio eì gŵr yn cael cipolwg arni, 
buasai yn wers iddi am ei hoes, os buasai synwyr yn ei 
phen. Yn un gongl o'r ystafell yr oedd tri o wŷr, y 
rhai oeddynt yno, fel yr awgrymwyd, o dan ddeddf 
goddefiad. Yr oeddynt mewn tipyn o oedran, ac yn. 
cynnal ymgom cwbl ar wahân i bawb arall. Yr oedd 
yn hawdd canfod oddiwrth eu hwynebau nad allent 
werthfawrogi yr ymddyddan oedd yn myned ymlaen 
ymhlith y “clwb” fel y gellid ei alw. Hen filwr oedd 
un, ac a elwid Tom; ac amaethwr wedi methu yn ei 
amgylchiadau oedd y 'Hall; ac un wedi bwrw ei brentis- 
iaeth ì wag symera oedd y trydydd. Nid oeddynt yn 
cymeryd sylw, fel y dywedwyd, o'r ddadl boliticaidd 
oedd yn cael ei dwyn ymlaen yn mhen arall yr ystafell. 
Ond pan agorwyd y drws, trodd pawb eu penau i'r 
cyfeiriad hwnw; a daeth i mewn ŵr canol oed, eiddil a 
gwyneblwyd, ac ôl pryder ac ymdrech o dan ei lygaid 
duon a deallgar. Arwyddwyd peth syndod wrth ei 
weled, a gwnaed amryw ymofyniadau ynghylch ei iechyd, 
ac iechyd ei wraig. Yr oedd ei atebion yn sych a chwta. 
Cododd un cyfaill gan roddi lle iddo yn y gader ddwy- 
fraich wrth y tân ; ac eisteddodd yntau ynddi fel ?mafer 
of course. Galwodd am wydraid o gwrw, a chymerodd 
newyddiadur i'w law, gan ddechre darllen iddo ei hun. 
Edrychai y naill ar y llall gan siarad â'u llygaid—fod 
rhywbeth heb fod yn iawn ar Ismael, oblegid nid oedd 
efe neb amgen. Yr oedd pawb yn ddystaw, ac yn dy- 
feisio beth nesaf a gaent i'w ddyweyd, oddigerth y trioedd 
. 9edd yn mhen arall yr ystafell, pryd y daeth y taíarnwr i 
mewn. Pan welodd efe Ismael yn ei eisteddle arferol, 
tynedd ei het iddo yn foesgar-wawdlyd, a dywedodd, 

“ O! ydi Ismael wedi ein hanrhydeddu â'i bresennol- 
deb heno? Yr oeddwn i yn dechre meddwl y'n bod. mi 
yn ormod o bechaduriaid i Ismael ddyfod i'n plith! Mi 
wela' fod gan y WAie fTorse ryw ychydig o ddylanwad 
ar ein hen gyíaill eto,” 


y2 Y Drefian: 


“ Hwyrach,” medd Ismael, “pe buaswn wedi absen-' 
noli fy hun yn amlach, y buasai yn well arnaf, ac yn 
waeth arnoch chwithau.” 
$ “O felly! y mae Ismael wedi cael tro yn siŵr i ch'i. 
Rhaid i ni gael trin ei achos. Pe dase Ismael yn 
ein gadael yn gyfan-gwbl,—be' ddaethe o honom ni? 
Gwyddoch ei fod o yn gwario yma gryn ddau swllt yt 
wythnos, yr hyn sydd yn swm go fawr o'i gymharu â'r 
deg swllt y mae y colier yn y gegin yna yn wario. 
'Torem i fyny yn siŵr pe gadawai Ismael ni. Mae y 
cyfaill wedi cael crefydd yn siŵr. Mi glywais ei fod yn 
y capel y Sul diwaetha. Peth garw ydi cael cyfaill fel 
Mr. Pugh, welwch ch'i. Mae gan Mr. Pugh bwrs lled 
hir. Oes gobaith i ch'i gael eich g'neyd yn flaenor, 
Ismael? Gadewch i ni gael gair o'ch profiad, achos mi 
fydd raid i ch'i ddeyd y'ch profiad yn y capel, cofiwch.” 

Lluchiodd Ismael y newyddiadur o'i law; ac er fod 
ei gorff eiddil yn crynu drwyddo, edrychai fel llew yn 
ngwyneb y tafarnwr. 

“ Morris,” ebe ef, “yr wyf yn awr er ys rhagor na 
deng mlynedd wedi arfer mynychu eich tŷ yn gyson; a 
phe buaswn wedi bod mor ffyddlawn i'r capel yr ydych 
yn son am dano âg yr wyf wedi bod i'r lW4ile Horse, ni 
buaswn yn fy sefyllfa bresennol, ac ni buasech chwithau 
yn gallu edliw i mi fy nhlodi.. Duw a ŵyr mai nid er 
mwyn eich diod y dechreuais ddyfod yma, ond er mwyn 
y cwmni—-cwmni, meddaf, nid yr eiddoch chwi, oblegid 
ni fu dwsin o feddyliau erioed yn eich clopa, ond cwmni 
y rhai a arferent ymgynnull yma. Y blynyddau di- 
weddaf, er fy nghywilydd, yr wyf wedi arfer dyfod yma 
er mwyn eich diod yn gystal a'r cwmni. Pan oedd fy 
nghwpbwrdd heb yr un tamaid ynddo, a fy ngwraig a fy 
machgen yn gwyneblasu gan eisieu bwyd, yr oeddwn bob 
amser yn scazo i hel tair ceiniog. i mi fy hun i gael peint 
o'ch diod. Duw faddeuo i mi fy nrygioni! Yr wyf 
wedi cael fy nhalu ganddo ef. Yr wyf wedi gwario rhai 
ugeiniau, os nad cannoedd, o bunnau yn eich tŷ ; ac er 
XT. holl galedi sydd wedi bod yn fy nghartref, yr wyf_wedi 


Ei Phobl a'i Phethau. 75 


bod yn rhy falch i'w gydnabod i chwi, er y gwyddech am 
dano cystal a minnau. Yn fy holl dlodi, a dderbyniais i 
hatling oddiar eich llaw? Yr wyf yn diolch i'r nefoedd, 
naddo ddim. Mi gefais gyfeillion a'm dygodd o'r holl 
galedi, yn enwedig y boneddwr y cyfeiriasoch chwi ato 
mor wawdlyd, a'r hwn nad ydych chwi yn deilwng o'ch 
enwi yn yr un flwyddyn âg ef. Yr oeddwn wedi pender- 
fynu na ddeuwn byth dros eich trothwy—a'r diafol a 
wnaeth ì mi ddyfod heno: nage, nid y diafol ychwaith, 
oblegid y mae fy mhenderfyniad yn gryfach nag erioed. 
Os croesaf eich rhiniog byth mwy, neu riniog unrhyw 
dafarndŷ arall, bydded ——.” 

Gwnaeth Ismael lw mawr, a rhuthrodd allan o'r 
ystafell heb gymaint a chyffwrdd â'i wydraid. Dilynodd 
y tafarnwr ef yn frysiog... Cawn weled a gadwodd Ismael 
ei benderfyniad. 

“Rhaid i nine droi dolen; dydi ddim iws,” ebe yr hen 
filwr wrth ei gymdeithion. 

“ Be' ti'n ddeyd, Tom ?” ebe yr amaethwr. 

â “Wel, deyd yr oeddwn i y bydde raid i nine droí 
olen.” 

“ Be' ti'n feddwl wrth hyny?” 

“Wel, y bydd raid i ni fyw yn well, ne' mi fydd yn 
o ddrwg arnon ni.” 

“Taw a siarad, da ti,” ebe'r amaethwr; “wyddost tí 
ddim sut yr ydw i'n byw?” 

““Na'wn, na wn, ond mi wn 'y mod 7 yn ddigon drwg, 
beth bynag.” | 

“Wyddost ti be'?” ebe'r ffarmwr, “ddechreuais i 
“rioed fwyta fy nghinio cyn i'r bobol dd'od o'r eglwys. 
Mi ddeuda i ti beth arall, deis i 'rioed i gysgu yn feddw 
nac yn sobr heb dd'eyd 'y mhader, weithie ar 'y nglinie 
ac weithie ar 'y nghefn yn 'y ngwely. Dydi o ods yn y 
byd sut y deydi di o am y deydi dio. Mi ddeyda i ti 
beth araìl, feddwes i 'rioed na 'fydde'n 'difar 'gen i am 
hyny fore drannoeth.” 

“ Wel, gwyn dy fyd di, Ned ! mi fase yn dda gen' i allu 
deyd yr un peth,” ebe'r hen filwr, 5 


6 Y Drffan: 


PENNOD XI. 
YR ARGRAFFIADAU CYNTAF. 


NA MFEN oddeutu wythnos neu naw niwrnod wedi 

i Noah Rees ddyfod i'r Dreflan, yr oeddwn yn eis- 
tedd gydag ef yn ei ystafell; ac fel y canlyn yr adroddai 
efe wrthyf ei brofiad :— 

“Gofyn yr oeddit, onìdê, pa fodd yr oeddwn yn 
teimlo wrth ddyfod i'r Dreflan, a pha argraffiadau a. 
wnaed ar fy meddwl gan yr ychydig gymeriadau y 
daethum i gysylltiad â hwynt yn barod? Wel, yr oedd 
fy meddwl mor agored i dderbyn argraffiadau, ac y 
maent wedi eu gwneyd mor ddiweddar, fel y gallaf eu 
cyfleu ger dy fron, dybygaf, yn lled gywir. Oddiar fy 
adnabyddiaeth flaenorol o honot, yr wyf yn gwybod dy 
fod yn lled hoff o chwedleua; ond y mae genyf gymaint 
a hyny o ymddiried ynot na fydd ì ti wneyd camddefn- 
ydd o'r hyn a adroddaf wrthyt yn awr. Diammheu dy 
fod yn cofio fod genyf gryn gred mewn argraffiadau 
cyntaf; a dichon mai cofio hyny a barodd i ti ddechre 
fy holi. Mae yn dda genyf ar fwy nag un cyfrif gael 
adrodd wrthyt fy mhrofiad, ond yn benaf er mwyn i 
mi gael gwybod pa un a ydyw yr argraffiadau a wnaed 
ar fy meddwl yn gywir ai peidio, gan fod dy adnabydd- 
iaeth di o'r cymeriadau a gyfarfyddais yn llawer helaeth- 
ach na'r eiddof fi. Er mwyn i ti gael gwell cyfleusdra 
i fy nghywiro, desgrifiaf y cymeriadau mor agos ag y 
gallaf i'r hyn y buaswn yn gwneyd i un nad oedd yn 
eu hadnabod. 

“Nid heb lawer o bryder, fel y dywedais wrthyt o'r 
blaen, y cydsyniais i ddyfod atoch yn y cymeriad o 
fugail, y Gan nad oeddwn wedi bod yn pregethu i chwi 
ond rhyw ddwywaith neu dair, nid allaswn ddyweyd fy 
mod yn adnabod neb o honoch gyda dim manyldeb, 
gyda'r eithriad o honot tì, oddieithr yr hyn a glywswn 
am danoch oddiyma draw. Yr oeddwn yn ofni yn fawr 


Ei Phobl 6i Phethau. ys 


hefyd eich bod chwithau fel eglwys wedî gwneyd cam- 
gymeriad wrth alw un yr oedd eich adnabyddiaeth o 
hono mor brin. Ond un o'r pethau a barai i mi bryderu 
fwyaf oedd, diffyg ffydd yn fy adnoddau fy hunan a'm 
cymhwysder i'r gwaith. Yr oeddwn yn cofio ddarfod 
i mi y troion y buaswn yma bregethu y rhai a ystyriwn 
i fy mhregethau goreu, ac yr oeddwn yn anobeithio bron 
allu cadw i fyny â'r marc yr oeddwn, fel yr oedd yn 
ymddangos, wedi ei ennill yn meddyliau rhai o honoch. 
Ac yr un pryd, yr wyÍ yn meddwl y gallaf ddyweyd yn 
gydwybodol nad oedd yr ystyriaeth hon ond dibwys yn 
fy ngolwg o'i chymharu â'r ofn a'r dychryn oedd ac 
sydd ynof am ddiogelwch fy nghyflwr fy hun? A oedd 
genyf fi fy hun grefydd? A oeddwn i yn gadwedig? 
Â oeddwn i yn adnabod Ceidwad dyn? Pa_un ai 
anghenrhaid aì galwedigaeth oedd fy mhregethu? Y 
cwestiynau hyn oeddynt cloddio ìi fyny waelodion 
fy enaid, “rhag wedi i mi bregethu i eraill fod fy hun 
yn anghymeradwy.' Gall hyn ymddangos yn rhyfedd 
1 ti, â thithau wedi fy nglywed gynifer o weithiau yn 
annog pechaduriaid mor daer i dderbyn y Gwaredwr. 
Ond dyna ydyw fy mhrofiad i. Nis gwn pa fodd y 
bydd pregethwyr eraill yn teimlo; ond' byddaf fi yn 
ymwybodol yn aml fod wmbreth o ffug o fy nghwm- 
pas, ac nad ydwyf yn dyfod i fyny nìd yn unig â'r 
hyn a ddylwn fod, ond â'r hyn y tybir fy mod gan 
fy nghyfeillion a'm perthynasau. Byddaf yn meddwl 
weithiau pe byddai i Cadwaladr a Marged Rees o'r 
Tyddyn Bach edrych arnaf trwy fy llygaid i fy hun na 
byddai iddynt fy adnabod fel eu mab Noah. Bum yn 
dychymygu ganwaith beth oedd yn myned trwy fedd- 
yliau pobl wrth fy nghymharu yn yr hyn oeddwn yn y 
pulpud â'r a oeddwn yn y cwmni?—yn y capêl ac 
yn y tŷ? Dywed y gwir yrŵan, onid oeddit ti yn 
meddwl fy mod yn s4amso yn ddychrynilyd? Onid 
oeddit yn fy ffieiddio? saith o'r gloch yn y pulpud yn 
ymddangos i'r gynnulleidfa fel pe' buasai fy mhryder 
am eu bywyd tragywyddol bron a fy llethu, a naw o'r 


z8 Y Drefaan: 


gloch yn y cwmni, yn ysgafn fy ysbryd, ac o bosibl yn 
adrodd ystori i beri chwerthin! Y fath 4ranstion/ 
Dyma i ti gyfuniad o'r su04me a'r ridiulous/ Bum 
yn gobeithio ddegau o weithiau nad oedd pobl yn 
edrych arnaf fel yr oeddwn i yn edrych arnaf fy hun. 
Yr wyf yn credu y gallaf ddyweyd yn onest nad oes 
dim mor gas genyf â diffyg rea/ífy—a hyn ydyw y 
rheswm fy mod yn casâu fy hun yn fwy na neb 
arall a adwaenais erioed. Nis gallaswn ddyweyd hyn 
wrth bawb; nid ydyw ffyliaid yn fy neall, ac nid wyf yn 
deall fy hun—yr ynfytyn mwyaf o bawb. Yr wyf yn 
gwybod fy mod yn dueddol i fod yn bruddg]wyfus, ac i 
edrych i mewn yn lle edrych allan ; ond yr wyf yn can- 
fod y fath duf/ieitfy—pa air Cymraeg a gâí?—yn fy 
nghymeriad, fel ag i gyfiawnhâu llawer ar fy ofnau am 
ddiogelwch fy nghyflwr, fel y dywedais. A wyt ti yn 
cofio y desgrifiad o'r pregethwr gau sydd gan Pollock yn 
ei Course of Tîme? Bum yn arswydo ugeiniau o weith- 
iau wrth ei adgofio. 

“Pan oeddwn yn meddwl am ddyfod atoch, yr 
oeddwn yn meddwl hefyd y dysgwylid ì mi lenwi lle y 
diweddar Mr. Williams; a dychymygais weled fy hunan 
lawer gwaith yn ei ddillad ef, a'r rhai hyny yn fflabio 
mwy o fy nghwmpas nag yr oedd dillad Saul am Dafydd 
gynt. Ond er hyn oll, yr oeddwn yn ymwybodol fod 
rhywbeth yn dyweyd wrthyf, “ Dos,” fel y bum yn adrodd 
wrthyt; ac mewn ufudd-dod i'r rhywbeth hwnw y cyr- 
haeddais orsaf y Dreflan, ymha le y cyfarfyddais â'r gŵr 
rhyfedd yna, Mr. Pugh. Fy unig adnabyddiaeth flaenorol 
o Mr. Pugh oedd fel un a welswn yn eistedd yn nghanol 
y capel, ac yn gwneyd daionii galon dyn wrth ei weled 
yn gwrandaw mor astud, ac fel un y clywswn ei fod yn 
oruchwyliwr i foneddwr yn y gymydogaeth hon, yr hwn 
sydd Eglwyswr zelog ; a dyna'r cwbl a wyddwn am dano. 
Parodd ei dderbyniad llawen a chroesawus o honof i ran 
fawr o'r baich syrthio oddiar fy meddwl. Yr oedd gan 
Mr. Pugh hogyn yn ei ganlyn, yr hwn a alwai yn Jim. 
Yr oedd rbywbeth yn ymddangosiad yr hogyn hwn a 


£i. Phobl a'i PAdklcu. 79 


barodd i mi deimlo dyddordeb neillduol ynddo y foment 
gyntaf y gwelais ef. Yr oedd ei wisg braidd yn newydd, 
ac yntau yn ymddangos fel pe na buasai yn gynnefin iawn 
â dillad da. Mi welaf dy fod yn gwenu; ond cofia mai. 
adrodd yr ydwyf yr argraff a wnaeth yr hogyn ar fy 
meddwl ì. Yr oedd yn fychan ac eiddil o gorffolaeth ; 
ond yr oedd rhywbeth yn ei wyneb, ac yn enwedig yn y 
cyfrwysdra a lechai yn nghonglau ei lygaid, a barai i mi 
feddwl ei fod yn llawer hŷn nag y buasai un yn tybied 
ar yr olwg gyntaf. Edrychai Jim mor ddyfal ac awyddus 
ì lygaid Mr. Pugh, nes dwyn i'm cof yn rymus y modd y 
bydd cŵn defaid bugeiliaid Meirionydd yn edrych i 
wynebau eu meistriaid, ac eto yr oeddwn yn berfíaith 
sicr nad oedd dim yn cymeryd lle o'n cwmpas na neb yn 
myned heibio i ni heb fod Jim yn gweled.ac yn gwybod 
y cwbl. Wedi i mi gael fy holl /uggagy allan o'r gerbyd- 
res, gorchymynodd Mr. Pugh i Jim gymeryd eu gofal. 
Teimlwn braidd yn anfoddlawn i'r fath drysorau gael eu 
hymddiried i hogyn mor fychan; a deallodd Mr. Pugh fy 
mhryder, a dywedodd, 

“*Ho! ho! mi wranta i Jim ; 'does.dim eisio dyweyd 
ddwywaith wrth Jim.' Cymerais ei air. Yr holl amser 
hwn yr oedd Mr. Pugh yn gafael yn glôs yn fy mraich fel 
pe buasai yn ofni i mi redeg i ffwrdd. Pan oeddym 
oddeutu ugain llath tu allan i'r orsaf, yr oedd Jim yn ddisy- 
mwth wrth ein sodlau, ac yn tynu yn labet côb Mr. Pugh. 

“'Meistar, ebe efe yn gyfírôus, “dydi'r ôug/e ddim 
wedi dwad !' 

“Chwarddodd Mr. Pugh nes ydoedd bron a syrthio. 
Wedi iddo adfeddiannu ei hun 1 raddau, dywedodd, 

“ * Mae y 4ugle yr oeddwn i yn ei ddysgwyl wedi dwad, 
Jim. Cer di o gwmpas dy fus'nes.' 

“Yr oedd yr ymgom hon yn ddirgelwch hollol i mi; 
ond eglurodd Mr. Pugh i mi, dan chwerthin nes oedd 
bron a hollti, mai myfi oedd y ôug/e. Dygwyddodd i 
Mr. Pugh ddyweyd wrth Jim ei fod i fyned gydag ef i'r 
station ì gyfatfod “y bugail, a thybiodd yr hogyn mai yr 
offeryn cerdd a elwir y êup/e a olygai. 


fo Y Drefn: 


6“ Campus,” ebe Mr. Pugh—'uglz; wel, wired â mod 
iynyfan yma! A! mae geni Joti ddeyd wrthoch ch'i 
am y bachgen ene rw ddiwrnod ;' a chwarddodd drachefn 
a thrachefn. 

“ Ar y ffordd yr oedd Mr. Pugh yn siarad yn ddiderfyn, 
ac mor llawen a dyddorol, nes yr oeddwn wed: colli pob 
cof am danaf fy hun a fy mhryder. A dyweyd y gwir ìi 
ti, yr oeddwn ymhell cyn cyrhaedd y tŷ yn gafael yn fwy 
cl9s yn Mr. Pugh nag yr oedd efe ynof fi. Os nad ydwyf 
yn camgymeryd yn ddirfawr, ni welais neb erioed ag y 
mae ei du mewn wedi ei argraffu mor fras ar ei wyneb 
ydyw Mr. Pugh. Yr oeddym yn cerdded yn lled gyflym, 
ac hyd yr ydwyf yn cofio ni ddarfu i ni sefyll i siarad â 
neb oddigerth dwywaith, a hyny am ychydig tynydau; 
ond erbyn i ni gyrhaedd at y tŷ, er fy syndod, yr oedd fy 
holl gelfi yn daclus yn y /050y, a Jim, gan eistedd ar y 
gist dê oedd yn cynnwys fy llyfrau, yn ein dysgwyl. 
'Tarawodd eiaw ar ei gap, a rhoddais innau fy llaw yn , 
fy llogell ar feddwl rhoddi rhywbeth iddo am ei drafferth ; 
ond attaliwyd fi gan Mr. Pugh, â dywedodd y gofalai efe 
am hyny. Ymddaogosai Jim braidd yn siomedig; a 
phan drodd Mr. Pugh ei gefn, gwelais Jim yn estyn ei 
dafod-âllan arno mewn r€venge., Deallodd fy mod wedi 
ei ddal ar y weithred anweddus hon, ac estynodd ei dafod 
allan eilwaith, gan gymeryd arno fod ganddo boen ynddo. 
Bu raid i mi droi fy mhen draw rhag chwerthin yn ei 
wyneb, ac yr oeddwn yn sicr fod Jim y fynyd hono yn 
estyn ei dafod arnaf finnau—mor sicr â phe buaswn yn ei 
weled 

“ Nid oeddwn wedi bod butn' mynyd yn y “ Cartrefle'— 
oblegid felly y gelwir tŷ Mr. Pugh, yr wyf yn deall, heb 
gael esboniad llawn ar yr awydd a fyddai yn y bechgyn 
yn yr Athrofa, pan ddeuent yma ì bregethu, am gael 
myned i lettŷa at Mr. Pugh. Yr oedd.y tŷ wedi ei 
ddodrefnu yn ardderchog; ond yr oedd rhywbeth mor 
gartrefol a Chymreig o gwmpas ei breswylwyr, fel yr 
oeddwn yn teimlo mor hapus a rhydd yno â phe buaswn 
yn y Tyddyn Bach. Tybiaswn wrth ddyfod gyda Mr. 


Ei Phobl a'i Phaihau. &r 


Pugh o'r orsaf na welswn neb erioed y gallwn ei hoffi yn 
fwy hyd nes y gwelais Mrs. a Miss Pugh. Derbyniwyd fi 
gan Mrs. Pugh gyda'r fath groesaw tawel a serchog, nes 
gwneyd i mi gofìo am y modd y byddai fy mam yn fy 
nerbyn pan ddeuwn adref o'r Athrofa; a bu agos i 
mi anghofio fy hun, a thori allan 1 wylo, ac yr wyf 
yn cyfaddef i mi orfod cymhwyso fy nghadach poced yn 
lled nerthol at fy nhrwyn 1 guddio fy ngwendid. Cefais 
fy simfroaucio gan Mr. Pugh i'w wraig a'i ferch fel Mr. 
Rees y “4ug/e' a bu raid iddo yn gyntaf oll gael adrodd 
iddynt yr ystori. 

“*Pitar, ebe Mrs. Pugh, “peidiwch a dyweyd y stori 
wrth neb arall, rhag i Mr. Rees gael llysenw trwy ffolineb 
yr hogyn gwirion ene.' 

“Nid oeddwn wedi gweled y perygl o hyny hyd y 
foment hono, ac yr oeddwn yn teimlo. yn ddyledus iawn 
iddi. Fel yr awgrymais, yr oedd yn hawdd gweled oddi- 
wrth faint y tŷ, a'r modd yr oedd wedi eì ddodrefnu, fod 
Mr. Pugh yn ŵr cefnog iawn ; ond nid oedd dim yn ym- 
ddygiad nac ymddangosiad y teulu i arwain neb i feddwl 
eu bod uwchlaw amgylchiadau cysurus. Yr oedd Mrs. a 
Miss Pugh wedi ymwisgo mor blaun fel nad oes genyf y 
fynyd hon un dychymyg beth oedd lliw a llun eu dillad, 
Galwai Mr, Pugh Mrs. Pugh yn Jane. Galwai Mrs. 
Pugh Mr. Pugh yn Pitar. Galwai y ddau y ferch yn 
Kit. Yr oedd hyd yn nôd Miss Pugh yn galw Mr. Pugh 
yn dad, a Mrs. Pugh yn fam, ac ni chlywais mo honi 
i unwaith yn eu hanerch fel ,apa a mama. Ni welais 
: yn fy mywyd foneddiges yn llenwi cader ddwyfraich cân 
hardded a Mrs. Pugh. Er ei bod bellach yn hen, 
edrychai mor brydferth, siaradai mor fwyn a synwyrol, fel 
y gallaswn edrych a gwrandaw arni am ddiwrnod cyfan 
heb flino. Pe buasai fy mam yn y Tyddyn Bach yn 
gwybod y diwrnod hwnw fel yr oeddwn yn edmygu Mrs. 
Pugh, buasai yn teimlo yn jea/0us iawn, mi wn. Gyda 
golwg ar Miss Pugh, nid wyf yn sicr y gallaf ddesgrifio ì i 
tì fy syniad am dani. O ran pryd a gwedd nid ydyw yn 
neillduol o brydferth, ac y mae yn rhy fer ac eiddil i fod 

F 


82 Y Drefan: 


yn olygus; ac eto ni wnaeth neb erioed y fath argraff 
arnaf. Paid a chamesbonio fy ngeiriau, yrwan. Pan 
glywais hi_yn galw ei thad yn dad, a'i mam yn fam, 
rhoddais ei henw i lawr ar unwaith fel geneth EA Ni 
welais neb erioed mor lân oddiwrth rodres neu a/fecfa/ion, 
fel y byddwn yn dyweyd. Ni chanfyddais ynddi rithyn 
o ddim nad oedd yn berffaith gydweddol â gwyleidd-dra 
yr angyles fwyaf pur; ac eto cyn i mi fod hanner awr yn 
y “Cartrefle,' ymddygai tuag ataf fel pe buasai yn fy 
adnabod er ys blynyddau. Canfyddwn ynddi rywfodd 
gyfuniad prydferth o nodweddion arbenicaf ei rhieni. 
Yr oedd caredigrwydd ac unplygrwydd ei thad, ynghyd a 
synwyr cryf a mwyneidd-dra ei mam, wedi eu cyfrodeddu 
ynddi mor berffaith, nes ffurfio rhywbeth nas gwn beth 
yn iawn i'w alw, ond sydd â'i ddylanwad yn orthrechol. 
Gofalodd Rhagluniaeth am iddi beidio bod yn nodedig 
am brydferthwch, onidê buasai wedi gyru ugeiniau o wŷr ' 
ieuainc, yr wyf yn ofni, i'r gwallgofdŷ. Mi welaf dy fod 
yn gwenu eto, ac y mae yn rhaid i mi erfyn arnat i 
beidio camesbonio fy ngeiriau. Mae yn arw o beth na 
chaiff dyn adrodd yr argraffiadau a wnaed ar ei feddwl 
heb i ti dynu camgasgliadau. Yr oedd Miss Pugh yn 
siarad Cymraeg mor groew a dilediaith, ac yn ym- 
ddangos i mi mor ddiymhongar, fel mai o'r braidd y 
gallaswn gredu yr hyn a glywais am dani,ar ol hyny, sef 
ei bod yr un mor hyddysg yn y Ffrancaeg a'r German- 
aeg, ac yn gallu gwneyd i'r berdoneg siarad yr iaith a 
fynai. Fy nghyfaill, maddeu i mi os ydwyf dipyn yn 
frwdfrydig ; y mae Miss Pugh yn un o fil! Mae mwyaf- : 
afrif boneddigesau ein dyddiau ni yn tybied os byddant 
yn gwybod beth ydyw ystyr we befinden se sic, y dylent 
yr un foment anghofio ystyr, Sut yr ydych chwi? Onid 
ydyw yn fiaith fod cannoedd o'n cyfeillesau prydferth ac 
anwyl yn pendrom gyda'r Ffrancaeg a'r Germanaeg am 
flynyddau—ieithoedd na fyddant o un defnydd ymarferol 
iddynt byth—ac yn esgeuluso neu ynte yn rhy falch a 
rhodresgar i ddysgu y Gymraeg lân íendigedig! Ar yr 
:un pryd, deuant i'r capel Cymreig ar y Sabbothau i 


Ei Phobl o'i Phethau. &; 


eistedd fel delwau, neu yn hytrach fel paganiaid, heb 
ddeall iaith y pregethwr. Onid oes lle i ofni fod llawer 
o'n boneddigesau parchusaf yn treulio oes heb ddeall 
unrhyw iaith y traethir ynddi yn eu clywedigaeth wirion- 
eddau bywyd ac anfarwoldeb : 

“'Tra yr oeddwn ra Mrs.a Miss Pugh yn ymgomio 
am y peth yma a'r peth arall, cerddai Mr. Pugh yn ola 
blaen yn aflonydd, a gofynai yn barhâus ai onid oedd y 
tê agos a bod yn barod bellach, a chyn i'r pryd fod prin 
wedi ei osod ar y bwrdd, gofynodd fendith arno â'i lygaid 
yn agored ; ac heb roddi cymaint a diweddnod, dechreu- 
odd fy ngwestiyno beth a gymerwn i'w fwyta. Yr oedd 
yno gyflawnder o bob danteithion, a synai y gŵr caredig 
fy mod yn bwyta cân lleied, ac o'r braidd y gallwn ei 
berswadio fy mod yn iach. Yr oedd yn ymddangos mai 
un o bleserau penaf Mr. Pugh oedd gweled pawb o'i 
gwmpas yn bwyta yn galonog; canys yr oedd ei lygaid 
yn cynniwair yn barhâus ì edrych a oedd gan bawb yr 
hyn a fynai; a chyda hyny yr oedd bob rhyw ddau 
fynyd yn estyn tamaid i'r «i bach yr oedd wedi eì ddysgu 
i sefyll ar ei draed ol, ac i'r gath oedd yn eistedd yn grwn 
ar dop y gadair wrth ei ysgwydd. Nid cynt yr oedd y 
pryd drosodd nag y gadawodd Mr. Pugh yr ystafell er 
mwyn rhoddi tro i'r buarth, i weled a oedd gan y ferlen, 
a'r fuwch, a'r mochyn, a'r creaduriaid eraill “fwyd, Tra 
yr oedd efe wrth y gwaith hwn, yr oeddwn mnau, gyda 
chynnorthwy Mrs. a Miss Pugh, yn astudio darluniau 
ysplenydd yr ystafell, Edrychwn ar of faznfimp o fach- 
gen ieuanc, pan ddychwelodd Mr. Pugh yn llawn ffwdan 
ac yn chwythu yn enbyd. Daeth i fy ymyl, a gofynodd i 
mi a oeddwn wedi blino. Atebais nad oeddwn mewn 
un modd. Nid oeddwn yncanfod dim tebygolrwydd yn 
y darlun i neb a welswn erioed, ac nid oedd dim neill- 
duol ynddo ond fod y ffrâm yn ymddangos yn hynod 
gostus. Bum mor anffortunus a gofyn darlun o bwy 
ydoedd. Cân gynted ag y gofynais y cwestiwn, gadaw- 
odd Miss Pugh yr ystafell Gogwyddodd yr hen ŵr 
llawen ei ben, a thaenodd cwmwl cân ddued ag anobaith 


8 Y Drefan: 


dros ei wyneb, tra y treiglai deigryn i lawr ei ddwy rudd ; 
a chyda llais dystaw oedd heb fod o gwbl yn debyg i'w 
lais ef ei hun, dywedodd, a phob gair fel pe buasai yn ei 
da 
Y Pictiwr—ydyw—o—fy—machgen—Bob.' 
“Rhoddodd fy nghalon dro ynof, a theimlwn, er yn 
ddiniwed, fel pe buaswn wedi trywanu yr hwn a ddangos 
asai y, caredigrwydd mwyaf tuag ataf. Ni "wyddwn pa 
beth i'w ddyweyd. Edrychais, ac yn ddigon ynfyd mi 
wn, ar Mrs. Pugh; cauodd hithau ei dwrn arnaf yn 
awgrymiadol i beidio son ychwaneg am y darlun. Ni 
theimlais erioed mor annigonol i'r amgylchiad. Ni 
wyddwn pa un ai wedi marw ai “dafad ddu oedd y 
bachgen Bob.' Ofnwn mai yr olaf. Pan fedrais hel fy 
meddyliau at eu gilydd, cymerais afael yn mraich Mr. 
Pugh, ac arweiniais ef mor garedig ag y gallwn i ben 
arall yr ystafell lle yr oedd ffenestr yn gwynebu'r ardd, a 
cheisiais droi yr ymddyddan at rywbeth arall. Os bu yr 
ychydig yu ymddyddanol a feddaf ar ei lawn egni 
erioed, y tro hwn y bu; a chyda chynnorthwy Mrs. 
Pugh, llwyddais tu hwnt i'm dysgwyliad. Ymhen 
ychydig fynydau yr oedd y cwmwl wedi cilio, a Mr. 
Pugh yn ei hwyliau arferol. Dywedodd wrthyf fod yn 
rhaid ì mi fyned gydag ef i weled rhai o fy nefaid, fel y 
galwai efe aelodau yr eglwys... Nid oedd yn ddrwg genyf 
ei glywed yn dyweyd hyn. _ Yr oeddwn yn deall fod Mr. 
Pugh wedi gofalu am lettŷ cysurus i mi gyda gwraig 
weddw heb fod yn hen iawn, yr hon a ystyrid yn ddynes 
lân a pharchus, ond hysbyswyd fi mai yn y “Cartrefle” yr 
oeddwn i aros y noson hono. Pan oedd Mr. Pugh 
a minnau cychwyn allan, cyfarfuasom â Miss Pugh. 
Yr oedd ei llygaid yn ymddangos yn llaith; ond pan 
welodd hi ei thad yn edrych mor llawen, daeth y fath 
gyfnewidiad dros ei hwyneb nes oeddwn braidd yn 
tueddu i alw yn ol y syniad a ffurfiaswn am dani, sef nad 
ydoedd yn brydferth. Pan oeddym yn troi am un gongl 
i'r tŷ, gwelwn wrth y gongl arall bea£ caf—trwyn, ac un 
llygad o'r eiddo Jim yn ein gwylio, ac ar yr un foment 


Ei. Phobl a'i, Phethau. &; 


dychwelodd Mr. Pugh i'r tŷ i geisio ei spectol. Cân 
gynted ag y cafodd Jim gefn ei feistr, daeth ar un llam i 
fy ymyl, gan daraw ei law ar ei gap. Deallais ei neges, 
a rhoddais iddo swllt. Gloêwodd ei lygaid prydferth, a 
gwadnodd i ffwrdd fel carwi fyny un heol ac i lawr heol 
arall, a chyn pen chwarter mynyd yr oedd o'r golwg. 
Prin y gallwn gredu ei fod ar gymaint brys a hyny 
am wario y swllt ; a tharawodd i fy meddwl y gallai fod 
gan yr hogyn cyfrwysddrwg hwn rywun oedd yn anwyl a 
hoff ganddo, i'r hwn neu yr hon y cariai eì ennillion, 
Dechreuais feddwl yn well o Jim. 

““*“Y lle cynta' y rhaid i mi fyn'd â ch'i ydi'ch Jod/rn,' 
ebe Mr, Pugh. “Mrs. Jones ydi enw'r wraig; gwraig 
weddw ydi hi;—dynes glên shoe ond ei bod hi braidd 
yn son gormod am ei gŵr ymadawedig ; ond mi ddowch 
t ddygymmod â hyny yn fuan.' 

Felly yma y daetham, a rhaíd i mi bellach siarad yn 
ddystawach. Curodd Mr. Pugh ddrws y tŷ gyda phen. 
ei ffon mor enbyd o drwm nes oeddwn yn dychymygu 
gweled y wraig dda yn neidio llathen oddiwrth lawr y 
gegin; ac yn y fynyd clywem hi yn dyfod i agor i ni 
gan siarad yn uchel, 

““* Yn eno pob rheswm, be sy ma?” 

“Can gynted, pa fodd bynag, ag y gwelodd Mrs. 
Jones mai Mr. Pugh oedd yn euog o guro mor ddires- 
wm, a chodi yr holl gymydogaeth, newidiodd tôn ei 
llais y foment hpno, a dywedodd, 

*“Wel, Mr. Pdgh bach, yr oeddwn i'n meddwl mai 
ch'i oedd ene; a phwy sy gynoch chi hefo ch'i? Wel, 
Mr. Rees, y'n gwnidog ni, yn siŵr ddigon. Wel, dowch 
i mewn, y mae yn dda gen i'ch gwel'd ch'i; ydi, o 
pghalon, ac mi fase dda gan Enoc Jones hefyd dase fo 
byw; yn fase, Mr. Pugh? Pwy oedd yn nabod Enoc 
Jones yn well na ch'i, Mr. Pugh? 

“*Wel oeddan, 'roeddan ni'n nabod y'n gilydd yn 
o lew,' ebe Mr Pugh; ac ychwanegai, “Be dach chi'n 
feddwl o'ch lodjiwr, Mrs. Jones? ydach chi'n addo 
rhoi digon o fwyd iddo, ac edrach ar ci ol o'n symol?” 


Fd 'Y Drefan: 


: “Wel, rydach chi'n un garw, Mr. Pugh. 'Roedd Enoc 

Jones yn wastad yn deyd na welodd o rioed ych bath 
ch'i; a phwy oedd yn ych nabod chi'n well nag Enoc 
Jones, yntê, Mr. Pugh? ydach chi'n gynhes, Mr. Rees? 
geinol s/if?ersichi? Mi fydde Enoc Jones yn deyd 
yn wastad fod dyn yn gyffwyso yn well yn 'i s/iffers.' 

““Dydi Mr. Rees ddim yn myn'd i aros yma heno, 
ebe Mr. Pugh. 

“Ddim yn myn'd i aros yma? _ B'le mae o'n myn'd, 
mod i mor hŷ a gofyn? Oes ne ddim byd yn y capel 
heno, oes ne? oes gynoch ch'i gyhoeddiad yn rhwle 
heno, Mr. Rees?' 

“ € Na, mae o'n dwad atom ni heno, ac mi ddaw atoch 
chithefory. 'Doeddwn i ddim ond yn dwad i'w ddangos 
o heno,' ebe Mr. Pugh. 

“ “Wel, yr ydach chi'n un garw, Mr. Pugh, fel yr oedd 
Enoc Jones yn wastad yn deyd. Newch'ch'i gymyd 
paned o goffi, Mr. Rees?' 

“Dim, diolch i chwi, Mrs. Jones; ni byddaf yn 
cymeryd coffi'r nos,' atebais. 

““Fydde Enoc Jones ddim chwaith. 'Roedd o yn 
wastad yn deyd fod coffi yn rhy drwm. Fyddwch ch'i 
yn cymyd coffi i frecwast, Mr. Rees?” 

““ “Na byddaf, bron un amser.” 

“Wel ydach ch'i run fath ag Enoc Jones yn union; 
dydi o, Mr. Pugh?' 

“Ydi, yn enwedig o gwmpas plygiad ei benelin,” ebe 
Mr. Pugh yn chwareus; ac ychwanegai, “Cewch ham- 
dden eto, Mrs. Jones, ìi weled mwy o debygolrwydd 
rhwng Mr. Rees a Mr. Jones; ac ystyriwch chithe hi 
. yn gomplmeni, Mr. Rees, cael eich cymharu â dyn 
: mordda'. 

“*Wel, pwy oedd yn nabod Enoc Jones yn well na 
ch'i, Mr. Pugh? nos dawch, os rhaid i ch'i fynd, ond 
hn ch'i fawr o fyn'd mor swta dase Enoc Jones 
yn fyw.” 

“Be dach ch'i feddwl o Mrs. Jones a'ch /odjin ? 
gofynai Mr. Pugh i mi. Atebais mai fy argraff oedd 


Ei Phobl a'i Phelhau. ô; 


ei fod yn lle cysurus a glân, a bod Mrs. Jones yn ddynes 
daclus, onest, a charedig, ac yn un hawdd byw gyda hi, 
ond dipyn yn wan. 

“* Right, 'y machgen i,' ebe fe. “Byddwch yn ber- 
: ffaith hapus wedi i ch'i ddygymmod hefo'r son am Enoc 
Jones. Wyddoch chi'r cynghor gefais i ystalwm? Dyma 
fo: i beidio priodi gwraig weddw os na byddai ei gŵr 
cynta' hi wedi diweddu ei oes ar y crogbren neu yn y 
fransporf, achos os bydd y gŵr cynta' wedi ei grogi ne 
eì dransforlio, chlywch ch'i byth moni yn son am ei 
enw; ond os bydd o wedi bod yn ŵr go dda, chlywch 
ch'i byth y gair diwaetha am dano Yrŵan mi awn i 
edrach am Mr. Smart, un o'r defed mawr, ebe Mr. 
Pugh.” 

Aeth Noah Rees ymlaen gyda'i adroddiad o'i argraff- 
iadau cyntaf; ond gan fod y bennod eìsoes yn rhy 
faith, rhaid i mi adael y gweddill hyd y nesaf. 


— 


PENNOD XII. 
MR. SMART 


FÊL y dywedwyd yn y bennod o'r blaen, aeth Noah 

Rees ymlaen gyda'r adroddiad. 

“*Yrŵan,' ebe Mr. Pugh wrthyf, “mi awn i edrach am 
Mr. Smart. 'Does dim llawer o gybyddiaeth rhyngoch 
ch'i âg o, ddyliwn, Mr. Rees? Dyn seŵ/e anwêdd ydi 
Mr. Smart, ond i fod o dipyn yn rhy gysâct, fydda' i'n 
meddwl. Mae gan bawb 'i ffordd, wyddoch, Mr. Rees; 
a be' dale hi felarall? Mae tipyn o'r gŵr boneddig yn 
Mr. Smart; ond be'all y dyn wrth hyny? Mae rhaì yn 
deyd mai 'i falchder o ydi'r cwbl, ac mai denc ydi'r 
rheswm am i fod o mor grêt hefo pobl Eglwys Loeger. 
Choelia i fawr; dene ydi natur y dyn. Wydduch ch'i 
be'? mi fum.i yn synu lawer gwaith fod Mr. Smart heb 


ô$$ Y Drgian: 


fod yn Eglwyswr, achos mae pobol yr Eglwys, mi wydd- 
och, yn fwy o fonddigion na ni yr Ymneillduwyr—yn 
fwy gysâct rwsut ; ac mi fase Mr. Smart, fum i'n meddwl, 
yn fwy cyfforddus yn yr Eglwys nag yn y capel. 'Dalle 
aros weled pobol yn dwad i'r moddion chwarter awr ar ol 

yr amser, neu yn daì eu pene i fyny, ac yn edrych o'u 
cwmpas pan fydd brawd yn gweddïo. Mi gês ì scyffyl 
ryfeddol hefo fo unwaith am roi fy het am fy mhen cyn 
myn'd allan o'r capel; mae o mor gysâct a hyny. Mae 
o'n myn'd o'i go' os byddwn ni dipyn yn aflêr hefo'n 
cyfraniadau, neu os gweliff o rw anweddeidd-dra.  Dene'r 
Cyfarfod Misol diwaetha ; mi ddoth i roi tro i'r ysgoldŷ 
pan oedd y brodyr yn cael cinio; ond pan ddoth o at y 
drws, welsoch ch'i rioed mor swta y trôdd o yn 'i ol. 
Mi wyddwn mewn mynyd be' oedd yn 'i glopa fo. “Lle 
'dach chi'n myn'd, Mr. Smart?' ebe fi. “Mr. Pugh,' ebe 
fo, “welwch chi'r bobol ene yn byta â'u hetie am eu 
pene? a ffwrdd â fo. Mae o mor gysâct a hyny. 
Waeth i ch'i befo; Mr. Smart sydd yn 'i le, ac mi fydden 
yn well pobol o lawer dae ni yn gneyd fel y bydd o yn 
deyd wrtho ni. Mae o a fine yn cyttuno'n burion hyd 
nes y daw hi'n lecsiwn. Mi fydda' i'n ffraeo tipyn hefo 
fo yr adeg hono, achos ddeydith o byth i bwy y mae o 
am v0fio ; ac y mae rhai yn cymyd mantes ar hyny, ac yn 
deyd mai 4/ory ydi o. Dim ffasiwn beth, meddwn ine; 
dene ydi 'i ffordd o. Dae rh'wbeth yn ei gym'ryd o 
oddiwrtho ni, Mr. Rees, mi fydde'n glamp o golled i ni, 
yn siŵr i ch'i. Mae o'n cadw'r llyfre fel co4per/late, ac 
mi fydda' i'n leicio 'i wel'd o yn y sêt fawr yn edrach 
mor lân a theidi â phin mewn papyr... Mae o yn flaenor 
clyfar anwêdd ; ond piti na nae o weddïo yn gyhoeddus; 
neiff o byth. Mi ddeydith yn ods o dda ar y casgliad; 
ond 'does dim posib' i gael o ar 'i linie.. Ond mi fydda” 
i'n meddwl weithie mai ddim yn leicio bod yn rhy hy ar 
y Brenin Mawr y mae-o ; mae'n gas ganddo bobol hyfion 
hefo phethe crefydd. Ond dyma ni wrth y tŷ,' ebe Mr. 
Pugh, gan guro y drws yn drwm â phen ei ffon ; ac ar yr 
un foment dechreuodd grafu ei ben fel y bydd dyn pan 


Ei Phobl a'i Plethau. ôg 


fydd wedi gwneyd camgymeriad. 'Wel, wel, mi ca' hi 
xŵan ; chofies i ddim byd am y gloch.' 

“' Agorwyd ini yn ebrwydd gan lodes íeuanc lanwaith 
a thaclus, yn dal canwyll yn ei llaw, a chap gwŷn at faint 
rhosyn wedi ei binio ar ei choryn ; ac nis gallaswn lai nag 
edrych arni fel rhagfynegiad o gysactrwydd Mr. Smart, y 
sonïasai Mr. Pugh am dano. “Ydi Mr. Smart adre?' 
gofynai Mr. Pugh. “Ydi, syr, dowch i mewn, os gwel- 
wch yn dda.'' Tra yr oedd y lodes yn cau y drws ar ein 
holau, a thra yr ydoedd yn curo drws y parÌwr yn ochel- 
gar a seremonïol, yr oedd Mr. Pugh yn wincian arnaf, ac 
yn codi ei ysgwyddau, gan awgrymu eu fod yn dysgwyl 
ei chael hi. 

“““Oes yna dân yn rhywle, Mr. Pugh?' gofynai Mr. 
Smart. “Yr oeddwn yn meddwl oddiwrth eich gwaith yn 
curo mor drwm fod hanner y Dreflan ardân. Holo, Mr. 
Rees! y chwisydd yma? Mae yn dda genyf eich gweled, 
syr; dowch ymlaen. Yr ydych wedi dyfod yn gynt nag 
yr oeddwn yn eich dysgwyl ; ond nid yw eich croesaw yn 
llan am hyny. Mrs. Smart, Mr. Rees,—Miss Smart, Mr. 
Rees,—Fred fy mab, Mr. Rees,—Mr. Bevan, yr ydych yn 
ei adnabod ef, un o'r diacomaid, chwi wyddoch? Tra 
yr oeddwn yn ysgwyd dwylaw â phawb, cymerodd Mr. 
Pugh ei eisteddle, ac mi wyddwn ar ei wyneb y teimlai 
yn hapus fod fy ymddangosiad annysgwyliadwy i wedi 
arbed iddo ei chael hi. 

“ Er fymod wedi gweled Mr. Smart yn flaenorol, nid 
oeddwn cyn hyn wedi sylwi ei fod yn ddyn mor hardd. 
Nis gwn pa un ai am ei fod yn edrych i well mantais yn 
ei dŷ ei hun, ai desgrifiad blaenorol Mr. Pugh o bono, a 
wnaeth i mi edrych arno felly y noswaith hon; ond 
parodd ei daldra, ei ysgwyddau llydain, ei farf laes a 
thrwchus, a'i ymddangosiad m0b/e, ys dywedai Mr Pugh, 
i mi deimlo yn fychan a diystyr yn ei ymyl. Ac nis 
gallaswn ymryddhâu oddiwrth y meddwl ei fod yntau 
hefyd yn edrych felly arnaf, ac yn dyweyd yn ddystaw 
yn ei fynwes, “ Wel, gresyn, gresyn, ei fod mor fychan ac 
eiddil.', Yr oeddwn yn argyhoeddedig o.hyn bob tro yr 


go Y Drefaan: 


edrychai arnaf, er fy mod yn ceisio eistedd yn syth ac 
ymddangos mor fawr ag a allwn. Yr oeddwn yn gorfod 
cydnabod priodoldeb desgrifiad Mr. Pugh o hono, sef ei 
iod mor “deidi â phin mewn papyr, Yr oedd ei wallt 
wedi ei ddosranu ar hyd canol ei ben, ac wedi ei frwsio i 
'lawr mor fanwl, nes yr oeddwn dan demtasiwn ìi gredu, 
pe symudasid un blewyn o'r naill ochr i'r llall, y buasai ei 
berchenog yn colli eì «re of grauilafion y fynyd hono. 
Yr oedd ei ddwy locsen ddu a llaes mor debyg i'w gilydd 
âg ydyw dwy geiniog newydd ddyfod allan o'r inf; ac 
yr oeddwn yn meddwl ar y pryd pe cymerasai rhywun y 
drafferth o gyfrif a mesur y blew ar y naill gern a'r llall y 
cawsid hwynt yn cyfateb i berffeithrwydd. Trwy fod Mr. 
Smart yn wr o bryd pur ddu, yr oeddwn yn casglu oddi- 
wrth y ffordd las oedd yn arwain oddiwrth ei wefus isaf 
hyd at gwlwm ei gadach, yr hon oedd yn ffurfio math o 
avenue ardderchog, eî fod yn eillio o leiaf ddwywaith yn y 
dydd. Yr oedd y cwlwm. crybwylledig mor daclus â phe 
buasai wedi tyfu yno, ac yn gweithredu fel math o 
Pedestal i'c goler fawr ddilychwin, yr hon oedd yn ym- 
ddangos i mi ei bod yn torsythu ac yn falch o'i sefyllfa, 
a'i dau big fel pe buasent yn sisial yn nghlust eì ddwy 
locsen mai coler bapyr oedd genyf fi am fy ngwddf. Yr 
oedd ei ddillad cân ddued â'r frân, a'i wasgod yn agor yn 
isel, gan ddadguddio crys main cân wyned â'r eira yn 
Salmon—mor wŷn fel pe dygwyddasai i wibedyn ddisgyn 
arno y buasai ôl ei draed i'w gweled yn amlwg. Heb 
son am yr aur a'r gemau oedd o'i gwmpas—heb son am 
eì sVpers cochion, aì rhyfedd genyt ti os oeddwn yn 
teimlo fy mychander yn ei bresennoldeb, ac yn dechre 
ofni mai gwywo a chrebychu i fyny a fuaswn fel y lindys, 
ac y buasai rhyw forwynig yn dyfod o hyd i mi y flwydd- 
yn nesaf wedi i mi fod yn gauafu dan glustog y gader yr 
oeddwn yn eistedd arni? 

“ Ni wnaf anturio desgrifio i ti yr argraff a wnaeth Mrs. 
Smart ar fy meddwl. Digon ydyw dyweyd na ddarfu ìi 
Mr. Smart ieuo yn anghymharus. Cân gynted ag y 
.syrthiodd fy llygaid ar Miss Smart, yr oeddwn yn ben- 


Z1 Phobl a'i Pheihau. 97 


derfynol yn fy meddwl, er na ddarfu i mi ofyn am 
gadarnhâd o hyny, fy mod wedi gweled ei llun yn 
ddiweddar yn yr owng Ladies Sournal of Fashion. 
Nid ydwyf yn proffesu y gallaf ei desgrifio yn gyflawn, 
pe buasai anghenrheidrwydd am hyny. Yr oedd mor 
eiddil â'r syniad mwyaf arddansoddol o feinder, ac yr 
oedd ei thaldra a dillynrwydd cyffredinol ei hysgogiadau, 
yn wir weddeiddlwys. Nid wyf yn cofio i mi erioed 
weled neb yn meddu pryd mor dywyll. Trwy fod ei 
hwyneb mor welw, a'i haeliau a'i hamrantau mor dduon, 
pan fyddai yn edrych i lawr ar y crocâefing work oedd 
ganddi yn ei dwylaw, nis gallaswn gymharu ei phryd i 
ddim ond i lafn o'r nos wedi ei dynu ar draws wyneb y 
dydd. Yr oedd ei safn mor fechan nes peri i mi feddwl 
nad oedd wedi ei bwriadu i ddim ond i fwyta eirin. 
Meddyliwn y gallasai fod ganddi dalcen uchel a phryd- 
ferth, oni buasai fod ei gwallt yn ei guddio yn ol dull 
uniongred yr hen Fethodistiaid, ac wedi eì dori mor 
gymhwys o fewn oddeutu modfedd i'w haeliau, nes dwyn 
i'm cof yn rymus dô gwellt ysgubor y Tyddyn Bach, ac 
yn wir godi hiraeth ynof am fy hen gartref. Yr oedd 
ganddi ffordd o osod ei phen ar un ochr, a chodi ei 
hysgwyddau, ag oedd yn siarad cyfrolau ; ac wrth edrych 
arni, nis gallwn lai na meddwl mor bell ar ol y ffasiwn yr 
oedd Miss Pugh, druan. Yr oeddwn yn ymwybodol íod 
Miss Smart yn edrych arnaf, ac yn ddigon naturiol 
hefyd, fel clodAoffer. “Ymddangosai Fred yn hogyn 
bach digon diniwed, ac yn gwbl ddarostyngedig i ddysg- 
yblaeth lem ei dad. — Eisteddai ar gader uchel, a'i goesau 
meinion, y rhaì a wisgid â Amtckerbockers, ac hosanau 
amryliw, yn brin o droedfedd i gyrhaedd y llawr. 
Edrychai mor lwfr, ac mor lonydd, ac yn meddu y fath 
arswyd o'i dad, nes yr oedd yn creu gwaew yn fy nghoes: 
au. Os symudai law neu droed, byddai llygaid ei dad 
yn melltenu cerydd arno y foment hono. Unwaith bu 
mor anwyliadwrus â rhoddi ei ddwylaw yn ei bocedau ; 
ond buan y gwnaed ef yn hysbys o'i ryfyg gan lais dwfn 
ac awdurdodol ei dad yn gwaeddi arno, “Fred l'' Mewn 


9? Y Drefan: 


eiliad yr oedd ei ddwylaw bychain drachefn yn gorwedd 
yn farwaidd ar ei gluniau, fel pe buasai yn myn'd i gael 
tynu ei lun. Poor fellow / yr oeddwn yn sicr mai Fred 
a finnau oedd y ddau fwyaf anghyfforddus yn yr ystafell. 
Yr oedd yr ymddyddan oedd yn myned ymlaen mor 
Grwm o ran mater ac arddull fel nas gallasai yr hogyn 
bychan ei werthfawrogi, hyd yn nôd pe buasai yn deall 
tipyn o Gymraeg. Wedi iddo, trwy ymdrech digyffelyb 
ymron, gadw ei lygaid yn agored i edrych yn yr un 
cyfeiriad am yspaid ag oedd mewn gwirionedd yn glod 
iddo, cafodd cwsg o'r diwedd y llaw uchaf arno i'r fath 
raddau nes ei orfodi i'w cau am oddeutu dau eiliad. 
“Fred:' ebe ei dad, a neidiodd y bychan diniwed yn ei 
gader fel pe buasai rhywun wedi ei drywanu yn eì fein- 
efn. 
€ “*My dear, ebe Mr. Smart, gan anerch ei hanner 
oreu, “mae yn amser i Fred fyned i'w wely. Now, Fred, 
say your verse to Mr. Rees before you gotobed.' Yr 
oedd y bychan yn rhy gysgadlyd i gofio yr adnod yn 
gywir; ond dywedodd gyda phob parodrwydd, “Iesu 
d'wedodd, Cadewch i plant bwchin tyfod ataf i, a na 
wenyrwch irint' O herwydd fod ei lygaid yn hanner 
cauedig, a'r naill hanner o hono mewn trwmgwsg er ys 
meityn, cafodd gryn drafferth i ysgwyd dwylaw â phawb 
o honom. Pa fodd bynag, wedi iddo gyflawni y gwaith 
hwn, ac i Miss Smart estyn ei boch wên iddo i'w 
chusanu, ymbalfalodd allan o'r ystafell fel dyn wedi 
meddwi. Nis gwn pa fodd y bu, ond teimlwn wedi i 
Fred fyned i'r gwely ei fod rywfodd wedi taflu ei fantell 
drosof; canys yr oedd arnaf eisieu symud fy nghoesau 
a'm dwylaw yn barhâus, ond fod arnaf arswyd gwneyd 
hyny rhag y buasai Mr. Smart yn gwaeddi arnaf, “ Noah !' 
Ymddangosai pawb o'r cwmni, oddigerth Mr. Pugh, i mi 
fel rhan o'r dodrefn, gan mor sefydlog a «ff oeddym. 
Rhwng pobpeth, yr oeddwn yn teimlo yn dra anned- 
wydd. Yr hyn oedd yn fy synu fwyaf oedd fod Mr. 
Pugh yn gallu bod mor rhydd a chartrefol. Estynai ei 
goesau allan, hapus ŵr ! a gosodai ei draed ar y /ender, a. 


Es Phobl a'i Pheihau. 93 


throai a throsai fel pe buasai yn ei dŷ ei hun, Nis 
gallaf adrodd wrthyt gynifer o weithiau y bu raid i Mrs. 
Smart ailosod yr am/tmacassar oedd ar geín y gader yr 
oedd efe yn eistedd arni. O'r diwedd arbedodd Mr. 
Pugh y drafferth iddi, trwy ei luchio yn ddirmygedig ym- 
hell oddiwrtho. Pellebrodd Miss Smart â'i llygaid i lyg- 
aid Mrs. Smart; pellebrodd Mrs. Smart i lygaid Mr. 
Smart. Meddyliwn mai cynnwys y f4egram oedd— 
* What an ignorant man !' 

“Sylwaswn cyn hyn fod gan Mr. Pugh ffordd o siarad 
âg ef ei hun, a hyny yn hollol anymwybodol iddo ei 
hun; ac o herwydd fy mod yn eistedd yn glôs yn ei 
ymyl, yr oeddwn yn gallu deall rhai pethau a ddywedai. 

“Mr. Rees, ebe Mr. Smart, “yr oedd Mr. Bevan a 
finnau yn siarad yn eich cylch pan y curodd Mr. Pugh 
y. drws mor ddireswm (rhoddodd Mr. Pugh winc arnaf 
ei fod yn myn'd i'w chael hi) ; ac fel y dywedais o'r blaen, 
y mae yn wir dda genyf eich gweled wedi dyfod yma. 
Er pan fu farw Mr. Williams, y mae yr achos wedi bod 
yn dyoddef o eisieu rhywun i ofalu am dano. (' Dim 
dowt, ebe Mr. Pugh.) Gwnaeth Mr. Bevan. a finnau 
ein goreu i'ch cael chwi yma (cododd Mr. Pugh ei ben 
fel pe buasai yn ammheu ei glust, a rhoddodd ef i lawr 
wed'yn, a dywedodd wrth ei wasgod, “Symol, thenkiw' ). 
Mae yn wir mai nid oddiwrthym ni fel diaconiaid y 
cychwynodd y peth (“Fu 'rioed well gwir, ebe Mr, 
Pugh), ac fel y sylwodd Mr. Bevan mewn cyfarfod 
brodyr mai gwell fuasai i'r peth fod wedi dyfod oddiwrth 
y swyddogaeth (“Pryd y base hyny, tybed?' ebe Mr. 
Pugh); er ar yr un pryd, fel y sylwodd Mr. Bevan ar 
yr un amgylchiad, “Mae perl i'w gael weithiau o enau 
llyffant” (“Piti na fase ni gyd yn llyffint,” ebe Mr. Pugh 
yn ddystaw). Yr wyf yn meddwl, Mr. Rees, y cewch 
ni yn bobl digon hawdd byw gyda ni, hyny ydyw, y 
swyddogion, cân belled ag y byddwn yn gallu cydweled 
(“Rheswm,' ebe Mr. Pugh). Er fy mod yn.mawrhâu 
fy swydd fel diacon, nid wyf fi ddim, syr, ddim; ond 
am Mr. Bevan, yr ydych yn-ei adnabod ef; y mae efe 


94. Y Drefan: 


wedi ei ddonio â'r cymhwysderau anghenrheidiol i'r 
swydd ; mae yn hysbys o holl drefniadau Methodistiaeth, 
yn siaradwr gwych, yn rhywbeth yn y Cyfarfod Misol; 
ydyw, yn rhywbeth, syr. Am danaf fy liun, ni byddaf fi 
byth yn myn'd i Gyfarfod Misol, ac nid oes fy anghen yno.” 

“*Mr. Smart, ebe Mr. Bevan, “mae yn rhaid i mi 


“Mr. Bevan, ebe Mr. Smart, “yr wyf yn adnabod 
fy hun' (“Mi faswn i yn leicio nabod fy hun,” ebe Mr. 
Pugh), ac yr wyf yn meddwl fy mod yn adnabod Mr. 
Bevan. 

“My dear,' ebe Mrs. Smart, “you are always running 
yourself down.' 

“Does he run himself down now, ma?' gofynai Miss 
Smart. 

“ “Well, don't you hear him?” ebe Mrs. Smart. 

“*“Y do hear him, but, ma, you know I don't under- 
stand Welsh, ebe Miss Smart. 

“My dear, ebe Mr. Smart, gan gyfarch ei gîg a'i 
waed, “the subject we are now discussing is entirely 
outside the sphere of your observation, not to say com- 
prehension.' 

““Cewch, Mr. Rees, chwi a gewch Mr. Bevan yn 
llaw ddehau, yn gynnorthwy, ac yn gefn i chwi. Yr 
wyf íi yn ceisio edrych ar ol y llyfrau, ac hwyrach y 
gallaf ddyweyd cymaint a hyn heb ymddangos fy mod 
yn ymffrostio—nad oes genyf ofn i neb eu gweled 
(“ Copperplate,, ebe Mr. Pugh). Mae arnaf ofn fod y 
diweddar Mr. Williams wedi ein camarfer, Mr. Rees. 
.Beth bynag a ddywedai Mr. Bevan—ac hwyrach y gallaf 
ddyweyd, a finnau (“ A chwithau,” ebe Mr. Bevan), hyny 
a safai. Yr oeddym bob amser yn gallu cydweled. 
Yr wyf yn meddwl y gallaf ddyweyd hefyd, beth bynag 
ê ddywed Mr. Bevan, y bydd y diaconiaid eraill, sef 
Mr. Phillips a Mr. Howells, yn rhoi i mewn. Gyda 
golwg ar Benjamin Prŷs y mae efe yn gofalu mwy am 
ansawdd ysbrydol yr eglwys nag am ei. hamgylchiadau 
allanol (“Poor Benja, oddiwrth Mr. Pugh) Ar y 


Ei Phobl a'i Phethau. 95 


cyfan, Mr. Rees, yr wyf yn meddwl y cewch ni yn bobl 
hawdd cydfyw â nì 

““Drwg genym, Mr. Rees, ebe Mr. Bevan, “nad 
allwn addaw gwell cyflog i chwi, gan nad ydyw nifer ein 
heglwys ond rhyw ddau cant a hanner.” 

“Mr. Bevan,” ebe Mr. Smart, “esgusodwch fi—dau 
cant ac un ar ddeg a deugain (“Mor gysâct!' ebe 
Mr. Pugh.) 

“Thank you, Mr. Smart, Iê, gan nad ydyw ein 
nifer ond dau cant ac un ar ddeg a deugain, a'r rhai 
hyny gan mwyaf yn dlodion. 

““ Esgusodwch fi eto,” ebe Mr. Smart, “tnae wyth o 
bob deg, neu yn fwy manwl, wyth a hanner o bob deg, 
yn dlodion.” 

““Gwir, Mr. Smart,” ebe Mr. Bevan; “gan fod wyth 
a hanner o bob deg yn dlodion, nid allwn ar hyn o bryd 
addaw yn gyflog fwy na deugain punt yn y flwyddyn.' 

“< A'ch Sabbothau,' ebe Mr. Smart. 

“«* A'ch Sabbothau,' ebe Mr. Bevan ; €ond mewn lle 
fel hyn,' ychwanegai, “yr wyf yn meddwl y gellwch 
fyw yn gysurus.) 

“.* And respeclable;, ebe Mr. Smart, “mae mwy yn hyny 
nag a feddyliai neb—i ddyn fod yn resfefable. Mae 
Mr. Bevan yn gwybod y byddaf fi bob amser yn dyweyd 
mai yn y fan yna y mae pobl Eglwys Loegr yn ein curo ; 
a llawer gwaith y dywedais hyny wrth y diweddar Mr. 
Williams. Dyna Mr. Brown, y curad: nid yw ei gyflog 
ef ond can' punt yn y flwyddyn, ac nid oes ganddo ef 
ei Sabbothau; ac eto y mae bob amser yn resbedable 
eí ymddangosiad a'i ymddygiad. Beth ydych chwi yn 
ei ddyweyd, Mr. Pugh? yr ydych yn siarad cryn lawer 
â chwi eich hunan yn y fan yna. Byddaf fi bob amser 
yn hoffi cael barn dyn er na fydd yn swyddog, fel y mae 
Mr. Bevan yn gwybod. 

“*Y meddwl i ydi, ebe Mr. Pugh, “y dyle dyn i 
ddechre gael digon o fwyd.' 

“*Mae genyf ofn, Mr. Pugh," ebe Mr. Smart, “eich 
bod chwi yn dipyn o cpicurean.' 


95 Y Drefan: 


“1 < Picuwriwch chwi fel y fynoch,' ebe Mr. Pugh, “mae 
yn rhaid i ddyn gael digon o fwyd. Weles i rioed 
ddaioni o neb, na neb fedre neyd ei ôl mewn byd nac 
eglwys, os na chae o ddigon i fwyta. | 

«““Purion, ebe Mr. Smart, “ni bydd llawer o berygl 
i Mr. Rees fod yn ôl am ymborth tra bydd Mr. Pugh yn 
y Dreflan. Ond dyma oeddwn i yn ei ddyweyd, ei fod 
o'r pwys mwyaf i weinidog yr efengyl feddu af/eurance, 
onidê y mae yn sicr o golli y parch sydd ddyledus iddo. 
Yr wyf yn adnabod llawer o'n gweinidogion goreu nad 
ydynt yn cael y parch a haeddant, am nad ydynt yn 
cadw i tyny agpearance. 

“““ Mr. Rees,” ebe Mr, Pugh, “mae yn rhaid i ni wneyd 
ein disafpearance. — Esgusodwch ni, frodyr; yr ydym 
eisio rhoi tro i edrach am Benjamin Prŷs.' 

“'“Yr ydych yn gwneyd yn dda, Mr. Pugh,' ebe Mr. 
Smart; “nid oes dim gwell nag i'r bugail ymgydnabyddu 
âg opiniynau y swyddogion yn gyntaf oll. Pe buasai 
amser yn caniatâu, Mr. Rees, buasai yn dda genyf i Mr. 
Bevan gael cyfleusdra' i adrodd wrthych ei olygiadau; 
ond fel y mae wedi dygwydd, yr wyf fi wedi cymeryd yr 
amser i gyd agosi mi fyhun. Mae Mr. Bevan a minnau 
fel men of ôusimes$ yn edrych ar bethau o wahanol safle i 
chwi y bugeiliaid; ac yr ydym wedi cael pob profion 
fod appearance gyda chrefydd, yn gystal â masnach, 
yn myned ymhell. Cofiwch yr arwyddair: Ajêafance, 
appearance, 

““ Diolchais iddo am ei gynghorion, a hwyliodd Mr. 
Pugh a minnau i ymweled â'r hen frawd o'r tŷ pobtŷ; ac 
addawodd Mr. Pugh i mi ar y ffordd y cawn rywbeth yno 
heblaw a4/earanee; a dywedodd y gwir. Ond mi welaf 
ei bod yn myned yn hwyr, a thithau yn dechreu an- 
esmwytho ; felly gadawaf hanes fy ymweliad â Benjamin 
Prŷs hyd rywdro eto.” 


E4 Phobl a'i Phethau. 97 


PENNOD XIII. 
O'R CARTREFLE AT WELY ANGEU. 


Yn oedd Noah Rees wedi bod rai wythnosau yn y 

Dreflan, ac wedi defnyddio yr amser hwnw gan 
mwyaf i ì ymgydnabyddu â'r eglwys a'r gynnulleidfa, ym- 
weled â'r tlodion a'r cleifion, sefydlu cyfarfod darllen, ac 
yn y blaen; a rhwng pobpeth, nid oedd efe ar un cyfrif 
wedi bod yn segur ; ac fel ysgub newydd yr oedd yn cael 
gair da gan bawb. Dywedid fod hyd yn nôd Mr, 
Jeremiah Jenkins wedi cyfaddef wrth un o aelodau yr 
eglwys y gallai y bugail, wedi'r cwbl, wneyd rhyw gymaint 
oddaioni. Yr oedd Noah Rees ei hun yn teimlo yn lled 
ddedwydd yn ei waith, ac wedi cael gwaredigaeth ì 
raddau mawr oddiwrth y pryder oedd ymron â'i lethu ar 
ei ddyfodiad cyntaf atom. 

Yr unig beth ag oedd yn achosi anesmwythder i'w 
feddwl oedd, ei fod yn teimlo fod ei holl ysgogiadau 
rywfodd yn cael eu llywodraethu gan y gŵr da hwnw Mr. 
Pugh, yr hwn nad ydoedd yn flaenor. Os byddai eisieu 
cynghor neu gyfarwyddyd ynglŷn â'r peth yma neu y 
peth arall, rhedai ei feddwl yn naturiol nid at Mr. Smart, 
nac at Mr. Bevan, ond at Mr. Pugh. Pa fodd yr oedd 
hyn yn bod nis gwyddai; a llawer gwaith y ceisiodd ym- 
ryddhâu oddiwrth y dylanwad a'r swyn a feddai yr hen 
foneddwr arno, oddiar ofn i'w cyfeillgarwch mawr greu 
eiddigedd yn y swyddogion. Ond po fwyaf y ceisiai efe 
ymryddhâu, tynaf yn y byd y teimlai rwymau y gyfaredd 
am dano. Soniai Noah am hyn wrthyf pan yr oedd ef a. 
minnau yn cyflymu trwy y gwynt a'r gwlaw un noswaith 
tua'r Cartrefle. Awgrymais wrtho, mewn dull chwarêus, 
mai nid yn Mr. Pugh, o bosibl, yr oedd y swyn, ond yn 
rhywun oedd yn berthynas led agos iddo. O herwydd 
ein bod yn cerdded fraich am fraich, pan wnaethum y 
sylw hwn wrtho, teimlais ysgytiad yn myned trwy ei gorff; 


98 Y Drefan: 


ac er fod y noswaith yn dywell, yr oeddwn yn ymwybodol 
fod ei wyneb gonest yn edrych yn dramgwyddedig arnaf, 
tra y protestiai ei fod yn berffaith rydd oddiwrth y dy- 
lanwad y cyfeiriais ato. Tan nad oedd y pwnc yn hyfryd 
i'w deimlad, ni chyfeiriais ato drachefn; ac ni chyf- 
newidiwyd llawer o eiriau rhyngom nes i ni gyrhaedd y 
Cartrefle. 

Derbyniwyd ni gan y teulu caredig fel pe buasent heb 
ein gweled er ys blwyddyn. _ Eisteddai Mrs. Pugh mewn 
cader esmwyth. ar un ochr i'r tân, a Mr. Pugh, gan ys- 
mocio o bibell wen hir, a chan estyn allan ei goesau 
mewn dull hapus, a eisteddai yr ochr arall. Yr oedd ei 
ben moel yn dysgleirio fel gwydr, a'r olwg arno yn aw- 
grymu i mi ddyn oedd ar delerau da â'i gydwybod, ac yn 
benderfynol o wneyd y goreu o'r byd drwg presennol 
Yr oedd y ddau yn gwrando ar Miss Pugh yn darllen 
iddynt, yr hon cân gynted ag yr agorwyd ydrwsinii 
ddyfod i mewn, a gauodd y llyfr. Gan nad pa mor fer 
a fyddo y siwrnai, un o'r mynydau mwyaf dedwydd yn 
mywyd dyn, onidê, ydyw yr adeg y bydd yn cau y drws 
ar ddannedd y gwlaw a'r gwynt ystormus, ac yn myned i 
ystafell gynhes a chlyd, yn enwedig os bydd yno galonau 
cynhes i'w dderbyn. Er nad oedd y pellder o lettŷ 
Noah Rees i'r Cartrefle ond bychan, yr oedd yn ddigon 
o hyd i'n galluogi i fwynhâu y teimlad hwn yn ei helaeth- 
rwydd, a'r croesaw didderbyn-wyneb a gawsom. Ond po 
fwyaf yr oeddym ni yn ei fwynhâu o gysuron yr ystafell a'r 
cwmni, mwyaf yn y byd yr ymddangosai fod yr ystorm— 
oblegid yr oedd yn ystorm mewn gwirionedd erbyn hyn 
—yn cenfigenu wrthym. Yr oedd y gwlaw-yn dyfod i 
lawr fel diluw, ac yn curo yn ddiarbed yn erbyn y ffenestr 
oedd yn gwynebu yr ardd. Ymgenglai y gwynt nerth- 
ol am gonglau y tŷ, fel pê buasai yn benderfynol o'i 
dynu i fyny o'i sylfeini; ac wedi methu yn ei gais, elai 
ymaith dan ruo yn rwgnachlyd a siomedig i ddychwelyd 
drachefn gyda mwy o nerth a_ phenderfyniad. Eilwaith 
ac eilwaith y ceisiai daflu y tŷ i lawr, ac eilwaith ac eil- 
waith yr elai ymaith yn ddigofusii gasglu adgyfnerthion. 


Ei Phobl a'i Phehau. 99 


Ymddangosai unwaith fod y simdde ac yntau yn ngyddfau 
eu gilydd—y gwynt am ddyfod i mewn, a'r simdde am eì 
gadw allan. Wedi methu gyda'r simdde, ymosodai ar y 
drws a'r ffenestr, ac, fel y Sodomiaid gyda'r angylion, 
gwaeddai trwy dwll y clo arnom i ddyfod allan iddo gael 
ein lladd; ond yr oeddym ni yn ddigon diogel yn llaw ein 
Lot gyfiawn. Nid oedd eisieu i'r teulu ein perswadio i 
barhâu ein harosiad, oblegid prin y buasai un o honom 
yn dychymygu am droi allan nes i'r ystorm fyned 
drosodd. 

Heblaw fod fy nghyfaill Noah wedi ei gymeryd i fyny 
gan yr ymddyddan oedd yn myned ymlaen rhyngddo ef 
â Mrs. a Miss Pugh, yr oedd ei gydnabyddiaeth â Mr. 
Pugh a'r teulu mor ddiweddar ac anmherffaith fel na 
ddarfu iddo, yr wyf yn sicr, sylwi fod wyneb yr hen 
foneddwr yn gwisgo gwedd wahanol y noswaith hon i'r 
hyn a arferai fod. Er ei fod fel y dywedwyd, ar yr olwg 
gyntaf arno, yn ddarlun o ddyn perffaith hapus, nid allwn 
beidio meddwl ei fod yn gwisgo ei wenau i guddio y 
tristwch a'r gofid dwfn oedd yn llechu tu cefn i'w sirioldeb 
ymddangosiadol. Weithiau byddai yn anghofio cadw 
gwyliadwriaeth ar ei wyneb, ac yn edrych yn syn ac 
absennol ei feddwl. Dro arall chwarddai yn uchel ar 
ryw sylw a wneid ar y pryd. Ei ofal mawr oedd cadw 
oddiwrth Mrs. a Miss Pugh ei wir deimladau. _ Gwelais 
ef fwy nag unwaith, pan feddylíai nad oedd neb yn sylwi 
arno, yn syllu yn fyfyrgar ar y darlun oedd uwch ben y 
lle tân, at yr hwn y cyfeiriwyd mewn pennod flaenorol. 
Yr oeddwn yn sicr ymha le yr oedd meddyliau Mr. Pugh 
y noson hon, ac yr oeddwn yn sicr fod yno un arall yn 
gwybod; oblegid nid oedd dau fynyd nesaf at eu gilydd 
yn myned heibio heb ei bod yn cyfeirio ei llygaid yn 
bryderus ato, ac yn defnyddio pob mantais i ennill ei 
sylw, gan ofyn yn feunyddiol, “'Nhad, be dach chi'n 
feddwl? &c.” Oedd, yr oedd ei meddwl bywiog a 
threiddgar yn gwybod yn well na mi ymha le yr oedd ei 
fyfyrdodau. Clywai ef yr ystorm yn dywedyd rhywbeth 
gwahanol i'r cn a ddywedai wrthym ni. Rhedai ei 


100 Y Dreffan:: 


ddychymygion ef ar gefn yr ystormydd dros foroedd 
geirwon cythryblus, lle y gwelai rywun anwyl a hoff gan 
ei enaid ar lestr fregus yn ymladd yn ddewr â'r elfenau 
gwallgof a chynddeiriog. Deonglai ef udiadau cwynfanus 
a thorcalonus y gwynt fel yn cario llais rhywun yn gwaeddi, 
“Help ! help!” ac heb gynnorthwywr. Y llencyn iraidd, 
gwyneb-agored, canwyll ei lygad a chanolbwynt ei obeith- 
ion goreu un tro, âr yr hwn yr arferai edrych gydag 
edmygedd pan gariai ei lyfrau dan ei gesail i'r ysgol 
rammadegol,—a welai yn awr yn ei ddychymyg yn suddo 
i ddyfrllyd fedd, yn nghanol crechwen wawdus y dymhestl. 
Ar adegau megys y noswaith hon, byddai golygfa ar ol gol- 
ygfa yn myned drwy feddwl Mr. Pugh. Weithiau byddai 
yn portreadu y gwrthddrych yr oedd newydd ei ganfod yn 
suddo yn y dyfnder mawr, yn grwydryn tlawd, diymgel- 
edd, yn nghanol rhyw ddinas boblog a phellenig; brydiau 
eraill gwelai ef yn nghanol anialwch unig a disathr, wedí 
colli eì lwybr, a dim ond rhuadau milod anwar .a rheibus 
i'w clywed o'i gwmpas.  Dychymygion oeddynt, mae yn 
wir, ond dychymygion a achosent gymaint o ofid iddo 
ef ymron â phe buasent yn ffeithiau. I un oedd yn 
gwybod ychydig o hanes y teulu. nid oedd mwy o 
anhawsder darllen wyneb Mr. Pugh y noswaith hon na 
darllen llyfr. 

Yr oeddym wedi bod oddeutu dwy awr yn y Cartrefle, 
gallwn feddwl, pan ddechreuodd yr ystorm liniaru, ac yr 
ymddangosai ei bod wedi gwario ei hadnoddau. Fel yr 
oedd y gwynt yn myned yn wanach ac ymhellach oddi- 
wrthym, yr oedd wyneb ein hen gyfaill yn llacio ac yn 
adfeddiannu ei naturioldeb arferol. Eisteddai Mr. Pugh 
â'i geín at y ffenestr, ac eisteddwn innau ymron ar ei 
gyfer. Gan fod y ffenestr yn gwynebu yr ardd, fel y 
sylwyd, a chan nad oedd na ffordd na llwybr yn myned 
heibio iddi, nid ystyrid yn anghenrheidiol dynu y gor- 
chudd drosti wedi goleuo yr ystafell. Yr oeddwn ar fedr 
galw sylw fy nghyfaill Noah fod yn amser i mi hwylio tua 
chartref, pryd y dygwyddodd i mi edrych yn nghyfeiriad 
y ffenestr, ac y gwelais, neu o leiaf y dychymygais weled 


Ei Phobl a'i Phethau. zor 


wyneb dyn yn glŷs ar y gwydr. Yr oeddwn yn sicr fy 
. mod yn adnabod y wyneb, pa un bynag ai dychymygu ai 
peidio yr oeddwn. Pa hyd y buasai yn edrych trwy y 
. ffenestr nis gwyddwn ; end y foment yr edrychais i arno, 
diflanodd fel ysbryd, a chollais ef yn y tywyllwch. 
Cynhyrfwyd fi yn ddirfawr, ond yr oedd yn dda genyf 
" nad oedd neb yn sylwi arnaf. 

Cyn i mi allu dyweyd gair, curwyd drws yr ystafell. 
Temlwn fy nghalon yn fy ngwddf pan waeddodd Mr. 
Pugh, “Dowch i mewn.” Yr oeddwn yn edrych yn 
bryderus tua'r drws pan wnaeth Jim ei ymddangosiad. 
Pan welais ef yn edrych mor welw a dychrynedig, pen- 
derfynais yn fy meddwl nad oeddwn wedi cael fy nhwyllo 
gan fy nychymyg. Cododd Jim ei fys ar Mr. Pugh, heb 
yngan gair. Yr oeddwn erbyn hyn yn sicr fy mod yn 
iawn. Ond pa faint oedd fy siomedigaeth pan glywais 
Jim yn dyweyd wrth Mr. Pugh, gan hanner tagu, fod ei 
fam “j/wsf a marw, ac isio gweld y 'gethwr.” Ofnwn 
hysbysu yr hyn a welswn, rhag mai dychymyg ydoedd. 
Pan ddechreuodd Mr. Pugh holi Jim, torodd yr hogyn i 
wyìo allan yn hidl, ac nìs gallai ddyweyd un gair; yn 
unig edrychai yn ymbilgar ar Noah, fel pe buasai bywyd 
ei fam yn dibynu arno. Yr oedd Noah yn barcd i 
e€ychwyn cân gynted ag y deallodd beth oedd neges Jim. 
Daeth Mr. Pugh i'n danfon at y drws; a phan oedd 

. wedi ysgwyd llaw â ni,ac ar fedr cau y drws, sylwodd 
fod Jiin yn edrych yn bryderus i'w wyneb, âc yn cydio 
yn dŷn yn labet ei gôb. Yr oedd hyny yn ddigon. 
Rhoddodd Mr. Pugh ei het am ei ben, a'i gôb uchaf am 
dano, a daeth gyda ni. Rhedai Jim o'n blaenau, fel y 
bydd ci yn gwneyd pan y bydd yn cael myned allan 
gyda'i feistr ; yna safai nes deuem o hyd iddo, ac ymaith 
âg ef drachefn am encyd ; ac os gwelai efe ni yn lled hir 
heb ddyfod i'r golwg, deuai i'n cyfarfod, a phan fyddai o 
fewn ychydig latheni i ni, ail gychwynai. Yr oeddwn 
wedi fy nghythryblu gymaint gan yr hyn'a welswn, fel 
nad allwn feddwl am ddim arall ymron. Er ei bod 
yn noswaith lled dywyll, nis gallwn beidio edrych i bob 


102 Y Drgfan: 


congl ac i lawr pob heol yr oeddem yn myned heibio 
iddi, gan ddysgwyl bob mynyd weled yr un gwrthddrych 
yn troi i fyny; ond yr oedd y cwbl yn ofer, ac yr oeddwn 
bron a chredu mai lledrith o gread fy nychymyg oedd y 
cyfan. 

yr fy mod yn anewyllysgar iawn, bu raid i mi fyned 
gyda Mr. Pugh a Noah i dŷ Ismael Price, tad Jim. Yr 
wyf eisoes, mewn pennod flaenorol, wedi rhoddi des- 
grifiad lled helaeth o ““Fuarth Jenkins.” Nid cysurus 
o gwbl ydoedd teimlo ein ffordd i'r fath le, ac ar y fath 
noswaith. Gwyddwn yn dda oddiwrth ddystawrwydd 
Mr. Pugh fod arno ofn mawr; ac nid heb achos, oblegid 
yn y Buarth hwn yr oedd y cymeriadau gwaethaf fel 
brodorion ac estroniaid yn preswylio. Nid ydoedd y 
gwlaw trwm wedi gwella dim ar yr arogl a'n cyfarfu 
oddiar yr amser y buasai Mr. Pugh a minnau i lawr y 
Buarth hwn o'r blaen pan yn ceisio rhai i'r Ysgol Sul. 
Yr oedd Jim yn ein harwain, a minnau yn ei ddilyn, a 
Mr. Pugh, gan gydio yn glôs yn Noah, yn cerdded yn 
lled agos at ein sodlau.  Cerddasai y nos ymhell, a 
meddyliais unwaith fod pawb o'r trigolion wedi myned 
i orphwyso, hyd nes y daethom yn lled agos i waelod 
y Buarth, pryd y clywsom swn cwmni llawen. Deuai 
y swn allan o dŷ oedd â'i ddrws yn llydan agored. 
Yr oedd yr ystafell oedd yn y golwg wedi ei goleuc 
yn brâf, a gwelid pedwar o ddynion, mileinig yr 
olwg, yn €istedd o gwmpas bwrdd crwn, ar yr hwn 
yr oedd /wg mawr ac amryw wydrau. Cymysgai a 
throai un o'r dynion swp O docynau, tebyg o ran 
maint i docynau cyngherdd, ond eu bod yn Ìlliwiedig, 
athrosai hwynt gyda chyflymdra anarferol. Yn eistedd 
wrth ochr y pentan â phibell fer yn ei safn, can- 
fyddais y wraig aflawen, lygadgroes, a gyfarfu Mr. Pugh 
a minnau yn ein hymweliad cyntaf â'r Buarth. Yn 
ngoleuni dysglaer yr ystafell, ymddangosai ei chroen 
cân ddued a chân futred, nes peri i mi feddwl na 'fu 
drws y tŷ yn agored erioed o'r blaen, a'i bod wedi arfer 
myned a dyfod trwy y simdde. Taerai y fudrogen hon 


Ei Phobl a'i. Phalhau. 103 


ig â rhywun, ond yr unig eiriau a ddeallais 
FU U Jack is high Jack, I tell you.” Er na ddarfu 
i'r cwmni ein gweled yn myned heibio, yr oeddym yn 
sicr eu bod wedi clywed swn ein traed, oblegid cyn i 
ni fyned nemawr o latheni ymlaen, clywsom ddrws y 
tŷ yn cael ei gau a'i gloi. ; 

Pan ddaethom at dŷ Ismael, agorodd Jim y drws 
heb guro. Aethum i mewn, yn cael fy nilyn gan fy 
nau gyfaill Ar y mynediad i mewn i'r tŷ, a welais i 
rywun yn llithro i'r ystafell gefn yn gyflym, ac yn cau 
y drws yn ddystaw ar eì ol? Ai yr un un ydoedd â'r 
hwn a welais yn edrych trwy ffenestr ystafell Mr. Pugh ? 
Yr un un ydoedd, neu ynte yr oeddwn i yn breuddwyd- 
ìo. Ymddangosai Ismael yn hynod gynhyrfus; ac yr 
oeddwn yn tybied fod euogrwydd i'w weled yn amlwg 
areiwyneb. Sylwais fod yr ystafell yn llawer taclusach 
nag ydoedd pan welais hi y tro cyntaf yn nghwmni Mr. 
Pugh, er nad oedd dim lleihâd wedi cymeryd lle yn 
nifer yr adar. Oddigerth rhyw un neu ddau a ystwyrient 
ar eu clwydi, yr oeddynt oll yn cysgu, ac yn ymddangos 
fel pe buasent wedi cael tori eu penau ymaith. Yr oedd 
yn ymddangos fod Noah, trwy gyfarwyddyd Mr. Pugh, 
wedi bod yn ymweled â gwraig Ismael amryw weithiau, 
a'i fod yn sefyll yn uchel yn meddwl y teulu. Ar 
amnaid Ismael, aeth rhag ei flaen i'r llofft, yn cael ei 
ddilyn gan Mr. Pugh; ac eisteddais innau i lawr, gan 
feddwl cael ymgom âg Ismael nes iddynt ddychwelyd. 
Edrychodd arnaf mewn penbleth, a chymhellodd fi i 
ddilyn fy nghyfeillion. Ymresymais âg ef nad allwn 
i wneyd dim daioni, ac mai ynfydrwydd oedd i dri o 
ddynion fyned i'r ystafell lle yr oedd ei wraig, o bosibl, 
yn ymladd âg angeu. Ond ni fynai ei wrthod. A oedd 
gan Ismael amcan mewn golwg wrth fy ngorfodi i fyned 
i'r lloft? Yr oeddwn yn sicr fod; ac nid cynt yr 
oeddwn wedi myned i fewn i ystafell fechan y claf, nag 
y clywn ddrws y tŷ yn cael eì agor yn ochelgar, a 
rhywun yn myned allan, a'r drws yn cael & gau yn 
ddystaw ar ei ol. 


IO4 Y Drefn: 


Parodd yr olygfa a welais yn ystafell y claf i mi anghofio 
ar y pryd yr hyn oedd uchaf yn fy meddwl wrth fyned i 
fewn. Ar wely tlawd, ond glân, gorweddai gwraig yrhon 
a adnabyddais yn y foment fel yr un a welais ugeiniau o 
weithiau yn myned a dyfod yn y Dreflan. Yr oedd wedi 
myned o dan y fath gyfnewidiad fel nad oedd yn aros o 
honi ond y croen am yr asgwrn ; ac yr oedd ei gwyneb 
mor welw â'r galchen, a'i llygaid, er yn bryderus, ymron 
a sefyll yn ei phen. Yr oedd yn berffaith lonydd, a'i 
hanadl yn fyr a chyflym. Safai Dr. Ellis wrth ei hochr, 
gydag un llaw iddo ar ei garddwrn, ac yn edrych ar ei 
oriawr, yr hon a ddaliai yn ei law arall. Pan ddaethum 
ì i'r ystafell, edrychodd arnaf braidd yn anfoddog, fel pe 
buasai yn dyweyd, “A oes llawer ychwaneg o honoch yn 
dyfod?” Teimlwn fod y cerydd yn berffaith haeddiannol. 
Yn eistedd yn ymyl y gwely yr oedd yr hen chwaer 
ffyddlawn Siân Jones, yr hon yr oeddwn wedi ei cholli yn 
ddiweddar o'r capel; a chefais esboniad ar ei habsennol- 
deb. Symudai yr hen wreigan dduwiol ei phen i fyny ac 
i lawr, ac yr oedd yn amlwg ei bod mewn ymdrech medd- 
wl a gw eddi ar ran yr hon oedd ar gael ei gwysio i wydd- 
fod eì Barnwr. Safai Jim a'i ddau benelin yn gorphwys 
ar ystyllen pen isaf y gwely, gan gynnal ei ben rhwng ei 
ddwylaw, ac yn edrych yn ddyfal i wyneb ei fam. Nid 
oedd yn wylo, ond sylwais fod “ere yn ei wddf, a math 
o gryndod parhâus yn ei ên isaf. Gyda'i wallt du crych 
yn gorwedd yn ddiofal ar ei arleisiau, yr oedd yn wrth- 
ddrych y buasai arlunydd yn gwneyd defnydd o hono. 
Am rai mynydau nid oedd y wraig druan yn ymddan- 
gos yn ymwybodol o'n presennoldeb. Yn y man edrych- 
odd yn sefydlog ar Noah; a deallodd y meddyg ei bod 
; yn dymuno cael dyweyd rhywbeth wrtho, a chiliodd i 
' wneyd lle iddo ddyfod ati. Pan ddaeth Noah i'w hymyl 
: gafaelodd yn ei llaw deneu estynedig, a chydiodd hithau 
ynddo fel pe buasai yn cydio yn angor ei henaid ; ond ni 
ddywedodd hi un gair. Tta yr oedd efe yn sibrwd wrthi 
addewidion melusaf yr efengyl, ac yn cyfeirio ei meddwl 
at yr Archoffeiriad mawr, a hyny mewn dull mor dde- 


Ei Phobl a'i Phethau. 05 


heuig a barodd i mi synu, wrth ystyried ei ieuenctyd, yr 
oedd y druanes yn syllu i'w wyneb fel pe buasai yn yfed 
pob gair a ddywedai. Pan beidiodd Noah â siarad, 
gollyngodd Amn ei law, ac edrychodd braidd yn wyllt o 
amgylch yr ystafell, a syrthiodd ei llygaid ar Mr. Pugh. 
Wrth ei gweled yn dal i edrych arno, aeth yntau i'w 
hymyl. — Gydag anhawsder mawr y clywem hi yn sibrwd 
wrtho, 

“ Cofiwch—am—]Jim.” 

“Mi'nâf, Ann bach, tra bydda'i byw, cen wired â 
mod ì'n y fan yma,” ebe Mr. Pugh ; a thorodd i lawr heb 
allu dyweyd ychwaneg. 

Dilynwyd hyn gan ddystawrwydd, heb gael ei dori 
gan neb oddigerth gan Siân Jones, yr hon a loffai 
ambell i adnod a adawsid yn nghyrau y meusydd 
yr oedd Noah newydd fod yn cynauafa ynddynt 
Credwyf na ddarfu ìi Jim symud na llaw na throed, 
nes i'r meddyg fyned ato, gan roddi ei law yn dyner 
ar ei ben, a'r berswadio i fyned i lawr i'r gegin. Yr 
oedd y bachgen yn anfoddlawn iawn i golli golwg ar 

ei fam; ond mewn ufudd-dod i Dr. Ellis, llithrodd yn 
ddystaw o'r ystafell. Edrychodd Mr. Pugh yn ofyngar 
i lygaid y meddyg, a sibrydodd yntau nad allai wneyd 
dîm rhagor i i'r claf—ac nad oedd yn bosibl iddi weled y 
bore, ac mai gwell a fuasai i Siân Jones gael rhywun gyda 
hi yn yr ystafell. Ar hyn cododd yr hen wreigan ar ei 
thraed, a gafaelodd â'i dwylaw yn llaw y meddyg, a 
diolchodd iddo yn gynhes am ei garedigrwydd at y claf; 
ac ychwanegai, 

“'Does yma neb yn y Buarth, Mr. Ellis bach, yn ffit i'w 
alw i mewn ar y fath amgylchiad. Mae nhw i gyd yr 
annuwiol iawn. A 'does eisio neb yma chwaith. Mae 
Ann wedi 'nabod Cyfaill es wsnose fydd yn siŵr o fod 
gyda hi yn 'r afon—a mae o wedi deyd wrthi, “Pan elych 
trwy y dyfroedd, myfi a fyddaf gyda thi.' Mi 'rosai gyda 
hi nes y bydd y gelyn diwedda' wedi gneyd ei waith. 
?Does gen i mo'i ofn o, a does gan Ann mo'i ofn o 
chwaith.” 


x06 Y Drefan: 


Er i'r meddyg gymhell yn daer, gwrthododd yr hen 
chwaer yn bendant i neb o'r Buarth gael halogi yr ystafell 
â'u presennoldeb. Ymlonodd pob tn o honom gan 
eiriau hyderus Sian Jones. Yr oedd gwefusau Ann yn 
ymsymud yn barhâus, ond nid allem ddeall dim oll a 
ddywedai, oddieithr “Jim.” Gan nad allem wneyd un 
gwasanaeth iddi, a chan nad oeddym yn dymuno hyll- 
dremu, aethom o'r ystafell gan adael Siân Jones yno yn 
unig. 

I lawr yn y gegin yr oedd Jim yn eistedd ar ystôl, 
a'i ben yn gorwedd ledochr ar ei freichiau, y rhai a 
orphwysent ar fainc weithio ei dad. Yr oedd wedi 
wylo ei hunan i gysgu, a'r deigryn olaf wedi sefyll ar 
hanner y ffordd i lawr ei foch lwyd. Yn awr ac yn y 
man ocheneidiai yn ei gwsg. Edrychodd Mr. Pugh 
arno yn gynhyrfus, a thynodd ei gadach poced sidan, a 
sychodd yn ysgafn wyneb yr hogyn, gan sisial, “ Poor 
Jim!” Eisteddai Ismael o flaen y tân âi bibell yn ei 
safn; ac er ei fod wedi ei llenwi â myglys, sylwais nad 
oedd wedi rhoi tân arni. Yr oedd yn rhy ofidus i allu 
dyweyd dim. Ceisiodd ddiolch i'r meddyg, ond torodd 
ei deimladau i lawr. Dywedodd Mr. Pugh rywbeth yn 
nghlust Ismael, a gwyrodd yntau ei ben yn ddiolchgar. 
Gadawsom y maes yn rhydd i'r gelyn diweddaf wneyd 
ei waith, yr hyn a gwblhaodd cyn i'r haul godi. Aeth- 
ofn ill pedwar yn ddystaw heibio y tŷ lle yr oedd y wraig 
lygadgroes, a chlywem chwerthin uchel ac yspleddach. 
'Aeth y meddyg a minnau i un cyfeiriad, a Mr. Pugh 
a Noah i gyfeiriad arall—pob un i fyfyrio ar yr hyn a 
welodd ac a glywodd. Ond gwyddwn nad oedd un 
o honynt wedi gweled na chlywed yr hyn a welswn 
ac a glywswn i. 


Ei PlHll a'i Phethau. 107 


PENNOD XIV. 
JIM. 


RHAG fy mod yn gosod gormod o waith ar y dar- 

llenydd i ddyfalu, ysgatfydd y dylwn roddi gair 
o eglurhâd ar rai pethau na wnaed ond cyfeirio atynt 
yn y pennodau blaenorol. Un o'r pethau hyny ydyw 
y modd y daeth Jim i fod yn wasi Mr. Pugh. Gan y 
rhaid i mi ynglŷn â hyn gofnodi amryw bethau lled 
blentynaidd, ni ddigiaf wrth y darllenydd coeth a 
dysgedig am neidio dros y bennod hon, gan hyderu y 
gallaf fod o ddyddordeb i fy nghyfeillion ieuamc y 
bechgyn. 

Hwyrach y cofir mai yr adeg y daeth Mr. Pugh ] 
gysylltiad gyntaf â Jim ydoedd y prydnawn Sul hafaidd 
hwnw pan fu raid i mi fyned gydag ef 1 geisio rhai i'r 
ysgol, ac y cymerodd efe fi i Fuarth Jenkins. Ded- 
wyddwch penaf fy hen gyfaill ydoedd gweinyddu cared- 
igrwydd; a gwyddwn cyn i ni ddyfod o'r Buarth y 
prydnawn hwnw, wedi iddo wybod ychydig am helbulon 
Ismael, ei dlodi, ac yn enwedig am afiechyd maith ei 
wraig, na byddai efe yn ol o wneyd ei ran tuag at eu 
lleddfu. Canlyniad uniongyrchol ein hymweliad â'r 
Buarth oedd, rhoddi gorchymyn caeth ar Jim i ddyfod 
bob dydd i'r Cartrefle i geisio rhywbeth i'w fam. Ni 
bu Jim yn fyr o ddyfod i fyny â'r gorchymyn; ac er 
mai croesaw bychan a gaffai efe gan Susan y forwyn, 
ni feiddiai hi ei droi ymaith yn waglaw. Yr oedd teulu 

y Cartrefle yn ddiarebol am ganiatâu i'w gweinidogion 
fyned yn rhy hyf arnynt; ac nid oedd Susan yn eithriad 
i'r rhai a fuasai yno o'i blaen. Pan ddeuai Mr. Pugh 
adref gyda'r hwyr, un o'r cwestiynau cyntaf a_ ofynai 
a fyddai, 

“Susan, a fu Jim yma heddyw?” 

“ Do, mi gwranta fo,” meddai Susan, 


Jo8 Y Drefíans 


“ Roist ti on'd ei haffle fo o fwyd, dywed?” gofynai 
Mr. Pug 

“Bwyd!” meddai Susan; “wn i ddim be mae o'n 
neyd efo'r bwyd mae o'n gael yma! 'Rydach chi'n rhy 
wirion o lawer, mistar, hefo rhw hen feggars fel ene, na 
wyddoch ch'i pwy na be ydy'n nhw. Cawn i fy ffordd, 
ni chai o na'i sort damed yma byth.” 

“Ar dy ên, Susan,” atebai Mr Pugh, “rho di fwyd i 
Jim nes y deyda i wrthat ti am beidio.” 

Coleddai Susan elyniaeth farwol yn erbyn pob math 
O gardotwyr, gan y credai mai lladron oeddynt yn 
ddïeithriad ; a mwy pleserus o lawer ganddi hi a fuasai 
cymhwyso coes y brws at gefn pob un a ddeuai at 
ddrws y Cartrefle nag estyn un math o gymwynas 
iddynt. Yn. ffortunus i Jim, yr oedd Mrs. Pugh yn 
dwyn gormod o ddelw ei gŵr haelionus 1 ochri dim gyda 
Susan. Yr oedd yr hen ferch groendeneu wedi cyfrif 
ar gynnorthwy ei meistres i gael gwared o'r “ HOgYn 
drwg a budur oedd yn dŵad at y drws bob dydd; 
mawr oedd ei syndod, a dirfawr y syrthiodd ei gwep, 
pan ddeallodd hi fod Mrs. Pugh yn gwybod am ymwel- 
iadau Jim, ac yn tueddu yn gryf o'i blaid. 

“ Meistres,” ebe hi, “rydach chi'n wirionach na mistar, 
'Rydw 4 wedi bod mewn llawer lle ; ond weles 4 neb yn 
cyrajio cymint arrôgsa lladron.” 

“Susan,” ebe ei meistres, “nid ydyw yr hyn a roddir 
i Jim yn costio dim i chwi; ac y mae yr hogyn yn wir 
wrthddrych o dosturi. Mae tlodi mawr yn ei gartref; 
nid ydyw ei dad yn gryf; ac y mae ei fam yn sâl yn 
ei gwely er ys wythnosau.” 

“O ïe, dene ch'i yn credu'r cwbl,” ebe Susan: “yr 
hen stori ydi nene, mistres.. Ond dydi mhamau nhw i 
gyd.yn sâl, a'u tadau nhw i gyd wedi marw? a rhyfedd 
arw íod tad hwn yn fyw !” 

““Susan,” ebe Mrs. Pugh, “yr ydych yn galongaled.” 

“Mi fase'ch calon chithe'n galetach, mistres, dasech 
chi'n gwbod cymint am danyn nhw â fi. Mi wn o'r gore 
mai un drwg ydi'r hogyn ene. Be dae chi'n gwel'd i 


Ei Phobl a'i Phethau. 109 


lygid o! Mae nhw cyn ddued â llygid y sipsiwn sy'n 'r 
hen ffordd lâs. Gewch ch'i wel'd fod o'n perthyn iddyn' 
nhw. By dae Miss Pugh ddim ond yn 'i wel'd o, y A1 
y cwartre fo o'r buarth yn o Aazdy, 'dwy'n meddwl 
Fedre fo mo'i thwyllo A4.” 

“ Yr ydych yn siarad am rywbeth na wyddoch ddim 

n ei gylch, Susan,” ebe Mrs. Pugh; “ni wnaeth yr 
hotyn ddim niwed i ch'i, ai do?” 

“Niwed!” ebe Susan yn ddirmygus; “mi faswn yn 
leicio 'i wel'd o'n treio! Ac mi ddaru hefyd, ran hyny; 
mi chwerthodd am ben 'y nhraed i pan oeddwn i'n 
rhedeg ar draws y buarth ddoe; ond lwc iddo nad 
oeddwn i yn 'i ymyl o. Dase fo wedi dyodde cymint 
O riwmalrs â fi, fase fynte ddim mor sAazp ar 'i droed.” 

Cafodd Mrs. Pugh drafferth i gadw ei gwyneb yn 
sobr wrth ofyn i Susan, “A roisoch chwi rywbeth i'r 
hogyn heddyw ?” 

“Na rois i,” oedd yr dteb, “'roedd o yma pan oedd 
'y mistar yn y gegin, a mi rôth o ddigon iddo fo, os 
digon ydi llawer, heblaw fod o wedi gneyd iddo fo 
eistedd wrth y bwrdd. A be dasech chi'n 'i wel'd o'n 
byta! 'Roedd geni ofn'i wel'd o'n myn'd yn sâl, dase 

en i oÍn hefyd. A mistar yn edrach arno fo; 'roeddwn 
i'n synu ato fo.” 

“Os daw y bachgen yma yfory, Susan, gadewch i mi 
gael gwybod,” ebe Mrs. Pugh. 

“* Os, ddaru ch'i ddeyd, mistres? Mi ddaw yma o hyd 
nes y ffeindiwch ch'i golli rhwbeth. Os yn wir ! os gneiff 
yr haul godi !” 

“ Punion,” ebe Mrs. Pugh, gan fyned ymaith. 

“Y dydd ydw z''n fyw os gweles 4 bobol wirionach,” 
€be Susan wrthi ei hunan. 

Bore drannoeth a ddaeth; ac fel y prophwydasai Susan, 
cân sicred a bod yr haul wedi codi, yr oedd Jim wrth 
ddrws y Cartrefle. Gan fod yr hogyn yn berffaith ymwy- 
bodol fod ganddo orchymyn pendant Mr. Pugh wrth ei 
gefn, nid oedd gwyneb sarug ac anfoddog y forwyn yn 
effeithio mwy arno nag ar bôst y drws, Eithr pân 


(IO Y Dreflan: 


hysbysodd hi ef y byddai raid iddo sefyll y diwrnod 
hwnw o flaen Mrs. Pugh, gan awgrymu ei bod yn y pen 
arno, edrychodd yr hogyn braidd yn bryderus. Er fod 
gan y forwyn ei hammheuon ynghylch canlyniad y cyd- 
gyfarfyddiad, ymhyfrydai mewn bygwth a dychrynu y 
bachgen ; a rhag mai hwn fuasai y cyfleusdra olaf iddi, yr 
oedd yn benderfynol o wneyd y defnydd goreu o hono. 

“Wel,” ebe hi, “yr hogyn drwg gen ti, wyt ti'n barod i 
ddeyd ffarwel wrth y Cartrefle? Wyt ti'n meddwl fod ti 
wedi cario digon odd'ma bellach? — Fedri di fyw ar dy 
floneg erbyn hyn, ddyliet ti? Rhaid i ti sefyll o flaen 'y 
mistres heddyw, wel di, a A7 chwiliff dy bac di! Paid ti 
meddwl y cei di hel dy straeon wrthi hi. Hi ddangosiff 
iti ple ma'r drws! Pan ddaw mistres yma—ac mi fydd 
yma i ti yn y mynyd—paid ti gwadu mai lleidar wyt ti, 
achos mae hi yn siŵr o dy gael di allan.” 

Aeth Susan ymlaen yn y ffordd hon am yspaid, gyda'r 
amcan o ddychrynu Jim a pheri iddo redeg ymaith ; ond 
nid oedd efe yn gwneyd osgo at ddianc, eithr parhâi i 
ddyweyd yn ngwyneb pob bygythiad, “ Mae Mr. Pugh yn 
deyd wrtha i ddŵad yma.” _ Aeth Susan i hysbysu dyfod- 
iad Jim i Mrs. Pugh, ac wrth fyned ysgydwai ei phen yn. 
fygythiol ar yr hogyn, ac edrychai drach ei chefn, gan 
ddysgwyl eì weled yn dianc; ond yr oedd Jim yno mor 
sefydlog â'r cloc wyth niwrnod, wrth yr hwn yr oedd wedi 
cymeryd ei safle. 

Tra yr oedd Susan yn ceisio ei meistres, cymerodd Jim 
drem arno ei hun, gan ddyfalu pa argraff a gaffai yr olwg 
amo ar galon Mrs. Pugh. Gofidiai na fuasai yn gwybod 
ymlaen llaw fod y fath gyfarfyddiad i gymeryd lle, er 
mwyn iddo gael cyfleusdra 1 daclu tipyn arno ei hun, 
Ymgysurai, pa fodd bynag, y gallasai fod yn waeth arno; 
oblegid fel y dygwyddodd y peth fod, yr oedd wedi 
ymolchi ychydig ar ei wyneb y bore hwnw; ac er fod dwy 
rês ddu o bobtu ei wyneb, y rhai a ddangosent yn eglur 
derfynau y glanhâd—cyffelyb i'r mapiau a welir yn fynych 
sydd yn gosod allan y byd gwareiddiedig ac anwareidd- 
iedig—yr oedd Jim yn hoelio llawer o'i lwyddiant gyda 


Ei Phobl a'i Phahau, nr 


'Mrs. Pugh ar y ffaith ei fod wedi ymolchi. Ond yrhyna 
zynnaliai ei ysbryd i fyny fwyaf oedd y botwm corn gwŷn 
mawr a osodasai ar ei gôb y bore hwnw, yr hwn, o'i gy- 
mharu â'r botymau eraill, oedd fel llawn lleuad yn nghanol 
sêr ynef. Mor ffortunus yr oedd wedi bod wrth osod y 
botwm hwnw ar ei gôb cyn cychwyn oddicartref! Nid 
oedd yn bosibl, ystyriai Jim, i'r olwg arno beidio effeithio 
yn ei ffafr gyda Mrs. Pugh. Heblaw hyny, oni buasai am 
y botwm hwn, buasai Mrs. Pugh yn rhwym o ddyfod i 
wybod nad oedd gan Jim wasgod. Rhoddasai yr hogyn 
eì gap yn ei boced; ond gan yr achosai hyny iddi 
ymddangos yn fawr a chwyddedig, daeth Jim i'r pender- 
fyniad mai doethach oedd ei dynu allan drachefn, rhag y 
buasai Susan yn tybied ei fod wedi lladrata rhywbeth yn 
ystod ei habsennoldeb. Ei bryder mawr oedd sat y gallai 
guddio y twll oedd yn mhen glin ei lodrau llydain, yr hwn 
'a ddangosai fwy o'i groen Ethiopaidd nag oedd ddymunol. 
Daeth cynllun i'w feddwl. Gan fod ei gôb yn anarferol 
o laes, gorchwyl bychan oedd cymeryd y pin oedd yn ei 
llawes, a chydio ei dwy gongl ynghyd yn y gwaelod. 
“ Firsterate,' ebe Jim wrtho ei hun, gan edmygu ei 
ddyfais. Eithr pan glywodd efe Mrs. Pugh yn dyfod ar 
hyd y /obby hir, a Susan yn dyweyd rhywbeth wrthi am 
“wel'd drostoch y'ch hun,” dechreuodd ei galon guro fel 
calon aderyn yn y ddalfa. ] 

“Wel, 'y ngwas bach i,” ebe Mrs. Pugh, gan roddi ei 
llaw yn dyner ar ei ben crych, a chan edrych yn fwyn 
arno, “ sut y mae dy fam heddyw?” 

“Reit sâl; cysgu dim drw'r nos,” ebe Jim. 

“Mae yn ddrwg genyf glywed, 'y machgen i,” 
ebe Mrs. Pugh, “Pwy sydd yn edrych ar ei hol 
yrwan?” 

“ Siân Jones,” 'ebe'r bachgen. 

“ A ydyw Dr. Ellis yn dal i ddyfod acw?” 

“ Bob dydd yn gonsfanf,” ebe Jim. 

“ Pam ddeydi di, “mam?' Wyt ti ddim yn gwbod hefo 
pwy wyt ti'n siarad, dywed?” gwaeddai Susan arno yn 

yrnig. 


212 Y Dreflun: 


“Susan,” ebe Mrs. Pugh, “gadewch chwi rhyngof fi â'r 
bachgen.” 

“Hyh!” ebe Susan, gan guro y pethau yn eu gilydd, - 
a gwneyd mwy o lawer o drwst nag oedd anghen- 
rheidiol. 

“Wel, 'y ngwas i,” ebe Mrs. Pugh, “yr wyf yn gob- 
eithio dy, fod yn fachgen da, ac y gwnaiff dy fam fendio 
yn fuan.” 

“ Mae hi'n siŵr o fendio,” ebe Jim. 

“ Beth sydd yn gwneyd i ti feddwl hyny, 'machgen i? ” 
gofynai Mrs. Pugh. 

“Siân Jones yn gwddïo bob dydd, Doctor Ellis yn 
rhoi ffisic, a Mr. Pugh yn rhoi bwyd,” ebe Jim yn ddi- 
niwed. 

“Wel yn wir, 'y ngwas gwirion i, mae genyt le cryf i 
obeithio,” ebe'r íoneddiges. _“ Aros di,” ychwanegai, “a 
welais i mo honot ti yn Ysgol Sul yr Hen Gapel yn ddi- 
weddar? Beth wnaeth i ti beidio dal i ddyfod, Jim 
bach ?” 

“Plant yn chwerthin am y mheh i ac yn bloeddio. 
“taid” ar yn ol i,” ebe Jim, gan edrych ar ei gôb fawr. 

“Plant drwg oedd yn gwneyd hyny, 'y ngwas i, ond 
na hidia; cha' nhw ddim gwaeddi “taid' ar dy ol eto,” 
ebe y wraig garedig. 

“Hyh!” ebe Susan, gan wneyd mwy fyth o drwst. 

Yr oedd Miss Pugh yn clywed y rhan olaf o'r ymgom, 
ac yn ymddangos yn cymeryd dyddordeb neillduol yn y 
bachgen. Wedi peth siarad pellach, dywedodd hi wrtho, 

“ Fedri di fyn'd ar neges 1 mi, Jim ?”' 

“ Medra,” ebe Jim, gan fywiogi drwyddo. 

“Mae Susan,” ychwanegai Miss Pugh, “braidd yn 
brysur heddyw, heblaw ei bod yn gloff (edrychodd Jìm 
ar draed mawr y forwyn), ac y mae genyf eisieu i ti fyn'd 
â'r nofe yma i s^vp Mr. Rogers.” 

Cychwynodd Jim y foment hono. 

“ Aros,” ebe Miss Pugh ; “ dyma'r pres i ti dalu am y 
neges.” 

Acth Jim ymaith fel saeth. 


Ei Phobl di Phalau. Hŷ. 


“*'Roeddwn i 'n siŵr, mistres,” ebe Susan, “y gnai 
.Miss ddyfeisio rhwbeth i brofi i ch'i mai lleidar ydi'r 
hogyn ene. Mi dyffeia i na welwch ch'i byth y pres na'r 
neges.” 

. “Dim o'r fath beth, Susan; nid 6edd dim pellach o 
fy meddwl Yr wyf yn sicr fod yr hogyn druan yn 

» onest,” ebe Miss Pugh. Ac ychwanegai, “ Welsoch chwi 
“ yn eich bywyd, 'mam, y fath lygaid ag sydd gan y bach- 
gen yna? Yr wyf yn sicr na welais i erioed lygaid 
prydferthach.” 

“ Maent yn hynod felly, Kit,” ebe Mrs. Pugh; “pe 
byddai y creadur bach wedi ymolchi yn lân, a chael 
dillad taclus am dano, byddai fel pictiwr.” 

“ Mi roddwn unrhyw beth ymron am ei weled felly, 
'mam,” ebe y ferch. 

“Wel, ti gei ei weled felly cyn y byddi yn wythnos 
hŷn,” ebe y fam. . 

Disgynai y geiriau hyn ar deimlad Susan fel halen ar 
friw, ond yr unig beth a ddywedodd oedd, “' Amser neiff 
ddangos,” gan luchio a thaflu y pethau o'i chwmpas yn 
ddidrugaredd. Cyn iddynt prin wybod fod Jim wedi 
cychwyn, yr oedd wedi dychwelyd, ac wedi colli êi wynt 
yn gymaint fel nad allai siarad. Yr oedd yr hogyn wedi 
gwneyd ei neges mewn amser mor anhygoel o fyr, fel 
mai o'r braidd y gallasai Miss Pugh gredu mai yn s^op 
Mr. Rogers y cawsai efe y nwyddau, oni buasai fod enw 
y gŵr parchus hwnw wrth y rc«iŷf. 

Teimlai Susan mor ddigofus am na phrofasai Jim ei 
hun yn lleidr, fel na siaradodd hi air â neb byw bedydd- 
iol am ddau ddiwrnod cyfan. O hyny allan bu Jim yn 
negeseuwr cyson yn y Cartrefle; ac er ei fod trwy hyny 
yn arbed llawer ar gymmalwst Susan, nid oedd gelyn- 
laeth y chwerwen hono tuag ato ronyn llai. Ymhen y 
deuddydd neu dri, yn unol â'i haddewid, anfonodd Mrs. 
Pugh am William Jones y Dilledydd i'r Cartrefle i fesur 
Jim am ddillad newydd; ac hyd y dydd hwn y mae y 
crefftwr medrus hwnw yn edrych yn ol at yr amgylchiad, 
fel yr unig dro y bu ei holl ymenydd ar lawn waith; 

H 


2114 Y Dreîan: 


_ * oblegid,” ebe fe, “yr oedd yn nesaf peth i anmhosibl- 

rwydd i wybod beth oedd hŷd gwaeg yr hogyn, gan nad 
oedd eíe ond rhyw wyth neu naw oed, ac yntau wedi ei 
wisgo yn nillad ei dad.” Pan gwblhâwyd y gorchest- 
waith, ac yr anfonwyd y dillad i'r Cartrefle, a phan 
orchymynodd Mrs. Pugh i Susan gymeryd Jim i'r 4a/^ 
cynhes a'i olchi yn lân cyn rhoddi ei wisg newydd am 
dano, synwyd y ífoneddiges' yn fawr na ddarfu i'r forwyn 
" sarug yngan gair o wrthwynebiad. Pa fodd bynag, 
” cafodd Mrs. Pugh esboniad boddhâol ar y parodrwydd 
hwn ar ran y forwyn o enau Jim eì hun. Defnyddiodd 
Susan y 4a4& yn gyfleusdra i ddangos ei llid at yr hogyn. 
Protestiai Jim fod y dwfr bron yn ferwedig.. Cymhwys- 
odd yr hen ferch ddialgar y brws at ei groen mor ffyrnig 
nes ydoedd cân goched a moronen. Pan o dan y drin- 
iaeth, os agorai Jim ei safn, rhoddai Susan lwmp o sebon 
ynddi y foment hono. Cyn iddo ddyfod trwy yr olchfa, 
yr oedd yr hogyn druan yn credu yn ei galon fod ei 
groen a'i gnawd wedi eu crafu ymaith, ac nad oedd dim 
ond ei esgyrn yn aros. Ni feiddiai agor ei lygaid i 
weled a oedd ei grediniaeth yn gywir ai peidio; oblegid 
y foment y gwnai hyny, taflai Susan gruglwyth o sebon 
iddynt. Dechreuodd Jim wylofain; ond po fwyaf y 
dolefai ef, mwyaf o sebon a roddai Susan yn ei safn. 
Felly bu raid iddo ohirio y mynegiad hwn o'i deimladau 
hyd ryw amser dyfodol, a dyoddef yn ddystaw. Tra yr 
oedd yr hen ferch genfigenus yn ei drin fel hyn, yr oedd 
ei thafod yn myn'd yn ddibaid. Mynegai er adeiladaeth 
Jim, os efe a ddeuai i fyw i'r Cartrefle, mai hon oedd y 
driniaeth y byddai raid iddo fyned drwyddi bob dydd; 
ac adroddai ac ailadroddai os oedd Mrs. Pugh am 
gymeryd ôeggars i'r Cartrefle, mai ei henw hi a fyddai 
Susan Walker. 

A welodd y darllenydd y lindys yn tori ei groen garw 
ac anolygus, ac yn dyfod allan o'i garchar, gan ymagor 
yn lôyn byw prydferth ac amrywliwiog? Nid llai oedd 
y cyínewidiad a ganfyddid yn Jim Price wedi iddo fyned 
drwy orchwyliaeth y ôa44, a rhoi ei wisg newydd am 


Ei Phobl a'í Pheaihau. 2115 


dano. Yr oedd yr olwg arno mor lân a phrydferth, nes 
y methodd Miss Pugh ymattal rhag ei gusanu, a hyny yn 
mhresennoldeb Susan, yr hyn oedd fel pe gyrid dagr 
i galon yr olaf. Eithr teimlai Jim ei hun—wedi ym- 
adael â'l fudreddi a'i garpiau—yn wahanol iawn i'r 
lindys... Hyd nes iddo gynnefino ychydig â'i wisg 
newydd, edrychai yn yswil a digalon. Ofnai y byddai 
raid iddo bellach eistedd yn llonydd i bobl edrych arno 
fel yr edrychant ar ddarlun, ac fod yr adeg iddo redeg 
oddiamgylch â'i ben yn y gwynt wedi myned heibio am 
byth. Yn ei galon dymunai fod eilwaith yn ei hen ddill- 
ad mawr a charpiog. — Deallodd Mrs. Pugh ei ofid, a 
gwnaeth iddo redeg yma a thraw ar negeseuon, amryw 
o ba rat nad oedd gwir anghen am danynt. Ymhen y 
ddeuddydd yr oedd Jim yn berffaith hapus yn ei wisg 
newydd, ac yn meddwl cryn lawer o honi ac o hono ei 
hun. O herwydd fod Jim yn negeseuwr campus, yr 
oedd yn cyfarfod â dymuniadau Mrs. Pugh ; o herwydd 
fod ganddo lygaid prydferth, yr oedd yn ddwfn yn ffafr 
Miss Pugh ; o herwydd ei fod yn gallu “ bwyta yn glyfar, 
ac nid rhyw bigo gwirion,” ys dywedai yr hen foneddwr, 
yr oedd yn bobpeth ymron y gallasai Mr. Pugh ei ddy- 
muno. Gwnaeth y tri rhinwedd hyn ef yn was sefydlog 
yn y Cartrefle mewn byr amser. Yr hyn a flinai yr 
hogyn fwyaf oedd, na thelid iddo gan ei gymdeithion y 
parch, fel y tybiai ef, yr oedd ei sefyllfa newydd 'yn ei 
hawlio, oblegid parhâent i'w alw yn “Jim y mafcAe«.” 
Pan elai i FuartH Jenkins i ymweled â'i rieni, byddai yn 
gorfod bod ar ei wyliadwriaeth, onidê ymgasglai ei nen 
gymdeithion o'i amgylch, a dwbient ei ddiliad newydd â 
baw, a hyny oddiar genfigen. Pan elai i'r Ysgol Sab- 
bothol, yr hyn a wnai yn gyson erbyn hyn, nid oedd ei 
sefyllfa nemawr gwell; canys pan droai yr athraw ei 
gefn, difyrai y naill hogyn neu y Ììall ei gymdeithion trwy 
wneyd udgorn o'i ddwrn a sibrwd drwyddo, “Jim y 
mafches.” Ystyriai Jim hyn yn ymddygiad annheilwng 
hollol tuag at un oedd yn was i Mr. Pugh. Blinid ef i'r 
fath raddau gan y plant fel y dygodd efe ei gŵyn un 


216 Y Dreflan: 


diwrnod ger bron Mr. Pugh. Teimlodd ei feistr yn 
ddwys yn yr achos, a dywedodd dan hanner gau eí 
lygaid—fel y bydd dyn yn gwneyd pan yn ceisio dy- 
feisio cynllun ; 

“Wel, aros di, Jim; be' nawn ni â nhw?” 

““Deyd wrth y bobby,” ebe Jim. 

“ Deyd wrth bwy?” gofynai ei feistr. 

“ Wrth y ôobby,” ebe Jim drachefn ; ac nid heb dipyn 
o esboniad y gallodd roddi ar ddeall i Mr. Pugh mai yr 
heddgeidwad a olygai. Yr oedd dyweyd wrth yr hedd- 
geidwad am gamymddygiad plant yr Ysgol Sul, wrth 
gwrs, allan o'r cwestiwn ; a methodd holl gynlluniau Mr, 
Pugh i wneyd i ffwrdd â'r hyn y cwynai Jim o'i blegid. 
Pa fodd bynag, ymhen amser, ffurfiodd Jim gyfeillgarwch 
mawr â mab William Jones y Dilledydd, sylfaen yr hon 
oedd fod Jim yn gwsmer i'w dad; ac o herwydd fod 
Dick Jones yn hogyn cryf a beiddgar, ac yn dipyn o 
wron ymhlith y plant, rhoddodd efe derfyn buau ar 
achos y gŵyn. 

Gan na fyddai hyny yn un anrhydedd i blant yr Ysgol 
Sabbothcl, fe allai mai nid priodol a fyddai nodi yn 
y fan hon. y moddion y bu raid eu harferyd i ddwyn y' 
diwygiad oddiamgylch. Wrth fyned heibio, goddefer i 
mi ddyweyd cymaint a hyn: na ddangosir gan blant yr 
Ysgol Sul y caredigrwydd a'r cydymdeimlad a allesid ei 
ddysgwyl oddiwrthynt tuag at y rhai a ennillir i'r ysgol 
o'r buarthau a'r ystrydoedd. A addysgir plant crefydd- 
wyr ar yr aelwyd gartref i fod yn dyner a charedig at y 
sfreef Arab tlawd a charpiog? Gwn oddiar brofiad fod 
mwy nag un o'r dosbarth hwn wedi eu tarfu o'r Ysgol, 
am nad allent oddef gwawd ac ucheldrem y bechgyn 
a fagwyd yn yr ysgol. 

Ond i fyned ymlaen. Effeithiodd caredigrwydd teulu 
y Cartrefle yn eu gofal am Jim yn ddwfn ar ei rieni. 
Pan aeth efe i ddangos ei hun yn ei ddillad newydd, 
tarawyd ei dad â mudandod, a phrin y credai mai ei 
fachgen ef ydoedd. Ei fam ef, yr hou oedd yn wael yn 
€i gwely, pan.y gwelodd ef, a wylodd o lawenydd; ac 


Ei Phobl ai Phaliau. H7. 


mor ddaionus yr effeithiodd yr olwg arno ar ei hysbryd, 
fel y tystia Jim, pan ddychwelodd i'r Cartrefle, ei bod 
' “just a mendio.” Hyn a fa y dechreuad i Mr. Pugh 
allu llwyddo gael Ismael i'r oedfaon, ac yn ddilynol i'r 
ysgol, ac i adael y Wife Horse. Yr oedd ei noddwyr 
caredig yn caniatâu ì Jim fyned adref i gysgu y nos, gan 
'fod hyny yn ddymuniad gan ei fam. Bob nos cyn 
myned i gysgu, byddai ei dad yn rhoi gwersi iddo mewn 
darllen ac ysgrifenu, yr hyn na feddyliodd am wneyd yn 
flaenorol, ac amryw weithiau yn ystod y dydd, byddai 
Miss Pugh yn gwneyd yr un peth; ac os yfodd bachgen 
ei ddysg erioed, Jim a wnaeth hyny. 

Yr wyf yn awr wedi dwyn hanes Jim hyd at yr am- 
gylchiadau gofidus a gofnodwyd yn y bennod ddiweddaf. 
Bu marwolaeth ei fam yn ergyd drom iddo. Hyd y 
noswaith y bu hi farw, credai Jim yn ddiysgog y gwnai 
wella. Yr oedd Siân jones a Mrs. Pugh wedi ei ddysgu 
i weddïo, ac i gredu y gwnai Duw wrando gweddi. 
Gweddïai Jim ei hun, ac yr oedd yn gwybod fod Siân 
Jones a Noah Rees yn gweddïo; ac nid ammheuodd am 
eiliad na wrandewid hwynt. Ond er yr holl weddïo, bu 
ei fam farw, Nis gallasai Jim weled cysondeb yr am- 
gylchiad â'r addysg a dderbyniasai. Yr oedd wedi ei 
ddyrysu yn lân, ac ni fynai ei gysuro. Ceisiodd Mr. 
Pugh ei ddyddanu; ond gyrai Jim yr hen foneddwr i'r 
wâl yn union trwy ofyn, 

' “Pam na fase Duw yn gwrando, a fi a Siân Jones 
a Mr. Rees wedi gwddïo? Be ydi iws gwddïo os na 
neiff o wrando? — Mistres yn deyd, Duw yn gwrando; 
fynte ddim yn gwrando. O mam, O mam bach!” ac 
wylai nes yr oedd ei wyneb yn fudr; ac md oedd gan Mr, 
Pugh ddim i'w ddyweyd na'i wneyd ond wylo gydag ef. 
Trwy lawer iawn o dynerwch, ac o ymresymu cywrain, y 
cafodd Miss Pugh gan Jim ymdawelu ychydig; ond 
cymerodd lawer o amser a dyfalwch iddi allu gwneyd 
hyn. Y gorchwyl caletaf a gafodd y foneddiges ieuanc 
yn ei bywyd oedd cadw Jim rhag meddwl yn galed am 


Dduw, Fwy nag unwaith, pan feddyliai ei bod wedi 


zu8 Y Dreffian: 


llwyddo i hoïol dawelu ei feddwl yn ngwyneb yr am- 
gylchiad, deuai cawod drom o hiraeth a gofid dros yr 

ogyn ag oedd yn wir galonrwygol, a byddai raid iddi 
hithau fyned dros yr un tir a'r un ymresymiad drachefn. 
Rhyfedd y dyddordeb a gymerai teulu y Cartrefle yn y 
bachgen amddifad a phrofedigaethus! Ymddygent tuag 
ato yn fwy fel mab nag fel gwas. A oedd yna wagle yn 
eu mynwesau eisieu ei lenwi? _ A oedd Jim, mewn rhan, 
yn llenwi lle rhywun arall? 

Pan glywodd Benjamin Prŷs hanes Jim, gwnaeth 
gân hirfaith iddo. Rhoddaf bennill neu ddau fel 
engraifft :— 


“*Jim Price ydoedd hogyn hychan a thlawd 
Heb undyn yn sylwi arno, 
Heb eb addysg, heb ddillad, heb chwaer, heb írawd, 
A'irieni'n ddiofal o hono: 
Ei wallt oedd yn grych, 2 'i wyneb yn llwyd, 
A chanwaith bu 'n dyoddef gan eisieu bwyd ; 
Ond ni chlywid Jim yn cwyno, 


“' Ei dad oedd oferddyn disìt, ac yn hael 
Yn gwario ei arian am gwrw, 
A'i fam a orweddai er 's misoedd yn wael 
Yn eî gwely ymron a marw * 
A Jim a gerddai y Dreflan bob cam, 
Gan gardota i gynnal ei anwyl fam, 
Heb yn wybod ì'w dad rhag twrw. 


“' Gweddïai Jim am i'w fam wellhâu, 
A chredai y cai ei wrando; 
Gweddïai Siân Jones, a rhwng y ddau 
Ni phetrusai na wnaent lwyddo - 
Bu farw ei fam ! ond gofalodd Duw 
Am fam i Jim yn Mrs. Puw, 
Â mam ragorol oedd hono.” 


Ei Phwbl a'i Phethau. 19 


PENNOD XV. 
CYNGHOR BENJAMIN PRYS. 


a8 OAH,” ebe fi wrth fy nghyfaill un noswaith, “a 

wyt ti yn cofio addaw dro yn ol fyned ymlaen 
pan geffit gyfleusdra gyda'th adroddiad o'r argraffiadau 
cyntaf?” 

“Ydwyf, yn burion,” ebe efe, “ond y.mae cymaint o 
amser er hyny, a miìnnau wedi dyfod i gysylltiad â'r 
cymeriadau gynifer o weithiau ar ol hyny, fel mai nid 
gorchwyl hawdd a fydd i mi adgofio yr argraffiadau 
cyntaf, ac yn enwedig eu didoli oddiwrth yr argraffiadau 
a wnaed ar fy meddwl yn ddilynol.” 

“Os da yr wyí yn cofio,” ebe fi, “clywais di yn 
dyweyd flynyddau yn ol mai anfynych y byddai dy 
argraffiadau cyntaf yn anghywir. A wyt ti wedi newid 
dy feddwl ar hyn?” 

“ Nac ydwyt," ebe Noah.“ Po fwyaf o gymeriadau yr 
wyf yn eu cyfarfod, mwyaf oll yr wyf yn cael fod y rheol 
yn gywir. Mae yn wir fod eithriadau. yn bod, ond yr 
wyt yn cofio y dywediad fod yr eithriad yn profi y rheol. 
Ac y mae yr eithriad yn cymeryd lle mor anfynych fel y 
mae mewn gwirionedd yn eithriad eithriadol iawn, os 
goddefi yr ymadrodd, fel y dywedir. Mwy na hyny, y 
mae yr eithriad weithiau fel pe byddai yn edifarhâu am 
fod yn eithriad, ac yn dychwelyd yn ol ì fod yn rhan o'r 
rheol. Er mwyn gwneyd fy meddwl yn eglurach, rhoddaf 
i ti engraifft. Pan oeddwn gartref yn y Tyddyn Bach— 
yr oedd hyn cyn i mi fyned .i'r Athrofa—daeth i'r Llan 
acw ŵr dyeithr i lenwi swydd bwysig yn y gymydogaeth. 
Gan na wyddid dim yn ei gylch cyn ei ddyfodiad atom, 
teimlid cryn ddyddordeb ì ba enwad crefyddol y per- 
thynai. Y diwrnod cyntaf y daeth i'n plith, cyflwynodd 
ei bapyr aelodaeth yn ein seiat ni y Methodistiaid. Y 
foment gyntaf y gwelais ef, credais mai ci lladd defaid 


120 Y Drgfan: 


ydoedd. Paham y credwn hyny nis gwyddwn. Fel 
complimenf i ŵr dyeithr, annogwyd ef i ddiweddu y cyf- 
arfod eglwysig trwy weddi, yr hyn a wnaeth yn ddoniol 

iawn a chyda'r fath ddylanwad nes oeddwn yn teimlo 

yn ddig wrthyf fy hun am ffurfio syniad mor galed am : 
dano. Wrth fyned allan o'r capel, ebe yr hen William 

Thomas wrthyf, “Wel, Noah, dyna ddyn gwerthfawr ! 
y fath gaffaeliad a fydd i ni yma!' “Gobeithio na 

byddwch wedi newid eich syniad am dano ymhen y 

flwyddyn, William Thomas,” ebe finnau bron yn ddi- 
arwybod i mi fy hun, ac edifarheais wneyd y sylw. 

* Beth,' ebe yr hen ŵr, “wyt ti yn ei adnabod o?) “Ni 
welais mo hono erioed cyn heno, ebe finnau. Aeth 
wythnosau a misoedd heibio; a phrofodd y gŵr dy- 
eithr ei hun yn weithgar, gonest, a ffyddlawn, ac argy- 
hoeddodd fi yn hollol fod fy argraff gyntaf o hono 
yn gyfeiliornus. Ond och fi! ymhen y deunaw mis 
gwnaeth ei botes yn rhyfedd, ac aeth ymaith dan 
warth mawr, a dychwelodd fy argraff gyntaf, ac edliw- 
iodd i mi fy anghrediniaeth. Appeliaf atat, Ai onid 
oes genyt engreifítiau cyffelyb o fewn cylch dy brofiad 
dy hun?” 

“ Wel, aros di, gyfaill,” ebe fi wrth Noah, “pa fodd yr 
wyt yn rhoddi cyfrif fod dy argraffiadau cyntaf di yn 
gywir, a'r eiddo William Thomas, yr hwn oedd wr craff, 
fel yr wyf yn deall, yn anghywir? Onid ydyw dy engraifít 
yn profi gormod? — Yr unig gasgliad y gallaf fi ddyfod 
iddo ydyw dy fod di wedi dy ddonio uwchlaw dynion yn 
gyffredin â gallu i adnabod cymeriadau.” 

“Mae dy wrthddadl,” ebe Noah, “wedi dyfod arnaf 
mor sydyn fel na fedraf dy ateb ar unwaith; ond yr wyf 
ymhell o feddwl fod genyf fi allu uwchlaw dynion eraill. 
Y ffordd rwyddaf i mi ddyfod allân o'r fagl ydyw, trwy 
ddyweyd mai yr engraifft a nodwyd oedd yr eithriad yn 
amgylchiad William Thomas. Nid oes a fynwyf fi 
ychwaith âg argraffiadau cyntaf pobl eraill; fy mhwnc i a 
yn syml yw hyn: mai anfynych y mae fy argr: 
cyntaf o gymeriadau yn gyfeiliornus. Mae yn wir mai $ 


Ei: Phobl a'i Phethau. Iar 


ffordd gyffredin y ffurfir syniad am gymeriad ydyw trwy 
gwrs o ymresymiad—megys trwy glywed ei hanes blaen- 
orol, barnu ffurf ei wyneb, sylwi ar ei ymddygiad a'i 
eiriau, ac yna gwneyd casgliad oddiwrth y cyfan. Ond, 

ai onid oes argraff yn cael ei gwneyd ar feddwl dyn o 
gymeriad ŷn fynych megys gan ymwybyddiaeth nad all 
roddi cyfrif am dano? — Oni chyfarfyddaist di â chymer- 
iadau na wyddit ddim yn eu cylch, ac na wnaethant ddim 
niwed i ti, ac hyd yn nôd a ddangosasant garedigrwydd 
atat, ac ar yr un pryd nad oeddit yn eu hoffi? — Oni wel- 
aist di ambell fachgen dirieidus, a dyweyd y goreu am 
dano, ag yr oedd genyt well meddwl o hono nag am un 
arall yr hwn yr oedd ei fuchedd yn llawer gwastadach? 
Oni feddaist di ymwybyddiaeth o ddaioni cuddiedig yn y 
naill amgylchiad, ac o ddrygioni cuddiedig yn yr am- 
gylchiad arall? Ac oni chlywaist di am rai yn syrthio 
mewn cariad â gwrthddrychau na wyddent ddim yn eu 
cylch, a hyny nid am eu bod yn brydferthach na rhywun 
arall, ond o herwydd fod rhyw fath o ysbryd prophwyd- 
oliaeth wedi disgyn arnynt fod y gwrthddrychau hyny yn 
meddu y peth y dymunent iddynt ei feddu? Ac oni 
chlywaist fod naw o bob deg o'r argraffiadau cyntaf 
hyn yn troi allan yn gywir?” 

“Mi a glywais am bethau felly,” ebe fi, “ond nis 
gallaf weled pa fodd y gellir cynnyrchu argraff ar fedd- 
wl dyn heb fod achos o'r tu allan i'r meddwl ag sydd yn 
rhoddi cyfrif am dano, ac hefyd fod yr argraff yn rhwym 
o ddwyn delw yr achos.o hono. _ Er engraifft, pan welaf 
ddyn dyeithr i mi, a hwnw yn feddw, mae yn anmhosibl 
ìi mi gael argraff o hono ar fy meddwl fel dyn sobr. 
Yr wyf yn addef,” ychwanegais, “fod argraff yn cael 
ei gwneyd ar feddwl dyn mewn rhai engreifftiau heb 
iddo ef fod yn ymwybodol o'r achos fydd yn ei gyn- 
nyrchu.” 

“ Dyna yn union yr wyf yn dadleu drosto,” ebe Noah ; 
“yr argraff a wneir ar feddwl dyn nad all roddi cyfrif am 
dano, ac nid yr hwn y mae yn ei dderbyn trwy ymresym- 
íad fel yr. engraifft a nodaist, sef y dyn meddw. Pan 


122 Y Drefan: 


oeddit yn son am y dyn meddw, yr oeddit yn crwydro 
oddiwrth y pwnc.” 

“ Yr wyf yn meddwl dy fod tithau yn crwydro tipyn,” 
atebais; “ein pwnc ni heno ydyw ì ti fyned ymlaen 
gyda'th adroddiad; ac os da yr wyf yn cofio, mai newydd 
ymadael â Mr. Smart yr oeddit ti a Mr. Pugh, a'ch bod 
yn hwylio i ymweled â'r hen frawd o'r tŷ pobtŷ.. Yrŵan, 
dos ymlaen.” 

“Wel,” ebe efe, “os hyny sydd oreu genyt, ceisiaf alw 
i'm cof y rhan sydd yn ol o ddygwyddiadau y dydd 
hwnw; oblegid â hyny yr ymgymerais, sef adrodd yr 
argraffiadau a wnaed ar fy meddwl y diwrnod cyntaf y 
daethum i'r Dreflan. Wedi i ni ymadael â Mr. Smart, 
a'i eiriau olaf, “ A>pearance, appearance, eto yn swnio yn 
ein clustiau, cerddodd Mr. Pugh am encyd mewn dystaw- 
rwydd, oddigerth yr hyn a siaradai âg ef ei hun. Yr 
oedd yn amlwg i mi ei fod mewn dwfn fyfyrdod, ac mai 
yr hyn oedd yn cael ei droi yn ei feddwl oedd “afpearance, 
obiegid clywais ef yn sibrwd y gair fwy nagunwaith.. Yn 
y man, ebe eíe wrthyf yn sydyn, “Mr. Rees, ffasiwn un 
oedd Iesu Grist, ddyliech ch'i, o ran. yrolwgarno?' “Yn 
wir, Mr. Pugh,' atebais, “ni fedraf eich ateb. Nid wyf 
yn cofio fod yr. olwg allanol arno yn cael son am dano; 
ond y mae geiriau i'r perwyl yma yn rhywle nad oedd na 
phryd na thegwch ynddo.' “ 7usf y geirie oedd yn 'y 
meddwl ine,' medd efe ; ac ychwanegodd yn ddystawach, 
* Piti hefyd, gan fod appearance yn myn'd mor bell heío 
chrefydd, fel y dywed Mr. Smart. Awgrymais fod yn 
bosibl nad oedd y geiriau yn cyfeirio at ei ymddangosiad 
corfforol, ond eu bod i'w hystyried fel yn desgrifio 
ansawdd ysbrydol y rhai a edrychent arno.“ Hwyrach 
hyny, ebe Mr. Pugh ; “ond ydach ch'i ddim yn meddwl 
fod dystawrwydd y Bibl am ei ymddangosiad yn dangos 
yn ddigon plaun nad oedd dim byd neillduol yn yr olwg 
amo?' Atebais fod y casgliad yn un digon naturiol, a 
syrthiodd Mr. Pugh i fyfyrdod drachefn. Yn awr ac yn 
y man dywedai megys wrtho ei hun, “Piti! piti garw! 
Iê, piti mawr!” Oni buasai fy mod yn sicr fod Mr. Pugh 


Ei Phobl a'i Phethau. 123 


mor ddiddichell â phlentyn, buaswn yn edrych ar 
geiriau hyn o'i eiddo fel gwatwareg; ond yr oedd difrifwch 
ei wyneb yn dangos yn eglur fod y geiriau yn dyfod yn 
syth o'i galon. 

“Wedi cerdded oddeutu can' llath, heb ddyweyd yr 
un gair, safodd Mr. Pugh yn sydyn, a dywedodd gydag 
angerddoldeb, “ Wyddoch ch'i be', Mr. Rees? mae Mr. 
Smart yn misio! Nid a/pearance ydi'r peth pwysig i 
ch'i a mine, yn siwri ch'i. Mae yna beth annhraethol 
fwy pwysig nag affearance/' Wedi dyweyd cymaint a 
hyn, edrychodd yn galed yn fy llygaid, heb symud 
modfedd o'r lle y safai. Wedi dysgwyl yn ofer am 
yspaid iddo fyned ymlaen, gofynais iddo, “Beth ydyw y 
peth hwnw, Mr. Pugh?' “.Sôd, ebe fe, gan roddi winc 
ddeallgar arnaf, a chan ail ddechre cerdded yn gyflym. 
'Troediai ymlaen fel bachgen ieuanc, ac fel un wedi 
gwneyd darganfyddiad nêu ennill goruchafiaeth. Ymhen 
enyd gafaelodd yn fy mraich a dywedodd gydag yni, “16, 
Mr. Rees, ôôz ydi'r peth pwysig yn siwr i ch'i ac nid 
appearance, achos mi ddeyda 1 ch'i pam. Dydi affear- 
ance yn werth dim os nad. ydi o yn affearance o rwbeth 
sy tu cefn iddo fo ag sydd yn fwy na fo.. Mi ddeyda i 
ch'i beth arall; mae a//ea7amce heb ddim ond aA/€arance 
yn gelwydd ac yn bechod. Mr. Rees bach, ebe fe yn 
fwy cyfrinachol, “ydach ch'i ddim yn meddwl, erbyn i ni 
'styried, fod yr oes hon yn gofalu mwy am a//earance nag 
am fôd? — Be' ydi'r holl redeg i ddyled a'r tori i fyny yma 
ond effeth gofalu am yr a4?ea7rance ynlleam ybôd? Ac 
yn wir, Mr. Rees, mae gen i ofn fod a4earanmce yn ennill 
tir hefo chrefyddwyr. _ Drychwch ar yr hogia yma—ond 
o ran hyny dydach ch'i ddim yn 'u 'nabod nhw—ond 
wyddoch ch'i be'? mae yma hogia yn perthyn i'n capel 
ni yn 'u menyg cid, eu sigars, a'u mrrsâams, eu ffyn â 
thopia arian iddynt, na fedra nhw yn eu byw las fforddio 
rhoi ceiniog at y weinidogaeth. Be ydi hyny ond y 
felldith a47?earance?  Chymeren nhw ìawer a rhoi hanner 
coron am Jyfr, ond hidia nhw ddim rhoi deuddeg swllt 
am bibell, neu dairpunt am gadwen aur. Mae'r mor 


224 Y Drefan: 


wynion yma yr un fath yn union. Dacw Susan acw; 
mae hi'n troi allan yn grandiach o'r hanner na Kit ni. 
Mi fydda'n deyd llawer wrthi, 'dawn ni nês er hyny. 
Mae hi'n gwario ei holl gyflog, ac y mae hi'n cael cyflog 
go lew hefyd, ar ei chefn, ac yn enwedig ar ei phen, a 
drychiff hi byth ar lyfr. A welsoch ch'i erioed siwn 
drafferth fydda i'n gael ganddi roi tair ceiniog yn y 
mis ar lyfr y seiat. Yr ydyw i'n credu o 'nghalon mai 
llyfr y seiat sydd, wedi creu cas ynddi at bob llyfr 
arall. Mi fydda i'n meddwl fod yn iawn i bob dyn 
gael digon o fwyd, ac y mae'n gwilydd mewn gwlad 
efengyl i neb fod heb ddigon; ond wyddoch ch'i be? 
mae'r af/?earance yma yr oedd Mr. Smart yn son am 
dano heno wedi hel llawer o bethe i meddwl i. Ydan 
ni fel crefyddwyr yn peidio rhoi siampal ddrwg i bobol 
deydwch? Oes ene rw wahanjaeth rhwng capel hardd 
heb dalu am dano â bonet hardd neu gôt hardd heb 
dalu am danynt? Hwyrach fod hefyd. Ond waeth 
i ch'i befo, mae yma ormod o'r a/e2rauc yn ein plith 
ni, a rhy fychan o lawer o'r bôd, yn siŵr i ch'i. Mae 
o'n taro ìi meddwl y mynyd yma, dae pawb o honom 
ni yn ymddangos y peth ydan ni mewn gwirionedd, a 
pae ni nabod ein gilydd,.ddylech ch'i? mae gen i 
ddowt yn siwr i ch'i, Mr. Rees. Ond rhoswch, dyma 
ni wrth y tŷ pobtŷ, ac mi gawn rwbeth yma 'heblaw 
appearance, cên wired a fy modi yn y fan yma. On'd 
ydi'r bara brwd yma yn hogle yn glên? mae o ddigon a 
chodi eisio bwyd ar rwfun. Sut 'rydach ch'i, Becca? 
rhowch i mi wicsen frwd. Dyma Mr. Rees wedi dwad 
i ch" heb ei ddysgwyl. Wyddoch ch'i be? mae'r wicsen 
yma yn dda hefyd. Sut mae Benjamin, Becca? Fyn- 
wch ch'i wicsen, Mr. Rees? Dyma'r wraig fwyaf 
hapus yn y byd, Mr. Rees, er ei bod hi yn wastad yn 
cwyno.' 

“Llefarodd Mr. Pugh yr holl eiriau hyn ar yr un 
gwynt, gan helpio ei hun gyda'r teisenau brŵd, ac yr 
oedd efe wedi gwthio un i fy llaw cyn i mi gael ysgwyd 
dwylaw â gwraig dda y tŷ. Gwyddwn oddiwrth ei 


Ei Phobl a'i Phdhau. r25 


gwyneb nad oedd dim yn ei boddio yn well' na gweled 
Mr. Pugh yn gwneyd yn hyf ar ei heiddo; ac mewn 
atebiad i'w sylwadau .dywedodd, 

“ Mae'n dda mod i yn y'ch nabod ch'i cyn heno, Mr. 
Pugh. Mae llawer yn cwyno mwy na fi, a llai o achos. 
Mae pobol yn meddwl, Mr. Rees, os ydw i'n edrach 
yn symol na ddylwn i ddim €wyno, yr un fath a dase 
edrach yn rhwbeth. Dydi golwg ddim byd, ydi o, Mr. 
Rees? On'd oes llawer yn edrach yn dda, ac yn 
dyodde mwy nag a ddylie neb? Cymerwch wicsen 
arall, Mr. Pugh. 'Rydach ch'i wedi dwad i le aflêr 
iawn, Mr. Rees. Ond 'does gen i ddim amser i neyd 
y tŷ yn deidi, mae Mr. Pugh yn gwbod, a rhaid i chi'n 
cym fel rydan ni. Gybeithio y cewch ni yn well na'n 

olwg.” 
8 ““* Dyna air synwyrol, Becca, ebe Mr. Pugh, “yr 
hen bwnc, Mr. Rees; nid a40earance ydi'r peth yn siŵr 
i ch'i. Ple mae'r hen ddifein yma, Becca ?” 

“Mae o 'run fan ag arfar i ch'i—yn y gornel,” ebe 
Becca. “Roeddwn i'n gwbod o'r gore maii edrach am 
dauo fo yr oeddach ch'i wedi dwad, Mr. Pugh: Dae 
rhwbeth yn hapno i hwnyma, ddoe 'ch'i byth i edracb 
am dana i, y rydw i'n siŵr,-er nad oes gen i ddim ond 
pob da i ddeyd am danoch ch'i, Mr. Pugh.' 

“““ Wyddoch ch'i prun, Becca,' oedd unig ateb Mr Pugh. 
Arweiniodd Mr. Pugh fi i'r ystafell ymha le yr oedd yr 
hen ddifein, chwedl yntau. Cawsom ef yn eistedd yn 
fyr ei anadl mewn cadair ddwyfraich, yr hon y dymunas- 
wn iddi fod yn esmwythach ì ŵr o'i oedran a'i wendid 
ef. Ar ein mynediad cyntaf i'r ystafell, gloêwodd ei 
wyneb deallgar, er mai prin y gallai siarad â ni gan 
fel y dyoddefai o herwydd diffyg anadl. Wedi i Mr. 
Pugh rwbio y rhwd oddiar ei dafod, ys dywedai yr hen 
foneddwr, rhyfedd mor rhwydd a diboen y daeth yr 
hen ŵr i allu parablu. A ddarfu i ti sylwi erioed fel y 
bydd pobl as/Amma4ic yn gwella wrth ymddyddan â hwynt? 
Cyn i ni ymadael, yr oedd Benjamin Prŷs.yn siarad 
mor-rhugl ymron âg un o honom ninnau, er y dywedai 


126 Y Drefian: 


Becca mai hi a fyddai raid ddyoddef am hyny wedi i 
ni fyned ymaith. Gŵr hynod ydyw Benjamin Prŷs, ac 
nid rhyfedd fod Mr. Pugh yn meddwl cymaint o hono. 
Anfynych y cyfarfyddais â gŵr uniaith yn meddu meddwl 
mor gyflawn a choeth. Dywedai Mr. Pugh wrthyf ei 
fod yn fardd penigamp; ond y mae arnaf ofn mai syniad 
lled hen ffasiwn sydd gan Mr. Pugh am farddoniaeth. 
Ni ddeuwn i ben heno âg adrodd wrthyt yr holl ym- 
ddyddan gymerodd le y noswaith hono. Nis gwn pa 
hyd y buom yno; ond yr wyf yn cofio yn ddai Mr. 
Pugh orfod gael adgyflenwad o'r teisenau brwd fwy nag 
unwaith. Yr hyn a lynodd fwyaf yn fy meddwl ydoedd 
y cynghor a roddodd Benjamin Prŷs i mi ar annogaeth 
Mr. Pugh. Hwyrach mai yr hyn a barodd i'r cynghor 
wneyd y fath argraft amaf oedd y cyferbyniad a ffurfiai 
â'r cynghorion a gefais yr un noswaith gan Mr. Smart. 
Yr wyf yn meddwl y gallaf ei gofio air am air; ac wedi 
i mi ei adrodd, cei dithe fyned adref. 

“* Yr wyf wedi arfer, Mr. Rees, ebe efe, “ag ufudd- 
hâu i Mr. Pugh, a rhaid i chwithau ddysgu y wers hono 
yn lled fuan. Mae yn ymddangos yn lled chwithig i 
hen greadur annysgedig fel fi roddi cynghor i un fel 
chwi sydd wedi derbyn cymaint o fanteision addysg; 
a fy unig gymhwysder at y gwaith, am a wn i, ydyw fy 
oedran. Un o'r pethau sydd yn peri mwyaf o ofid i 
mi yn fy hen ddyddiau ydyw meddwl am yr hyn a 
allaswn fod pe buaswn wedi cael y manteision priodol 
yn fy ieuenctyd, neu yn wir pe buaswn wedi gwneyd 
defnydd o'r manteision oedd genyf. Yr wyf yn credu 
yn sicr os câf fyn'd i'r nefoedd—ac yr wyf weithiau yn 
lled hyderus y caf—(“Dim dowt,' ebe Mr. Pugh) mai 
un o'r pethau cyntaf a wnaiff y Brenin Mawr â fi fydd 
fy anfon i ryw goleg yno i ddysgu yr hyn a ddylaswn 
fod wedi ei ddysgu tra ar y ddaear, Mae darllen v0/ume 
fawr fy mywyd yn ofid dwys i mi erbyn hyn. Er na 
chaf fi fwynhâu nemawr o'ch gwasanaeth, na bod o 
nemawr gynnorthwy a chefnogaeth i chwi yn eich gwaith, 
credwch fi pan ddywedaf nad allasai dim ddygwydd i 


Ei Pobl a'i Phclhau. 127 


roddi mwy o | foddhâd i mi na'ch dyfodiad i'n plith. 

Mae yma lawer o le i chwi weithio, a gwneyd daioni; 
ac os na ddeuwch i weled hyny yn gynt, byddwch yn 
sicr o ddyfod i'w weled pan gyrhaeddwch fy oedran i, 
mai gwneyd daioni ydyw yr unig beth gwerth byw er 
ei fwyn yn y byd yma. Gresyn fod yn rhaid i ddyn 
fyned yn hen, ac i'r cyfleusderau gan mwyaf fyned heb. 
io, cyn y daw i gredu hyn i bwrpas! Byddaf yn meddwl 
weithiau fod agos yn anmhosibl i ddyn weled gwir 
amcan bywyd nes i'r bywyd fyned heibio. Pa fodd 
bynag, yr ydych chwi yn ieuanc, ac wedi ymgymeryd â'r 
alwedigaeth uchaf y gall creadur meidrol ymaflyd ynddi. 

Pan glywaf am ŵr ìeuanc wedi penderfynu cysegru ei 
fywyd i wasanaethu Duw yn yr efengyl, bydd rhyw 
lawenydd nefol yn fy meddiannu, a bron a fy llethu. 
Dichon y daw meddyliau i'ch calon y gallasech ddewis 
galwedigaeth arall fwy ennillfawr ac anrhydeddusach yn 
ngolwg dynion. Os deuant, sathrwch hwynt o dan eich 
traed. Erbyn i chwi ddyfod i ymylon y byd tragywydd- 
ol, ni welsoch chwi erioed cân lleied o bris a roddwch 
ar holl gyfoeth y byd hwn yn ei grynswth. Bydd un 
weithred dda, wedi ei chyflawni o gariad at Grist, yn 
annhraethol fwy gwerthfawr yn eich golwg yr adeg hono. 

Ymegnïwch ac ymwrolwch at y gwaith. Hwyrach mai 
b*r fydd eich oes, ond gofelwch am iddi fod yn oes 
lawn owaith. O fel y mae blynyddoedd fy oferedd yn 
pwyso arnaf yn y gornel yma! Pa beth a roddwn yn 
awr am gael ail ddechre byw! Er nad ydyw ein cynnull- 
eidfa ond bechan, mewn cymhariaeth, cewch weled, pan 
ddeuwch i'n adnabod ni i gyd, fod yma lawer math o 
honom. Gyda gwaith y weinidogaeth, byddai i chwi 
ddeall ychydig ar y natur ddynol o fantais fawr i chwi, 
ond nid er mwyn i chwi fod yn boblogaidd. Bydd yn 
anmhosibl i chwi fod yn gymeradwy gyda phawb, a. 
gwneyd eich dyledswydd. Yn ystod fy oes mi a welais, 
rai yn ceisio gwneyd hyny; ond nis gallwn lai na'u 
cymharu ìi William y minceg. Byddai gan William 
felusion ar gyfer pawb; ond yr oedd pawb yn gwybod 


2128 Y Dredfian: 


mai minceg ydoedd—rhywbeth i foddio plant. Chwi 
a gewch rai yma y bydd raid i chwi werthu dimeiwerth 
o finceg iddynt, os mynech eu boddio, oblegid mai plant 

ydynt er eu bod wedi tyfu i fyny. Cewch eraill na wna 
dim y tro iddynt ond torth neu gosyn. Na cheisiwch 
foddio pawb, ond gofalwch am dafellu hen fara canreg 
yr efengyl i'r bobl, a gellwch fod yn siŵr y gwna ddy- 
gymmod âg ystymog eich gwrandâwyr. Ni raid i mi 
ddyweyd wrthych am i chwi ddarllen llawer. Yr wyf 
yn credu fod hyny mor anhebgorol genych â'ch ymborth 
anghenrheidiol. Goddefwch i mi roddi un cynghor i 
chwi, er fy mod yn credu ei fod yn ddianghenrhaid: 

Peidiwch a benthyca eich pregethau gan neb; gadewch 
iddynt fod yn eiddo i chwi eich hunan, serch iddynt 
fod yn waelach.. Mae hyd yn nôd y /o4cman yn 
edrych yn well yn ei ddillad ei hun. Gall y pryf copyn 
ddal mwy o ysglyfaeth gyda ei edafedd fain a wêa o'i 
goluddion ei hun, na phe benthyciai holl gortynau y 
wlad. Byddwch yn.rhy annibynol eich meddwl i ladrata 
pregeth neb; yn hytrach gadewch iddi dyfu o'ch calon 
a'ch profiad chwi eich hunan. Pregethwch eich goreu 
glâs. Gellwch ymweled gormod neu ry ychydig; ond 
ni ddywed neb eich bod yn pregethu yn rhy dda. Os 
pregethwch yn dda, maddeuir i chwi lawer o ddiffygion 
eraill a all fod ynoch... Rhoddwch arbenigrwydd ar 
bregethu. Ar yr un pryd, nac anghofiwch ymweled â'r 
dirywiedig, y cleifion, a'r tlodion. Pe byddai raid i 
chwi anghofio pawb, nac anghofiwch y tlodion, gan gofio 
eu bod hwy yn perthyn yn agosach i'r Hwn nad oedd 
ganddo le i roddi ei benilawr. Ni ddymunwn i chwi 
ymweled gormod, rhag i chwi gael eich galw yn Gadi, 
nac ychwaith ry ychydig, rhag y tybir eich bod yn falch 
a diofal. Yn eich ymweliadau a'ch ymddyddanion, ym- 
ddygwch hyd y galloch yn deilwng o'ch sefyllfa, Na 
fyddwch yn rhy offeiriadol a rhodresgar ar y naill law, 
nac yn rhy gellweirus ac ysgafn ar y llaw arall. Ceis- 
iwch fod mor naturiol fel y gallo pawb deimlo yn hapus 
& rhydd yn eich cwmni, ac mor bur fel y teimlo pawb 


< 


£i Phobl a'i. Phethau. 129 


yn well o'ch herwydd. Bydd rhai pobl yn sylwi ar 
bethau bychain. Na fyddwch yn aflêr a sAaôby yn eich 
gwisg, nac ychwaith yn rhoi lle i neb gredu eich bod 
yn meddwl gormod am eich ymddangosiad. Yr wyf 
. yn credu fod aflerwch gyda'r ymddangosiad yn groes 
1 ddysgeidiaeth yr efengyl; ond pan welaf fi bregethwr 
fydd yn dangos ei fod wedi cymeryd trafferth íawr gyda'i 
wallt er engraifft, byddaf yn meddwl fod rhyw wendid o 
dan y gwallt yn rhywle. Yr wyf yn teimlo fy mod yn : 
rhoi cynghonon nad oes arnoch eu hanghen, ac ni 
fuaswn yn son am bethau fel-hyn pe cawswn lonydd gan 
Mr. Pugh. Yr wyf yn dysgwyl pethau mawr oddiwrth- 
ych, ac yr wyf yn credu na chaf íy siomi. Y pwnc mawr 
1 chwi a mmnau, Mr. Rees, ydyw cadw yn ffafr ein 
Meistr, oblegid bydd hyny o ddaiom a gawn ac a wnawn 
yma ac ar ol hyn yn dibynu yn gwbl ar hyny. Os 
byddwch yn hofìi eich lle yma, yr wyf yn hyderu .y 
gwnewch aros, ac na chymerwch eich hudo i ymadael â 
ni er mwyn ychydig bunnoedd. Gwn yn burion y 
cewch lawer o anhawsderau gyda ni. Mae yma lawer 
o honom yn hen bobl wedi tyfu a chaledu yn ein 
rhagfarnau, ac ni wnewch ond anafu eich hun wrth 
geisio ein diwygio. Ond byddwn ni yn union deg 
oddiar eich ffordd; ac os ceisiwch, gellwch genedlu y 
genedl sydd yn codi ar eich llun a'ch delw eich hun, 
a bod o annhraethol fendith iddynt. Cawn ymgomio 
am bethau fel hyn eto, Mr. Rees. Maddeuwch i mi 
. fy hyfdra... Duw fyddo gyda chwi ydyw gwir ddymuniad 
' fy nghalon.' 

' Diolchais i'r hen ŵr am eì gynghorion; ac wedii 
Mr. Pugh wastadhâu ein cyfrif am y teisenau brwd, 
aethom adref." 


21ŷ0 Y Drefan: 


PENNOD XVI. 
GOLYGFA NOSOL. 


y* oedd Mr. Sharp Rogers o'r Zondon JTouse, gyda'r 
hwn yr oedd John Aelod Jones yn gynnorthwywr, 

a Walter Wynn yn egwyddorwas, yn un o'r dynion hyny 
sydd yn ymffrostio na wyddant ddim ond a wyddant ; a 
gellid yn hawdd grynhoi ei fywyd ì dri gair—sA0f, /edger, 
a bank; yn “r gellid dyweyd ei hanes mewn tair llyth- 
yren-— s. d.; ac oddiar yr egwyddor fod yr hôll 
greadigaeth yn cael ei gwneyd i fyny o fân ronynau, 
gellid myned gam ymhellach, a chwtogi ei fuchedd i'r 
llythyren 4, neu, mewn geiriau eraill, y geiniog. Buasai 
ef ei hun, o bosibl, yn ymwrthod â'r desgrifiad hwn, ac 
yn dewis yn hytrach gael ei ddarnodi â gair, a'r gair 
hwnw yn ddiammeu a fuasai 0uszmess.. Wrth ddyweyd 
fel hyn, nid ydwyf am i'r darllenydd feddwl am fynyd 
fod Mr. Sharp Rogers yn amddifad o egwyddorion ; na, 
yr oedd y rhai hyny mor sefydlog a threfnus ganddo ag 
ydoedd y silffoedd ar ba rai y gosodai ei frethynan 
llydain. Ymhlith erthyglau ei gyffes ffydd yr oedd y 
rhai canlynol yn meddu lle amlwg :— 

r. Mai dyledswydd benaf dyn ydyw edrych ar oi 
number one, ac edrych ar ol pobl eraill neu beidio 
fel y bvdd yn dewis, ond o'r ddau mai peidio sydd 
oreu. 

2. Mai prif ddyben dyn ar y ddaear ydyw gwneyd 
arian, a dwyn pobpeth arall yn is-wasanaethgar i hyny. 

3. Fod yn anmhosibl cario ymìaen fasnach lwyddian- 
nus ac ar yr un pryd ymgadw yn hollol at y gwir. 

4 Fod gwleidyddiaeth yn burion i segurwyr, ac i'r 
rhai hyny nad oes ganddynt ddim arall i gymeryd i fyny 
eu hamser. A/todta2: nad oes dim gwahaniaeth gwerth 
son am dano rhwng y pleidiau a elwir y Ceidwadwyr a'r 


Ei Phobl a'i Phelhau. 7. 3r 


Rhyddfrydwyr; ond o'r ddwy blaid mai yr oreu yw yr 
“ Ryddfrydig, am ei bod yn fwy tueddol i gadw y trethi 
i lawr. 

5. Fod crefydd, yr un modd ag y mae dirwest, yn 
dda i'r rhai nad ydynt yn alluog i ofalu am danynt eu 
hunain. Affodiad: nad oes dim gwahaniaeth rhwng 
offeiriad Pabaidd, person, a phregethwr; ond pe buasai 
raid iddo ef ddewis un o'r swyddogaethau hyn, mai 
swydd person a ddewisai efe, am fod gwell cyflog i'w 
gael, ac y gallai obeithio cael ei wneyd yn esgob. 

. Fod addysg yn dda er galluogi dyn i wneyd y 
a o'r byd hwn, ac mai y gangen uchaf mewn addysg 
ydyw rhifyddiaeth. 

7. Fod beirdd a llenorion i'w hystyried fel rhai â chrac 
yn eu penau, ac mai dyfais ydyw llyfrau i ddyfetha amser 
ac ì yspeilio dyn o'i arian, ei ymborth, a'i ddillad. 

8. Ac yn olaf, fod annhraethol wahaniaeth rhwng y 
West of England a'r Yorkshirt goods, 

Yr oedd gan Mr. Sharp Rogers chwaer deneu, dâl, 
grebachlyd, a chybyddìyd, yr hon a ofalai am ei dŷ, a'r 
hon hefyd oedd mor debyg iddo ef ei hun o ran eì 
chwaeth a'i hegwyddorion, fel na theimlodd efe yn ystod 
ei oes yr anghenrheidrwydd lleiaf am wraig. Er nad 
oedd y brawd na'r chwaer eu hunain yn grefyddol, yr 
oedd aelodaeth eglwysig yn gymhwysder anhebgorol am 
dderbyniad i'r Zomdon. House yn yr egwyddorwas a'r 
cynnorthwywr, am y credid fod hyny, cân belled ag yr 
oedd yn myned, yn sicrhâd am onestrwydd. Yr oeda 
Mr. Sharp Rogers, fel rheol, yn gofalu hefyd ar fod yr 
egwyddorwas a'r cynnorthwywr yn perthyn i deuluoedd 
parchus a Gw. yn yr ardal, gan fod hyny yn “tuedd- 
benu” i ddwyn ìlawer i'w fasnachdŷ na buasent, o dan 
amgylchiadau eraill, yn rhoi eu troed byth o'i fewn. Nid 
oedd y callineb hwn o eiddo Mr. Rogers yn ddiystyr 
ychwaith o nifer cymhariaethol y gwahanol enwadau 
crefyddol; oblegid nid unwaith na dwywaith y gwnaed 
cais ato i gymeryd bachgen yn egwyddorwas a fyddai o'r 
ffydd drochyddol; eithr ymhob un o'r amgylchiadau hyny 


232 Y Drefan: 


byddai Sharp Rogers yn dygwydd bod yn “llawn,” neu 
wedi addaw cymeryd bachgen atall, pryd mewn gwir- 
ionedd mai y rheswm penaf fyddai fod ein brodyr y 
Bedyddwyr yn y lleiafrif yn fawr yn y Dreflan. Yr oedd 
lle i gredu mai yr un callineb a arweiniodd Mr. Rogers í 
beidio cysylltu ei hun âg un enwad yn neillduol, ac mai 
doethach oedd “rhoi tro” i edrych am y naill fel y llall 
yn achlysurol, yn enwedig ar adeg cyfarfod pregethu neu 
ŵyl flynyddol. Yn ei feddwl ef, nid oedd llawer o wa- 
haniaeth rhwng yr enwadan crefyddol, ac yr oeddynt oll 
yn dda yn eu ffordd eu hunain. Ceisiai wneyd ei hun 
yn bobpeth i bawb fel y gallai gael ennill oddiwrth rai. 
Gan ei fod yn awyddus, fel y dywedwyd, i fod ar delerau 
da gyda phawb, yr oedd wedi ffurfio penderfyniad, er yn 
fore, i beidio dangos dim ffafraeth tuag at y naill enwad 
crefyddol mwy na'r llall ; ac yn rhinwedd y penderfyniad 
hwnw, gwrthodai gyfranu at bob achos a fyddai yn dwyn 
gwedd enwadol. Gyda golwg ar gronfeydd cyhoeddus a 
chyffredinol, yr oedd pawb yn gwybod nad oedd efe yn 
yu ac felly nad oedd a fyno ef â hwynt o 
gwbl. 

Gyda'r fath feistr, nid oedd lle ìi ddysgwyl y cawsai 
John Aelod Jones nemawr o gefnogaeth yn ei efrydiaeth 
lenyddol; ac, fel meibion athrylith yn gyffredin, bu raid 
iddo ymladd â llawer o rwystrau, a gorchfygu llawer o 
anhawsderau. Er y gallasai gael ambell i awr hamddenol 
i ddarllen yn ystod y diwrnod, nid gwiw oedd iddo edrych 
ar lyfr during business hours, ys dywedai ei feistr. Yr 
oedd Mr. Sharp Rogers ymron mor gyson a ffyddlawn 
yn ei sA0? ag ydoedd y counfer, fel nad oedd gan Aelod 
Jones ychwaith gyfle ond rhyw unwaith yn y mis, sef 
pan elai ei feistr ì Manchester, i fanteisio dim ar eiabsen- 
noldeb. Ac hyd yn nod y diwrnodiau hyny, byddai Miss 
Rogers bob rhyw hanner awr yn estyn ei thrwyn main 
gyda chil y drws oedd yn gwahanu y A0? a'r gegin, i 
edrych a oedd y bechgyn wrth eu gwaith. Nid oedd 
dim amser i ddarllen i'w gael ar adeg y pryd bwyd, 
; oblegid deng mynyd yn unig a ganiateid yn y Zondom - 


Ei Phobl a'i Phethau. 133 


Jfouse ì ddiwallu anghenrheidiau y corff. Yr oedd Mr. 
Rogers yn fanwl gyda hyn o herwydd dau reswm: yn 
un peth, er mwyn argraflu ar feddyliau ei weision werth 
amser; ac yn nesaf, er mwyn eu dysgu i beidio bwyta 
ìi ormodedd. Iê, anghofiais ddyweyd fod hon hefyd 
yn erthygl bwysig yn nghredo Mr. Rogers—mai arfer- 
ad drwg oedd bwyta llawer, yn enwedig mewn pobl 
ìeuainc. O herwydd rheol gyfyng y deng mynyd, ac 
fod dannedd John Aelod Jones yn hynod ddirywiedig a 
braenllyd, ac hefyd fod y cigfwyd a barotoid ar ei gyfer 
yn y Zondon /Touse yn amddifad bob amser o'r ansawdd 
hwnw a briodolir i einioes dyn, sef breuolder, yr oedd 
John, yn ystod ei arosiad gyda Mr. Rogers, wedi myned 
mor deneu ymron â gwïalen bysgota. Nid oedd neb a 
allai chwerthin yn fwy calonog wrth son am hyn na John 
ei hun ; a mynych yr adroddai, er difyrwch i'w wrandâ- 
wyr, mai unwaith yn unig er pan ydoedd yn y: Drefian 
y cawsai eì lwyr ddigoni âg ymborth, a'r waith hono 
ydoedd pan wahoddwyd ef i'r Cartrefle i swpera gyda 
Mr. Pugh. Dywedai John ddarfod i Mr. Pugh y nos- 
waith hono addaw wrtho yn bendant y byddai iddo ef yn 
y cyfarfod brodyr dilynol gynnyg ar fod i ardreth yr eis- 
teddle a ddaliai yn y capel gael ei ostwng i'r hanner, 
o herwydd ei fod mor deneu. Os dygwyddai i gwsmer 
y gwyddai Mr. Rogers eì fod yn meddwl yn lled uchel 
o Aelod Jones alw eì sylw at deneuwch y llanc, rhoddai 
Mr. Rogers ei law yn gyfrinachol ar ysgwydd y cwsmer, 
a dywedai, 

“Syr, y mae enaid y bachgen yna yn fwy na'i gorff; yr 
wyf bob amser yn dyweyd hyny. Y mmwe yn deneu, ni 
wiw gwadu; ond nid diffyg ymborth ydyw yr achos o 
hyny na gormodedd gwaith, ond s4udy, sfudy, syr; dyna 
. sydd yn lladd y bachgen. Nid ydyw o un dyben i mi 
siarad âg ef. Ni welais i erioed ddaioni o fechgyn a. 
fyddent yn darllen gormod, ac yn moidro eu penau i 
ysgrifenu i'r wasg. Er nad wn i fy hun ddim am bethau. 
felly, yr wyf yn deall fod y bachgen yna, syr, yn ysgrif- 
. enu wmberth i'r papyrau newyddion. Pa bryd y mae 


134 Y Dreffan: 


yn cael amser i hyny, nis gwn.  Iê, s/zdy, syr, sydd yn 
liadd y bachgen.” | 

Yr oedd Mr. a Miss Rogers yn bobl gynnar iawn, fel y 
dywedir ; hyny ydyw, yr oeddynt yn myned i'r gwely rai 
oriau o flaen pobl ereill, yn enwedig yn nhymmor y gauaf. 
Yr oedd gan Mr. Rogers eì resymau am hyn fel am bob 
peth arall. Dyzveda; Mr. Rogers fod myned i'r gwely yn 
gynnar yn fanteisiol i iechyd, a meddy/ias ei fod yn arbediad 
mawr ar nwy a glo. Byddai y swper ar y bwrdd yn y 
London House bob nos am chwarter i naw o'r gloch i'r 
fynyd, a byddai pobpeth drosodd erbyn i'r awrlais daraw; 
yna eisteddai pawb yn llonydd am yspaid byr. Am bum' 
mynyd wedi naw, estynai Miss Rogers bâr o 4/rfpers i 
Mr. Rogers, a rhoddai dro ar hyd y gegin at waelod y 
grisiau, ac edrychai i fyny i'r llofft, a dychwelai i barotoi y 
canwyllau, yr un modd ag y bydd iâr yn myned o dan yr 
hofel i edrych ar ei chlwyd, ac yna yn dychwelyd i bigo 
tipyn wedi hyny-hyd y buarth... Am ddeng mynyd wedi 
naw, dechreuai Miss Rogere ddylyfu gên, gan roddi tro 
arall hyd i waelod y grisiau, ac edrych i fyny i'r llofít, a. 
dychwelai y tro hwn i dwymno ei thraed ; ac yn y peth 
olaf cydymffurfid â hi gan Mr. Rogers. Am chwarter 
wedi naw, dywedai Mr. Rogers, 

“ Wel, boys, nid yw o un dyben i ni aros yma i edrych 
ar ein gilydd ; gwell i ni fyn'd i gadw. Arabella” (enw 
bedyddiedig Miss Rogers), “goleuwch y canwyllau, a 
throwch y gas i ffwrdd ;" a chyn pen deng mynyd arall, 
byddai Mr. a Miss Rogers yn chwyrnu yn eu gwahanol 
ystafelloedd, a John Aelod Jones a Walter Wynn yn y 
dt mor efíro â dau ehedydd ar ben bore yn mis 

ril, 

Pan darawyd Aelod Jones â'r dwymyn lenyddol, 
darganfyddwyd-gan Miss Rogers un bore nad oedd o'r 
ganwyll ddimai gyfan a roisai hi i'r llanciau y noson gynt 
ond rhyw hanner modfedd yn unig yn ngweddill. 
Byth wedi hyn; ni welwyd canwyll gyfan yn nwylaw y 
llanciau yn cychwyn ir ystafell wely, ond “pwt,” ys dy- 
wedai Walter, “7xs7 ddigon i bara i ni dynu odd'an danom. 


Ei Phobl a'i Phethau. 735 


ac i ni ddeyd ein pader yn y t'w'ìlwch !” _ Ond nid oedd 
y genius i gael ei roddi i lawr fel hyn; na,.nid oedd 
prinder canwyll yn gurref/ y Zondon Jouse, serch i'r 
geiniog olaf a feddai John Aelod Jones fyned i'w phwr- 
casu, a mynych y mynai Walter fwrw ei hatling ì drysorfa 
y goleuni. Gan fod Mr. Rogers yn gysgwr trwm, ac o 
herwydd fod y “pwt canwyll” yn symud ymaith bob 
drwgdybiaeth, nid oedd fawr o bryder ar feddwl y bech- 
gyn yr aflonyddid arnynt gan “ Master of Ae hounds,” feì 
y galwai Aelod Jones ef. Yr oedd profiad maith hefyd 
wedi eu cadarnhâu yn hyn... Am wythnosau a misoedd, 
yr oedd y bechgyn wedi troi yr ystafell wely yn fyfyrgell, 
yn ddarllenfa ac yn neuadd gerddorol. Gwir mai Aelod 
Jones a Walter yn unig oeddynt yn cyfansoddi y chwar- 
euwyr a'r gynnulleidfa, oddigerth rhyw ychydig o gread- 
uriaid mân eraill nad allent fwynhâu yr enferfamment / 
Yr oedd y nifer mawr o lyfrau a feddai Aelod Jones, ei 
waith yn ysgrifenu llythyrau parhâus i (gorn y Werin, 
ynghyd a'r ffaith eì fod yn deall grammadeg, wedi llenwi 
Walter â'r fath edmygedd o hono ag oedd yn ymylu 
ymron ar addoliad. Buasai yn rhoddi unrhyw beth am 
fod “mor g/y/ar” â Jones; ond yr oedd hyny allan o'r 
cwestiwn. Ystyriai Walter hi yn fraint o'r radd uchaf gael 
gwrando ar Aelod Jones yn darllen ei gynnyrchion cyn 
eu hanfon i'r wasg, a chael cymdeithasu âg un oedd 
yn gwybod cymaint. Yr oedd Aelod Jones yn ymwy- 
bodol o edmygedd Walter, ac yn ei werthfawrogi fel 
mynegai o edmygedd cyfiredinol y byd llenyddol yr 
oedd efe i'w ennill ryw ddiwrnod. Mae yn gofus gan y 
darllenydd, o bosibl, mai ymddangosiad paragraph o'i 
eiddo mewn newyddiadur lleol a barodd iddo ef ymgyf- 
enwi yn “Aelod” jones. Effeithiodd gweled ei waith 
mewn argraff mor ddwfn arno nes penderfynu cwrs ei fyw- 
yd. Ar ol ymddangosiad y paragraph, ac wedi dysgwyl yn 
ofer am rai dyddiau am gydnabyddiaeth sylweddol am ei 
waith, penderfynodd Aelod Jones nad ysgrifenaiair byth 
mwyach i'r papyr hwnw, ac.na fyddai iddo ef roddi ffrwyth 
ei feddwl i berchenogion ariangar a chybyddìyd, a chad- 


736 Y Drefn: 


wodd at ei benderfyniad. Ymhen ychydig ddyddiau an- 
fonodd baragraph yn desgrifio “ pytaten enfawr” i new- 
yddiadur arall; ond ni chafodd yr ysgrif ymddangos. . 
Yn “At ein Gohebwyr” gwnaeth y Golygydd y sylw can- 

lynol: “J. Aelod Jones— Dysgwch sillebu.” Beth? a oedd 
y dyn yn awgrymu nas gallai efe sillebu? Daeth goleuni i 
feddwl Aelod Jones, a gwelodd nad ydoedd eto yn llenor 
perffaith. Gosododd Walter i ddarllen iddo yn araf, ac 
ysgrifenai yntau yr hyn a ddarllenid, gan gymharu yr ysgrif 
â'r argraff, a chafodd er ei syndod fod Gol. y newyddiadur 
yn gywir. Ond beth oedd hyny i un oedd wedi pender- 
fynu tori ffigiwr yn y byd llenyddol? Yr oedd ganddo un 
fantais fawr yn yr ymdrech : cawsai ysgol dda, ac yr oedd 
yn deall Saesoneg yn weddol; ac yn ysgrifenwr cyflym a 
phrydferth. Gyda chynnorthwy Walter fel darllenydd, 
meistrolodd Aelod Jones sillebiaeth a phriod-ddull y 
Gymraeg ymhen ychydig fisoedd. Wedi ennill y perffeith- 
rwydd hwn deehreuodd ohebu i Udgorm y Werin, ac nì 
ddarfu i'r papyr “clodwiw” hwnw wrthod cyhoeddi cy- 
maint ag un o'ì ysgrifau. Yr oedd hyn yn galonogol. Yn 
y cyfnod hwn, yr oedd enw J. Aelod Jones ar ddalenau 
yr Udgorn bob wythnos, a bron wedi myned yn air teulu- 
aidd. Yr oedd testynau ei ysgrifau yn cynnwys amryw- 
iaeth diderfyn—o hanes “ Hwch eppilgar” hyd at Gyfarfod 
Pregethu. Tua'r adeg hon cyfarfyddodd Aelod Jones â 
phrofedigaeth lem. Bu gohebydd o dref arall mor ryfyg- 
usac anghyfiawn a defnyddio yr enw “Aelod.” Brochodd 
Aelod Jones yn fawr, ac ysgrifenodd lythyr miniog a 
cheryddgar i'r Udgorn. Dilynwyd hwn gan lythyr oddi- 
wrth yr “Aelod” arall. Wedi cryn ffrwgwd, tawelwyd 
meddwl y wlad gan ymyriad amserol Gol. yr Udgorn yn 
flafr J. Aelod Jones, ac ni feiddiodd neb mwyach ladrata 
ei enw. Ystyriai Walter y dylasai y gŵr oedd yn euog o'r 
fath anfadwaith gael ei roddi yn ycarchar gyda llafur 
caled am o leiaf dair blynedd. Cydolygai Aelod Jones 
â'i gyfaill, a phrophwydai y byddai i ryw Seneddwr cyn 
bo hir, 'doedd bosibl, ddwyn mesur i'r Par/iamenf er am- 
ddiffyn enwau lìlenorion adnabyddus. Gofidus ydyw 


Ei Phobl a'i Phethau. 737 


meddwl na chyflawnwyd prophwydoliaeth Aelod Jones 
hyd y dydd hwn, er y cydnebydd pawb a wyddant ryw- 
beth am lenyddiaeth Gymreig fod hyn yn un o anghenion 
pwysicaf yr oes oleu hon ! 

Dichon, wedi'r cwbl, fod peth gwìr yn yr hyn a ddy- 
wedai Mr. Sharp Rogers gyda golwg ar yr achos o deneu- 
wch Aelod Jones. Yr oedd gan efrydiaeth, o bosibl, ran 
yn nygiad yn mlaen guriad ei gnawd, oblegid treulid rhai 
oriau bob nos yn garret y ZLondon Flouse ganddo ef a'i 
gyfaill i ddarllen, ysgrifenu, a chynnal cyfarfodydd amryw- 
iâethol, Os byddai ar Aelod Jones eisieu “myn'd ati” i 
ysgrifenu, caniateid i Walter fyned i'r gwely, a chysgu, ar 
yr ammod iddo beidio chwyrnu. Os darllen a fyddai 
gwaith y noswaith i fod, eisteddai Walter yn ei wely â'i gôb 
am dano i'w gadw rhag anwyd, tra y cerddai Aelod Jones 
yn oì a blaen hyd yr ystafell, gan ddarllen yn uchel, a 
gwneyd ystumiau ar ei gorff er mwyn dysgu areithydd- 
iaeth. Ar rai nosweithiau byddai raid cael dwy ganwyll: 
un i Walter, yr hon a ddaliai yn ei law, gan eistedd yn ei 
wely i ddarllen, ac un ar y bwrdd i Aelod Jones, yr hwn a 
geisiai ymberffeithio fel re?or/er.. Ar ddechreuad yr ym- 
arferiadau hyn, cawsai Walter gryn drafferth i ddysgu 
cadw ei hun yn effro, tra y darllenai Aelod Jones ysgrifau 
meithion o'i awduriaeth ei hun, neu o eiddo rhywun arall. 
Ond esgorodd athrylith gynnyrchiol yr olaf ar gynllun a 
fu yn hynod effeithiol ì ddwyn y deffrô6edigrwydd a ddy- 
munid oddiamgylch. Yr oedd nenfwd yr ystafell lle y 
cysgai y ddau gyfaill yn hynod o isel, ac o herwydd hyny 
yn afiach a thra anfanteisiol i'r pwrpas y troisid hi yn ddi- 
weddar; ond, fel pob gwir berchen athrylith, gwnaeth 
Aelod Jones i hyn wasanaethu er mantais ìddo ef a'i 
gyfaill. Pan orchfygid Walter gan gwsg, rhoddai Aelod 
Jones ef i sefyll ar eì ben ar y gwely, gan osod ei draed i 
gyffwrdd â'r nenfwd, a chan berswadio Walter y gallai 
gydag ychydig ymarferiad ddysgu cerdded y nenfwd fel y 
bydd gwibedyn yn gwneyd; ac fel awdurdod ar y pwnc 
hwn, ac er mwyn ei argyhoeddi o bosiblrwydd y peth, 
dyfynai gyfran o “HyÍIorddwr yr Efrydydd,” yn dangos y 


238 Yy Drefían : 


gellid gwneyd pobpeth trwy ymarfer, Mynych y ceisiai 
Walter gerdded y nenfwd, a pharhâi yn yr ymdrech weith- 
iau nes byddai ei wyneb yn glasu, a'i lygaid ymron syrthio 
o'i ben. Canlyniad naturiol y ceisiadau ebychfawr hyn a. 
fyddai gwneyd Walter mor effro â'r gog, ac yna âi Aelod 
Jones ymlaen gyda'r darllen. 

Er mwyn. rhoddi chware teg i Mr. Sharp Rogers, 
dylaswn fod wedi hysbysu y darllenydd na byddai efe 
byth yn gwrthod caniatâd i'w weision fynychu cyfarfod- 
ydd hwyrol. Yn Eglwys Loegr y macesid Walter, ac 
Eglwyswyr oeddynt ei rieni; ond mor fawr yr edmygai 
efe Aelod Jones, fel nad oedd yn hapus heb gael ei 
ddilyn ìi bob cyfarfod a gynnelid ar ddyddiau yr wythnos 
yn y capel, a mynych y cwynai efe mor ddiffygiol oedd. 
yr Eglwys o gyfarfodydd cyffelyb—mai un cyfarfod wyth- 
nosol yn unig a geid yn y Llan yn ystod blwyddyn, ac 
mai plygain oedd hwnw. — Oni buasai am ei rieni, buasai 
Walter wedi troi ei gôt er ystalm.._ Os byddai ar y ddau 
gyfaill eisieu myned gyfarfod, elai Aeiod Jones at Mr. 
Rogers a gofynai, 

“A wnewch chwi ganiatâu i Walter a finnau fyned i'r 
cyfarfod heno?” 

Rhoddai Mr. Rogers ei ben i lawr am fynyd, ac yna 
dywedai, 

“ Beth ydyw natur y cyfarfod, Jones ? ” 

Esboniai Jones natur y cyfarfod oreu y gallai. 

“Wel,” meddai Mr. Rogers, “yn gymaint a bod y 
cyfarfod â'i duedd i wneyd lles, gellwch fyn'd. Gadewch 
i mi weled ; mae'n debyg y bydd hi yn lled hwyr arnoch 
yn dychwelyd; a fydd o ryw ddyben parotoi swper ì 
chwi?” 

“Na fydd o gwbl,” .fyddaiatebiad hunanymwadol Jones. 

“' Purion,” meddai Mr. Rogers. 

O dipyn i beth, daeth yn ddeddf yn y Zondon Jlouse, 
pan elai y gweision i gyfarfod hwyrol, na pharotoid swper 
ar eu cyfer ; yn umig gadewid ar y bwrdd y “ pwt canwyll” 
a dwy fatsen.. Sylwyd gyda boddhâd gan Aelod Jones 
fod Mr. Rogers yn cynnyddu yn ei gefnogaeth i'r cyfar- 


Ei Phobl a'i Phuhau. 139 


fodydd hyn; oblegid os dygwyddai i ychydig ddyddiau 

fyned heibio heb iddo ef ofyn am y caniatâd arferol, 

gofynai Mr. Rogers, 

F “Jones, oes yna yr un cyfarfod genych yr wythnos 
on” 

Parai hyn sirioldeb mawr yn Jones, ond protestiai 
Walter mai arbed swper oedd yn llygad Afaster of fâe 
Aounds. Er pan ddaethai Noah Rees i'r Dreflan, yr 
oedd y cyfarfodydd hyn yn dygwydd yn lled fynych, ac 
yn achlysuro cryn waghâd ar logellau Aelod Jones a 
Walter ; oblegid pan ddeuent allan o'r cyfarfod, byddai y 
ddau ymron syrthio o eisieu ymborth ; ac nid oedd dim 
i'w wneyd ond myned i s40P yr hen Ann Williams i 
brynu pastai ddwy geiniog. Mor llawen oedd gan yr 
hen wreigan ddeall fod y bechgyn yn mynychu y cyf- 
arfodydd, fel y gorfodai hwynt yn aml i gymeryd cwpan- 
aid o goffi gyda hi yn yr ystafell gefn. Yr unig beth a 
ofidiai Ann Williams oedd fod Walter, yr hwn oedd. 
fachgen prydferth a_ synwyrol, “yn myn'd i'r Eglwys yn 
lle bod hefo chrefydd |” 

Yr oedd Aelod Jones wedi bod “wrthi” am dair nos- 
waith yn olynol yn ysgrifenu hanes cyfarfod sefydlu Noah 
Rees, a Walter yn y cyfamser wedi bod yn cysgu yn y modd 
ammodol. O barch i'w athraw, yr oedd Aelod Jones 
wedi tynu allan ei holl ymadferthoedd i wneyd yr hanes 
yn y modd goreu a allai. Yr amser ydoedd hanner 
awr wedi naw ar y noswaith; y lle—garref y London 
House. Oer oedd yr hin, a gwisgai Aelod Jones ei gôb 
uchaf am dano i gadw ei hun yn gynhes, a_ Walter a 
eisteddai yn ei wely â gwrthban dros eì ysgwyddau. Yr 
oedd y “pwt canwyll” wedi ei thaflu ymaith yn ddir. 
mygedig, a chanwyll geiniog wedi ei gosod yn ei le 
Yr oedd Aelod Jones ymron a bod yn barod ìi ddechre 
darllen hanes y cyfarfod i Walter cyn ei anfon i Ud- 
gorn y Werin, pryd y cymerodd yr ymgom ganlynol le: 

“' Aelod Jones,” ebe Walter, canys wrth ei enw llen- 
yddol y dymunai Jones gael ei gyfarch; “ ydach ch'i 
wedi gorphen yr hanes?” 


I40 Y Drefian: 


“Ydwyf,” ebe Jones, “ac yr wyf wedi ysgrifenu i'r Uu- 
gorn i gadw tair colofn.” 

“'Tair colofn!” ebe Walter, “dear me/ Yr wdw i wedi 
meddwl lawer gwaith a gofyn i ch'i, Aelod Jones, a 
wnewch ch'i fy nysgu i scrifenu i'r print.” 

“Wel, rhywbeth a fedra 1 wneyd i ti, Wat, mi gwnaf o; 
ond cyn y medni di ysgrifenu i'r wasg, rhaid iddo fod ynot 
ti; rhaid i ti gael y dalent; fedr neb ei stwffio foi ti. Mae 
hi yn ddawn ar ei phen ei hun, Wat. Dyma'r gaffer yma 
(Mr. Rogers), er mor ffond o bres ydi o, caeo ddwy filo 
bunnau am ysgrifenu dwy frawddeg yn rammadegol, fedre 
fo ddim. Ond mi wnaiff dyn lawer o bethau wrth ymar- 
fer; ac os oes awydd mawr arnat am fod yn ysgrifenwr, 
craffa ar y pethau canlynol: yn gyntaf oll, rhaid i ti gael 
ffugenw. Wnei di ddim byd o hom heb ffugenw, a hwnw 
yn un a fydd yn swnio yn dda. Wedi hyn rhaid ti fedd-. 
wl, neu mewn geiriau eraill, synfyfyrno , a dae ti yn edrych 
dipyn yn hurt, dydi o ddim ods, achos mi feddyliff 
pobl ychwaneg o honot ti. Yn nesaf, thaid,i tt gael 
testun i ysgrifenu arno; ac y mae digon o destynau i'w 
cael bob amseri ddyn o feddwl. Mn wneiff grammadeg 
ddysgu llawer o bethau ì ti, ond cofia hyn—pan yn 
YN ND i'r wasg, ysgrifena ar un tu i'r ddalen... Wyt ti 
yn dallt? 

“Ydw,” ebe Walter; “ond be ydi yrheswm am hyny, 
Aelod Jones?” 

“Wel,” ebe Jones mewn tipyn o benbleth, “'does dim 
rheswm i'w roi am hyny, ond mai felly y byddai Dr. John- 
son yn arfer gwneyd. Cofia, yn nesaf, wedi i ti roi dy 
ffugenw yn ngwaelod dy ysgrif, am roi dy enw priodol ì 
lawr, a gwna gylch am dano. Wyt ti yn d'allt?” 

“'Rydw i meddwl 'y mod i,” ebe Wat; ac ychwanegai, 
“' I be mae nhw eisio yr enw priodol, Aelod Jones? aì er 
mwyn gwybod 1 b'le i anfon tal am yr ysgnf?” 

“Wel,” ebe Jones mewn penbleth eto, “gall hyny fod 
yn un rheswm, ond nid hyny ydyw y cwbl—mi ddoi i 
ddeall pethau fel hyn eto. Tria gofio y gwersi a gefaist 
heno, a chei wers arall yn y man.” 


Ei Phobl a'i Phethau. ra 


“Un cwestiwn arall,” ebe Wat. “Ydi hi yn talu yn o 
lew am ysgrifenu i'r wasg, Aelod Jones?” 

“ Mae hyny,” ebe Jones, “yn dibynu ar alluoedd dyn, 
a'r enwogrwydd a fydd wedi ei ennill. Mi glywais fod 
golygwyr newyddiaduron Cymreig yn derbyn cymaint â 
phum' swllt ar hugain yr wythnos. 

“ Dear me! pwy fase'n meddwl ïU ebe Walter yn synedig, 
ac ychwanegodd, “'Rydach chithe yn scrifenu llawer, 
Aelod Jones; ydyn nliw yn talu yn o lew i chithe?” 

“Wel,” ebe Jones mewn penbleth mawr, “mae hyny 
hefo fi, Wat; nid cymaint ag yr wyf yn ei haeddu, hwyr- 
ach. (Moor fêllow/ nì chawsai geiniog erioed am ysgrif- 
enu.) Nid er mwyn yr arian yn gymaint yr wyf yn ysgrif- 
enu; ond er mwyn —wel, mi ddoi i ddeall pethau fel hyn 
eto. Wyt ti yn barod i wrando ar yr hanes? 'Drycha di 
arna'i pan fydda'i i yn darllen. Pan godaf un bys, dywed 
dithe * clywch I” pan godaf ddau fys, dywed “clywch, 
clywch!' pan godaf fy holl law, rho cAeers.. Mi wnaiff 
hyny dy gadw di yn effro. Ond yr wyt yn edrych yn 
lled gysglyd. Gwell i ti, yr ydw i yn meddwl, roi 4oucs o 
gerdded ar y ri/ing cyn i.mi ddechreu.” 

““ Hwyrach mai hyny fydd oreu, cr fod gen'i ofn na 
ddysga 1 byth gerdded fel gwibedyn,” ebe Wat. 

“ Practice ydyw'r cwbl,” ebe Jones. 

Taflodd Walter y gwrthban oddiam ei ysgwyddau, a 
safodd ar ei ben ar y gwely, a gosododd Jones ei draed ef 
yn gywir ar y nenfwd, a dywedodd, 

“ Say when, Wat.” 

A ““'Yrŵan,” ebe Wat; a gollyngodd Jones ei afael o 
ono, 
. Pa un ai diofalwch ar ran Aelod Jones, ai ynte diffyg 
ymarferiad, a barodd i Walter syrthio fel careg ar lawr y 
llofft, sydd yn gwestiwn hyd y dydd hwn heb ei bender- 
fynu ; ond i'r llawr y daeth, a hyny gyda'r fath drwstnes y 
tybid fod y.Zomdon Jfouse yn gandryll. Yr un foment 
rholiodd Aelod Jones ar lawr, gan chwerthin nes yr oedd 
ei ystlysau esgyrniog ymron ymagor. Pan ddadebrodd 
Walter o'i syfrdandod, dechreuodd wylo; ond mewn am- 


742 Y Dreffan: 


vantiad, trôdd i chwerthin yn uchel a chalonog. Agorwyd 
drws yr ystafell, a gwnaeth y JMaster of ife Aounds ei ym- 
ddangosiad yn ei grys nos, yr hwn a gyrhaeddai hyd y 
llawr, Yr oedd ei ymddangosiad fel ymddangosiad ys- 
bryd. Am foment meddyliodd Walter mai ficer y plwyf 
oedd y ddrychiolaeth; ond gwelodd ei fod yn ddiffygiol 
o'r riban goch ar ei ŵn gwŷn, ac nad oedd ganddo flewyn 
o wallt ar ei ben. Yr oedd y bechgyn ar eu lledorwedd 
ar lawr, ac nis gallasent symud modfedd. 

““Jones,” ebe Mr. Rogers, “' yr wyf yn synu atoch chwi ; 
y chwi sydd yn ddyn o feddwl !" 

“Syr,” ebe Jones, “yr ydych wedi anghofio rhoi eich 
wig am eich pen.” 

'Tynodd Sharp Rogers eilaw dros ei ben,a chafodd 
fod hyny yn ffaith. Yr oedd Aelod Jones wedi ei orch- 
fygu. 

“Jones,” ebe efe, “ cawn siarad am hyn eto,” a thrôdd 
ymaith ar ei sawdl ddihosan. 

Er mor hoff o arian oedd Mr. Rogers, buasai yn well 
ganddo na phum' punt pe nas gwelsid ef gan ei weision 
heb ei wig. Yr oedd wedi ei ddarostwng yn eu golwg, 
ac ni soniodd byth air am y noswaith hono. Boreu dran- 
noeth, ar frecwast, gofynodd Miss Rogers a oedd un o 
honynt wedi clywed rhyw drwst mawr yn gynnar y nos- 
waith gynt. Atebodd Mr. Rogers mai tebygol oedd ei 
bod wedi breuddwydio. Bu agos i Walter dagu. 

Bu codwm Walter yn derfyniad ar weithrediadau y 
noswaith; ond gan y byddai yn gryn golled i'r darllenydd 
gael ei amddifadu'o hanes cyfarfod sefydlu Noah Rees, 
mi a'i hanrhegaf âg ef yn y bennod nesaf ver0atm «a 
4iteratim, fel yr ymddangosodd yn Uagorn y Werin. 


““ Gwnaeth y Master of the Hounds ei ymddangosiad.” t.d. 142. 


Ei Phobl a'i Phalhau. 143 


PENNOD XVII. 
SEFYDLU Y BUGAIL. 


A OES dosbarth o bobl mor a7517ra7y, mor ddichwaeth, 
ac mor analluog i farnu teilyngdod cynnyrchion 
lênyddol ag ydyw golygwyr, ac yn enwedig golygwyr 
newyddiaduron? Yr wyf yn appelio at filoedd goheb- 
wyr Cymru, Ai onid ydyw yn ffaith, sydd yn cael ei phrofi 
bob dydd o'r flwyddyn, fod Golygwyr yn arddangos yr 
anwybodaeth dyfnaf, a'r dylni mwyaf anesgusodol, yn eu 
gwaith yn gwrthod yn wastadol gyhoeddi ysgrifau galluog 
a gwreiddiol a anfonir iddynt gan ddynion o dalent a 
dawn? Nid yn unig hyny, ond y fath anallu a arddan- 
gosant i wahaniaethu rhwng cynnyrch gwir athrylith a 
sothach! Gwrthodant bob wythnos yr hyn sydd werth 
ei gyhoeddi, a chyhoeddant yr hyn nad ydyw werth dim, 
nac o un dyddordeb i neb. Hyn ydyw barn onest pob 
awdwr ysgrifau yr hwn a wrthodir; a phwy sydd ablach 
i farnu gwerth a theilyngdod ysgrif na'r hwn a'i cyfan- 
soddodd? Peth aralì ag sydd wrthunach fyth yn Meistri 
Golygwyr ydyw, y digywilydd-dra digydwybod a arferant 
wrth gwtogi a chyfnewid ysgrifau. Pan wneir hyn gadewir 
allan bob amser y rhanau rhagoraf, a rhoddiri mewn y 
rhanau gwaelaf; a phan wneir cyfneyrdaiiau, y maent yn 
ddïeithriad yn gwaethygu ac nid yn gwella ysgrif. Yn y 
cyfryw amgylchiadau, mae genyf awdurdod i ddyweyd 
dros ohebwyr Cymru, yn hytrach nag i'w hysgrifau gael 
eu llurgynio a'u talfyru fel y gwneir, mai mwy dymunol 
gan yr awdwyr a fyddai iddynt gael eu gwrthod allan ac 
allan. Yr hyn sydd fwyaf pruddaidd ynglŷn â'r achos 
hwn ydyw nad oes obaith am welliant; ac er crefu o'r 
gohebwyr ar y golygwyr i gyhoeddi eu 'hysgrifau “fel y 
maent” ac ““yn eu ffurf, wreiddiol,” nid ydynt yn diwygio 
dim oll; maent mor ddwfn yn y camwedd hwn heddyw 
agy buont erioed ! 


144 Y Dregfan: 


Hawddach dychymygu na darlunio teimladau John Ael- 
od Jones ar dderbymad Udgorn y Werin, yr hwn oedd i 
gynnwys hanes cyflawn am sefydliad Noah Rees yn fugail 
yn y Dreflan. Ar ol yr holl drafferth a'r llafur yr oedd ef 
wedi ei gymeryd gyda'r hanes, yr oedd y Gol. afresymol 
wedi ei dalfyru 4 ddim ymron. Pan agorodd Aelod 
Jones yr Udgorn, a hyny mewn duil braidd yn ddoctor- 
aidd a hunan-ddigonol, a phan welodd i gân lleied o le 
yr oedd y Gol. wedi crynhoi yr hanes maith a llafurfawr, 
eollodd ei dymher yn hollol. Tarawodd y papyr yn y 
llawr, a tharawodd ei het wedi hyny, gan fwrw ffrwd o 
gaseiriau ar awdwr y trychineb. Cerddodd yn ol a blaen 
hyd yr ystafell, gan gicio yn ddirmygus y papyr a'r het. 
O herwydd na wyddai Walter Wynn y rheswm am y gyn- 
ddaredd hon, meddyliodd yn sicr fod Aelod Jones yn 
dechreu dyrysu yn ei synwyrau, a bod hynŷ wedi eì ddwyn 
oddiamgylch gan orefrydiaeth; ac yr oedd efe ar fedr 
galw am help pan ddywedodd Aelod Jones, 

* Walter, mae hyn yn Iwy nag y, medr un dyn o feddwl 
ei ddyoddef. Wedi mi fyned i'r drafferth i ysgrifenu 
hanes manwl, cyflawn, a gorphenedig, dyma fo—byd a'i 
gwelo l—wedi ei gwtogi i un paragraph !” a tharawodd yr 
Udgorn yn y llawr drachefn... Gofynodd Walter, âg eidd- 
igedd yn amlwg i'w ganfod yn ei wyneb, 

“ Aì onid ellwch chwi roddi cyfraith ar y Golygydd, a 
hawlio damages?” 

“Ti a siaredaist fel un o'r ynfydion, Wat,” ebe Aelod 
Jones; “ond o ran hyny, be wyddost ti am lenyddiaeth 
a'irheolau? un fel tî nad ysgrifenaist linell erioed i bapyr 
newydd, ac nad oes genyt ffugenw! _ Pe buasit yn gofyn 
ai onid oedd modd dyfeisio peiriant i wneyd gwaith golyg- 
ydd, a'i wneyd yn llawer rhagorach nag y gwneir ef yn ein 
dyddiau ni, buasit yn siarad sezse._ Mae yn gywilydd ac yn 
warth ar Gymru fod dynion yn cael eu gosod yn olygwyr 
na wyddant y gwahaniaeth rhwng sothach a champwaith 
—rhwng manus a gwenith. Dyma yr Udgorn yma am 
heddyw; mae o yn llawn o ruô:sA, na ddarllenir gan neb 
byth; a'r hanes y cymerais i gymaint o drafferth gydag 


Ei Phobl a'i Phdhau. 1g5 


ef, ac a fuasai o ddyddordeb cyffredinol, wedi eí lurgymo 
a'i wasgu i le gymaint a'm mys bachi. Son yr wyt ti am 
hawlio damages/ sonia yn hytrach am roi semse yn mhen- 
au golygwyr !” 

Cyfaddefodd Walter ei anwybodaeth, a gwnaeth ym- 
ddiheuriad, a meiddiodd wneyd un awgrymiad arall: 
“Aelod Jones;' ebe fe, fedrech ch'i ddim codi papyr 
newydd i chi'ch hun? Mae Phillip Humphreys yn gallu 
printio Pr0prâm»ne y cyfarfod cystadleuol; a pham na 
fedre fo brintio papyr newydd ? ” 

“Wyddost ti beth?” ebe Jones; “mae rhywbeth yn dy 
ben di wedi'r cwbl. Gyda golwg ar yr olygyddiaeth, mi 
fedrwn i /amapio hyny yn burion—yn llawer gwell nag y 
mae golygydd' yr Udgorn yn gwneyd. Ond y mae genyf 
ofn mai nid Phillip Humphreys ydyw'r dyn i brintio 
papyr newydd, ac mae eisio tipyn go lew o bres i 
gychwyn newyddiadur, Walter.” 

“Wel,” ebe Walter, “mae gen i goron, a ddyliwn fod 
gynoch chithe bunt neu ddwy, ac hwyrach y gallech ch'i 
gael punt gan eich tad, a dae y gaffer yma. yn meddwl y 
gnae o dalu, y gaìlech ch'i gael punt gyno fynte.” 

“Mae genyf ofn,” ebe Jones, wedi tawelu yn fawr, “na 
fyddai hyny ddim yn ddigon i gychwyn papyr rstdass; 
ond mi gawn feddwl am hyn eto;” a syrthiodd i ddys- 
tawrwydd synfyfyriol, ymha un y dychymygai weled ei 
hun yn nghader y golygydd, ac yn galw ei hunan yn 
““ni.” Parodd awgrymiad Walter I Aelod Jones adfedd- 
_ iannu ei natur dda; ac nid peth bychan oedd hyny, 

oblegid ni welwyd ef erioed wedi colli ei dymher mor 
fawr. A phwy yn ei sefyllfa ef a fuasai yn gallu.cadw ei 
bwyll? Wedi iddo fod wrthi am nosweithiau yn ysgrifenu 
yn ddygn, ac er iddo anfon gair i'r Udgorn am iddynt 
gadw tair colofn, wele y Golygydd wedi dirwasgu yr 
hanes maith a gorphenedig i'r paragraph canlynol:— 


“ Y Dreflan.—Nos Lun diweddaf, cynnaliwyd cyíarfod yn yr 
Hen Gapel i sefydlu y Parch. Noah Rees yn fugail ar eglwys y 
Methodistiaid yn ylle. Yr oedd y cynnulliad yn llìosog ; a chafwyd 
anerchiadau pwrpasol i'r amgylchiad gan amryw frodyr dyeithr a 

K 


146 Y Drefían: 


chartrefol ; ac ymddangosai pawb yn eu hwyliau goreu. Hyderir y 
bydd y symudiad newydd hwn er lles i'r eglwys a'r gymydogaeth, 
—J. AELOD JONES.” 


Gan fod mwy o ddyddordeb a phwysigrwydd ynglŷn 
â chyfarfod sefydlu Noah Rees nag y mynai Udgorn y 
Werin eì osod arno, fe allai na wnawn gyfiawnder â'r 
hanes hwn nac â'r darllenydd, pe yr elwn heibio heb 
geisio gwneyd crynodeb byr o'r hyn a gymerodd le ar y 
pryd. Mae genyf gof da am dano, ac am yr hyn a ddy- 
wedwyd ar yr achlysur. Nid wyf yn cofio i mi dem/o 
mwy mewn unrhyw gyfarfod; oblegid yr oedd Mr. Pugh 
yn eistedd wrth fy ochr, ac yn fy mhwnio yn barhâus yn 
fy ystlys tra yr oedd hwn a'r llall yn siarad. Fel gyda 
phob peth arall, yr oedd Mr. Smart a Mr. Bevan wedi 
arbed y drafferth i'r blaenoriaid eraill, ac i'r eglwys, o 
gynllunio a threfnu y cyfarfod. Yr unig ofal a osodwyd 
arnynt hwy gan y ddau ddiacon parchus oedd, ar iddynt 
gofio y dyddiad yr oedd y cyfarfod i gymeryd lle. 

Wedi dechreu y cyfarfod yn y ífurf arferol, ar gynnyg- 
iad Mr. Bevan, cymerwyd y gadair gan Mr. Smart, yr 
hwn er fod y peth yn wybyddus iddo ymlaen llaw, a 
arwyddocâodd syndod mawr, ac a ymddangosai braidd 
yn mervozs; ond gan nad oedd yn hoffi bod yn anufudd, 
cerddodd yn araf a pharchus i'r gader grybwylledig ; ac 
wedi eistedd i lawr am oddeutu chwarter mynyd, cododd 
ar ei draed, a dywedodd : 


““Frodyr a Chwïorydd,— Yr ydych i gyd yn gwybod nad wyf un 
amser yn hoff o fod yn gyhoeddus, ilawer llai ar amgylchiad o natur 
—natur yr amgylchiad presennol. Ond ar amgylchiad o natur yr 
amgylchiad presennol, gwell ydyw bod yn o4cdienf. Yr ydych i gyd 
yn gwybod nad wyf yn arfer siarad yn gyhoeddus, yn enwedig ar 
amgylchiad fel o natur yr amgylchiad—hym—presennol.. Gan mai 
Mr. Bevan ydyw y blaenor hynaf ar yr amgylchiad--hym—gwell o 
]awer a fuasai iddo ef fod yn gadeirydd ar yr amgylchiad. Ond gan 
fod yr amgylchiad—ïe dyna yr oeddwn i yn myn'd ìi ddyweyd—nid 
oes genyf ond gwneyd fy ngoreu yn bresennol. Ni wnaf gymeryd 
eich amser ar yr amgylchiad—hyny ydyw yn y cyfaríod hwn—gan 
eich bod oll yn gwybod beth ydyw natur yr am—— hyny ydyw, y 
cyfarfod hwn. Mae yma amryw frodyr i'ch anerch, ac mi gewch 
gl; wed beth ydyw natur—hyny ydyw, y mae yma frodyr dyeithr, ac, 


Ei Phobl a'i Phethau. I47 


ni fyddai ond ofer i mi ar arg chul. o natur yr amgylchiad presen- 
nol—yn awr mi alwaf ar Mr. Bevan i ddywedyd gaìr ar yr 
amgylchiad.” 


“Dydi yr hen Smertyn ddim yn gallu siarad mor deidi 
ar y sfage ag yn ei barlwr; be wyt ti'n ddeyd?” ebe Mr. 
Pugh wrthyf, gan roddi peneliniad i mi yn fy ystlys. 

Ymhlith pethau eraill, dywedodd Mr. Bevan,— 


““ Gan fod Mr. Rees yn ein plith er ys rhai misoedd bellach, hwyr- 
ach fod rhywrai yn barod i ofyn, Paham na chynnaliwyd y cyfarfod 
hwnyn gynt? Digon ydyw dyweyd mai hyn ydoedd dymuniad Mr. 
Rees ei hun i ni oedi cyfarfod ei sefydliad nes iddo ef ymgydna- 
byddu â ni a ninnau âg yntau. Mae y fugeiliaeth yn symudiad 
newydd mewn cymhariaeth yn nghorff y Methodistiaid ; ond y mae 
yn symudiad, yr wyf yn meddwl, ag sydd yn sicr o gynnyddu, ac o 
fod o fendith gyffredinol. Ofer a fyddai i mi heno fyned yn fanwl 
dros yr amgylchiadau a barodd ini gymeryd y cam pwysig o alw 
Mr. Rees i'n bugeilio. Tra yr oedd y diweddar Mr. Williams gyda 
ni, nid oedd arnom anghen am fugail, gan ei fod ef yn gwneyd y 
Cb ymhob ystyr o'r gair yn rh;d acam ddim... Ond wediiddo ef 

yned at ei wobr, yr oedd y diaconiaid yn teimlo fod yn rhaid cael 
rhywun i ofalu am yr achos [rhoddodd Mr, Pugh bwt i mi yn fy 
ystlys], ac yn hyn yr oedd yr eglwys yn cyttuno. Yr wyf yn credu 
y cydolygwch â mi pan ddywedaf ein bod wedi bod yn hynod ffor- 
tunus wrth gael Mr. Rees atom. Mae efe bellach yn adnabyddus i'r 
rhan fwyaf o honoch, ac wedi profi ei hun eisoes yn ŵr cymhwys i'r 
gwaith y galwyd ef iddo, Yr wyf yn teimlo yn falch o aìlu hysbysu 
yr eglwys a'r gynnulleidfa fod perffaith gydwelediad rhwng y bugail 
a'r swyddogion hyd yn hyn.” ; 


Wedi gwneyd rhai sylwadau ymhellach, eisteddodd Mr. 
Bevan i lawr a dywedodd Mr. Pugh wrthyf, “Mae gra»- 
mar Mr. Bevan yn rhagori ar un Mr. Smart, beth bynag 
am eì Jogie.” 

Galwodd y Cadeirydd yn nesaf ar y Parch. Edward 
Prysor, yr hwn, fel y crybwyllais yn y bennod gyntaf, a 
berthynai i'r capel newydd, a'r hwn, o ran ei alwedigaeth, 
oedd yn ffermwr, yn siopwr, yn gasglwr trethi, yn genera/ 
dealer, ac yn pregethu rhwng cromfachau. Dywedodd 
Mr. Prysor ar ol rhai sylwadau rhagarweiniol:— 


'' “Yr wyf fi fel y gwyddoch, yn perthyn i'r hen ysgol, ac nis 
gallaf ymffrostio i mi dderbyn addysg athrofâol; ac y mae 'rhai yn 


Ie89 Y Dregfan: 


dyweyd fod tipyn o yjea/omsy ynom ni, pregethwyr yr hen ysgol, at y 
bugeiliaid. Gall hyny fod yn wir mewn rhai amgylchiadau ; ond ni 
welais i beth felly ymhlith fy mrodyr. Mae yn gysur mawr i un fel 
fi, sydd yn nghanol trafferthion y byd, gofio fod y Pen mawr wedi 
eyd wmbreth o ddaioni mewn amser aeth heibio trwy rai cy- 
elybi mi. Yn wìr, yr wyÍ yn meddwl y gallaf ddyweyd na fuasai 
Methodistiaeth yr hyn ydyw heddyw oni buasai am yrhai oeddynt 
yn pregethu gydag arddeliad ar y Sabbothau, ac yn nghanol helynt 
y byd a'i bethau yn y so neu y fferm fore Llun. Ond y mae am- 
gylchiadau erbyn hyn wedi newid ; ac y mae yn debygol nad ellir 
myned ymlaen gyda'r achos yn hwylus yn ein dyddiau nì heb yr hyn 


a elwir y fugeiliaeth, yn enwedig yn y trefydd mawrion. Rhydd i 


bob dyn ei farn ; ac y mae genyf finnau fy marn ar hyn. Ond yr 
wyf yn hyderu y bydd dyfodiad y gŵr ieuanc, Mr. Rees, atoch yn 
profi yn lìesol i'r eglwys, ac y byddwch ymhen y flwyddyn yn gallu 
pwyntio at rywbeth mawr wedi eì wneyd. _ Yn y cyfamser, nid oes 
genym ni yn y capel acw ond ceisio myned ymlaen yn ol yr hen oz 
£rol. Yr wyf yn llongyfarch yr eglwys yn yr Hen Gapel ar ei chaff- 
aeliad newydd, ac yn dymuno pob bendith arnoch. Nid oes llawer 
o gydnabyddiaeth wedi bod rhyngof â Mr. Rees; ond oddiar bob- 
peth a glywais am dano, y mae yn ŵr ieuanc tra chymhwys i wneyd y 
gwaith yr ydych yn ei ddysgwyl oddiwrtho. Os ydyw efe braidd yn 
1euanc, mae ganddo gynghorwr yn ein cadeirydd parchus ; ac y mae 
Mr. Rees yn ddigon call i wybod mai yr hen a ŵyr.” 


Gwyrodd Mr. Smart ei ben yn gydnabyddgar, cân 
belled ag y goddefai ei goler s/rf iddo wneyd hyny; a 
galwodd ar y Parch. Robert Hugh Lewis (W.) 1 ddy- 
weyd ychydig eiriau, yr hwn a_lefarodd, 


*' Mr. Cadeirydd, a chyfeillion cristionogol oll; daethum yma 
heno fel syml wrandâwr, ac ni freuddwydiais y buasai raid ì mi 
wyddfodi ar y lwyfan ; ond fel y dywedodd ein parchus gadeirydd 
ar y dechreu, gwell ydyw bod yn o4edienf. Yr wyf wedi dysgu 
cymaint a hyn o athroniaeth, mai ufudd-dod ydyw ammod bodaeth. 

on ydyw deddf gyffredinol y bydysawd. Torwn y ddeddf, peidiwn 
a bod mor sicr a bod effaith yn dilyn yr achos. Ufudd-dod ydyw yr 
achos; yr effaith yw eich bod yn clywed fy llais i yma heno. 
Gwyddoch oll mai yn ddiweddar y daethum i gylchdaith y Dreflan ; 
ac, o anghenrheidrwydd, rhaid mai ammherfíaith gydnabyddiaeth 
a feddaf o'm brodyr Calfinaidd ; ond fel y bydd olwynion amser yn 
chwyldroi, a'n llwybrau yn y byd yn cynghroesi, hyderus ddysgwyl- 
* iafy deuaf i feddu yr hyn yr wyf heno yn teimlo yn golledwr am na 

bawn yn ei feddu, sef yw bywy, adnabyddiaeth—cydnabyddiaeth, a 
mynwesol gyfeillach fy mrodyr y Calfinistiaid. Yr wyf eisoes, yn 
ystod fy myr arosiad yn eich plith, wedi dyfod i ddamweiniol gysyllt- 


Ei Phobl a'i Phethau. 149 


îad â'ch gweinidog newydd ar achlysuron fwy nag un; ac oddiar 
brofiad gweddol faith o'r ddynol natur, yr wyf wedi eì gael yn ŵr 
ieuanc coeth, pur, dysgedig, dwfn-dreiddiol ei feddwl, eang ei syn- 
iadau, tanllyd ei ysbryd, yn tueddbenu i fod yn llawen yn eí 
gymdeithas, ac ar yr un pryd yn ochelgar yn ei ymddyddan, ac yn 
wyliadwrus yn ei ymddygiad. Mae yn dda genyf fod y symudiad 
newydd hwn, fel y dosbenwyd ef gan Mr. Bevan, sef gofal gweinid- 
ogaethol, yn ennill tir ac yn ymeangu ac yn hydreiddio yn nghorff y 
Calfinistiaid, yr hwn sydd wedi profi mor fendithfawr ac wedi dy- 
lanwi mor rymus yn ein plith ni, y Methodistiaid Wesleyaidd. 
Wrth dewi, nid oes genyf ond dymuno aa bendith a llwydd arnoch 
un ac oll, a'ch annog i gydymosod ar furgaerau y gelyn, hyd nes y 
bydd baner y groes yn cyhwfanu ar mvrez£ pob ymherodraeth.” 


“Wyddost ti be?” ebe Mr. Pugh, “dyna ddyn clyfar 
anwêdd; ond mi feddyliwn mai yn Sas'neg mae o wedi 
arfer pregethu; be wyt ti'n ddeyd?” Atebais nad hyny 
oedd y ffaith, ac nad oeddwn yn deall fod Mr. Lewis yn 
enwog fel Sais. Arwyddodd Mr. Pugh gryn syndod. 
Dywedodd y cadeirydd, — 


““ Dylaswn fod wedi dyweyd yn y dechre fod amgylchiadau wedi 
attal i'r Parch. Stephen Hughes, yr hwn a benodwyd gan y Cyfar- 
fod Mîsoli ddyfod yma ar yr amgylchiad presennol—fod amgylch- 
iadau wedi ei attal i ddyfod yma. Ond y mae yn dda genym weled 
yr hen batrïarch William Thomas ar yr amgylchiad. O'r eglwys y 
magwyd Mr. Rees y mae William Thomas, ac y mae ar yr amgylch- 
ìad presennol wedi ei anfon dros y Cyfarfod Misol ; a bydd yn dda. 
gan bawb ei glywed yn dyweyd gair ar yr amgylchiad. Ond cyn 
iddo ef siarad, cawn air gan Mr. Rees ei hun ar yr am—— hyny 
ydyw, cawn air o'i deimlad.” & 


Siaradodd Mr. Rees ychydig eiriau pur gall; ond gan y 
gwyddys eì fod ef a minnau yn gryn gyfeillion, ni roddaf 
ei anerchiad i lawr yn y fan hon, rhag i rywrai dybio 
fy mod yn dueddol. Yr oeddwn yn tybied, ac yr oedd 
Mr. Pugh yn cydolygu â mi, fod Noah yn siarad braidd 
yn rhy fndependenf. Galwodd y cadeirydd ar William 
'Thomas ymlaen, yr hwn a ddywedodd: 

““ Yr ydw 1 yn teimlo heno yn debyg iawn fel 'roeddwn i'n teimlo 
ar ddiwrnod priodas fy mab William. 'Roeddwn i'n teimlo y diwr- 
nod hwnw yn brudd iawn ac yn llawen iawn. Roeddwn i'n erb 
yn arw iddo fo briodi, ac eto 'roeddwn yn leicio'n ryfeddol 'i wel'd 
o'n cael gwraigdda._ 'Roeddwn i fel bydaswn i'n 'i golli o am byth, 


150 Y Drefan: 


ac yn teimÌo'n isel ìawn ; ac eto 'roeddwn i'n llawen iawn wrth 
feddwl mai hyny oedd ore iddo fo, ac mai yr hyn oedd ore iddo fo 
oedd ore i. minnau ac i'w fam. Fedra i ddim deyd i ch'i sut 'roedd- 
wnin teimlo, ond 'y mod i yn gymysglyd iawn. Rydw i'n cofio o'r 
gore be ddeydodd ei fam wrth William pan oedd o yn gadael cartref, 
ac yn myn'd i fyw*at ei wraig : “ William,' medde hi, " dae rhywbeth 
yn hapno i Lizabeth dy wraig di, cofia y bydd yn dda gynno ni dy 
wel'd di yn dwad yn ol i'r hen gartre'.'. Ac mi fu gynon ni hiraeth 
ar'i ol oam spel; do, wir. Wel, gyfeillion, dene ydi'n nheim- 
fd iheno. 'Rydw i'n teimlo colled ryfeddol ar oì Noah Rees— 
naiff o ddim digio am i mi beidic deyd Mistar. Oes, mae acw hir- 
aeth mawr ar 'i ol o hefyd... Ond mae'n dda gen i feddwl mai wedi 
newid ei le mae o, ac nid wedi myn'd allan o'r winllan—mai wedi 
cael ei godi mae o gan ei Feistr, ac nid ei droi i ffwrdd. _ Peth garw 
fydde i ni gael ein troi i ffwrdd gan ein Meistr fel gweision anfuddiol. 
Mi welais irai yn cael eu troi o'r winllan, ac yn marw ar y comin. 
Gybeithio y cawn i gyd ein cadw yn y winllan, a'n codi ynddi. 
?Does gen i ddim llawer i ddeyd wrthoch ch'i. Mi fase'n dda 
feddol gen i dase Mr. Hughes wedi dwad yma ; mi fase foyn gallu 
rhoi cynghorion goddai ni. Ond milioiwn yn arw i ch'i neyd yn 
fawr o Noah Rees, a bod yn bob help iddo gyda'r gwaith mawr. 
Rhowch ddigon o waith iddo fo ne mi golliff ei iechyd, achos welais 
i neb erioed mor anghyfforddus â fo os na chae o ddigon i neyd. Os 
bydd o heb neyd cymaint ag y buasech chi'n ddymuno, gweddïwch 
drosto, ac mi neiff fwy nag y byddwch yn dysgwyl iddo neyd. IIyd 
y gellwch, peidiwch a brifo ei deimladau. Weles i erioed was na 
morwyn, os bydde nhw yn werth eu cael, na fydde gynyn nhw dipyn 
o hunanbarch; ac y mae dyn sydd yn parchu ei hun yn haws ei frifo 
o lawer na'r dyn diog aflêr.. Mi gewch ddeyd be fynoch bron wrth 
hwnw ; mae o wedi arfer clywed pethau felly. Ond mae y dyn sydd 
yn gwybod ei fod yn ceisio gneyd ei ddyledswydd yn teimlo yn 
union os deydwch ch'i air cas wrtho fo. Yr ydw i'n cofio yn dda 
fod hefo mistar unweth oedd yn wastad yn edliw fy nghyflog i mi, er 
'y mod yn trio gwneyd fy ngoreiddo fo. Dene'r adeg fwya' anhapus. 
arf'oesi. Er mwyn pob peth, peidiwch ag edliw cyflog eich bigel ; 
gwell i ch'i o lawer roi mofice iddo fo fadel.. Mae nhw'n deyd mai 
yn ei gartre y dylid morol am garitor dyn. Wel, 'does gen ? ddim 
ofn i ch'i ddwad acw i morol am garitor eich bigel.. Yr ydw i 
wedi cael cyfleusdra o'r blaen i roì ychydig gynghorion i Noah Rees, 
dase arno fo anghen am danyn nhw. Ond mi ddymunwn, fy nghyf- 
aill, i ch'i gadw y cwestiwn hwnw o flaen eich meddwl o hyd, Pwy 
a gredodd i'n hymadrodd? Eich gwaith mawr ydi cael y bobol i 
gredu. Wrth i ch'i ymweled, a phregethu, a gweddïo—wrth i ch'i 
neyd eich gore hefo'r bobol ifinc, y pwnc mawr o hyd ydi cael y 
bobol ìi gredu. 'Does gen' i, fel Mr. Lewis, ond dymuno pob 
llwyddiant a hapusrwydd i ch'i, a dae rhywbeth yn hapno rhyngoch 
ch'i a'r eglwys yma, cofiwch; fy anwyl gyfaill, fod acw gartref agored. 
i ch'i neiff eich derbyn yn groesawgar. 


Ei Phobl a'i Phethau. JI5r 


“Wel, wyddost ti be,” ebe Mr. Pugh, “yr ydw i'n leicio 
rhw hen sor? fel ene. 'Rydw i'n ei theimlo hi yn fraint 
cael rhoi /odging i'r hen foy ene.” 

Dilynwyd William Thomas gan amryw frodyr eraill, ac 
ar y cyfan cafwyd anerchiadau rhagorol. Canmolai Mr. 
Pugh y cyfarfod yn fawr; ond teimlwn i fy hun fod rhyw- 
beth yn anystwyth ynddo, a'i fod heb gael ei nodweddu â 
chymaint o ireidd-dra ag y dymunaswn. _ Yr oedd hyn o 
bosibl i'w briodoli i'r siomedigaeth a gafwyd o herwyd d 
absennoldeb Mr. Stephen Hughes, yr hwn wrth gwrs a 
ddylasai fod yn brif siaradwr y cyfarfod. Yr oeddwn yn : 
meddwl. wrth wrandaw ar Noah nad oedd efe yn ei ysbryd 
arferol; ac hwyrach ei fod yn camesbonio absennoldeb y 
genad a anfonwyd dros y Cyfartod Misol. Er mai yn y 
capel y cynnelid y cyfarfod, yr oedd y cyfeillion yn ym- 
hyfhâu ar adegau, ac yn arwyddo eu cymeradwyaeth, 
pan gaent rywbeth i'w boddio, trwy guro eu dwylaw. 
Sylwodd Mr. Pugh a minnau mai Jim, yr hwn oedd 
wedi gosod ei hunan ar ben mainc yn nghanol y 
plant, oedd r1mg/eader y gorchwyl o guro dwylaw; ac 
eri Mr. Pugh ysgwyd ei ben arno i ymattal lawer 
gwaith, cymerai Jim arno esbonio y nogiadau hyn fel 
annogaeth i fyned ymlaen, a churai eì ddwylaw gyda 
mwy o egni nag erioed. 


PENNOD XVIII. 
MR. JEREMIAH JENKINS. 


TDYCHYMYGAF fod y darllenydd sydd wedi fy nilyn 

yn feddylgar, fel y dywedir, yn y pennodau diwedd- 
af, wedi bod yn ymofyn âg ef ei hun, Pa beth a ddaeth o 
Jeremiah Jenkins, gan ei fod ef, fel yr oedd yn ymddangos 
ar ddechre yr hanes, yn gymeriad nad allai fod yn hir yn 


252 Y Dregfan: 


guddiedig? Hwyrach, hefyd, fod y darllenydd wedi bod 
ymresymu, os oedd Jeremiah wedi marw, y dylaswn 
fod wedi hysbysu hyny, neu, os oedd wedi myned i'w 
gragen o herwydd siomedigaethau, y dylaswn fod wedi 
hysbysu hyny hefyd; eithr os oedd eíe yn cymeryd 
rhan yn y dygwyddiadau a gofnodwyd, nad oedd genyf un 
esgusawd digonol dros ei gadw fel y gwnaethum yn nhir 
neillduaeth.. Yn wyneb hyn oll, rhaid i mi syrthio ar fy 
mai, a chydnabod fy anfedrusrwydd fel hanesydd. Wrth 
i mi ystyried a chofio fod Mr. Jenkins yn ŵr mor bwysig 
fel trefwr, ac fel aelod o'r eglwys yn yr “Hen Gapel,” y 
mae fy esgeulusdra o roddi iddo y lle a ddylasai efe ei gael 
yn yr hanes hwn yn ymddangos yn fwy camweddol fyth, 
ac yr wyf yn ceisio edifarhâu yn gyfatebol. O dan yr am- 
gylchiadau, ymdrechaf wneyd iawn am y cwbl trwy roddi 
y bennod hon yn hollol i ddesgrifio ei gymeriad, a chof- 
nodi hyd eithaí fy ngallu y rhan a gymerodd efe yn y dy- 
gwyddiadau a groniclwyd yn anmherffaith eisoes. 

Ymfalchïai Jeremiah Jenkins yn ei linach, am y rheswm, 
fel y dywedai ef ei hun, fod ei deulu yn byw erioed yn y 
plwyf, heb i un o honynt erioed fod yn byw ar y plwyf. 
Yr oedd Jeremiah yn gallu myned gam ymhellach, ac ym- 
ffrostio fod ei daid o ochr ei dad wedi llenwi un tro y 
swydd o bentrulliad i dad Loveall Goodman, Ysw., a'i 
daid o ochr ei fam ar un adeg wedi bod yn byw yn Jodge 
y Plâs.._ Gwir ddarfod i dad Jeremiah anghofio anrhydedd 
y teulu, a myned i weithio i'r glo; ond dangosodd yntau 
natur y clai o ba un yr oedd y teulu wedi ei wneyd, trwy 
gael myned “ar ei bige” cyn bod yn ugain oed ; a chyn 
i Jeremiah weled goleuni dydd yr oedd ei dad yn dal 
swydd fel “sheltrwr,” yr hon a gadwodd efe hyd ddydd 
ei farwolaeth. 

Gan fod cyflogau da i'w cael i blant yn y gwaith glo pan 
oedd Jeremiah yn ddeuddeng mlwydd oed, ceisiodd ei 
dad ei berswadio i fyned gydag ef i lawr y pwll. Ond o 
herwydd fod Jeremiah o duedd lwfr, ac nad oedd yn bosibl 
iddo gael cyflog mawr heb osod ei hun yn agored i ddam- 
.weiniau, ac i gael ei gymeryd ymaith yn ddisyfyd, gwrth- 


E1 Phobl a'i Phethau. 153 


ododd yn bendcnt gydymffurfio â'r cais. Yn siopwr yr 
oedd efe wedi meddwl am fod, ac yn siopwr y mynai fyned. 
Gan mai hyn oedd ei benderfyniad, gwelodd ei dad y 
byddai raid iddo gael addysg; ac yn ganlynol anfonodd 
ef at Miss Whipum, o Stryt y Capel, i dderbyn y parotoad 
anghenrheidiol. Bu Jeremiah o dan addysg am flwyddyn 
gron, a pheidio cyfrif yr amser yr oedd efe yn chware 
“'triwels,” ys dywedai y plant. Er fod y duedd o hel i mewn 
wedi dangos ei hun yn fore yn Jeremiah, nid oedd yn ym- 
ddangos fod y duedd hon yr un yn ei dylanwad gyda golwg 
ar âdddysg; oblegid ychydig mewn cymhariaeth a gymer- 
odd efei mewn tra y bu gyda Miss Whipum; a'r unig 
deitl a ennillodd efe oedd yr hwn a gafodd gan ei gydys- 
goleigion, sef “ sp:wnjiwr” 'Teg ydyw hysbysu iddo dder- 
byn y teitl yn onest yn y ffordd ganlynol: os digwyddai i 
Jeremiah gael dimai neu geiniog gan rywun, byddai yn 
anmhosibl ei berswadio i'w chyfnewid am felusion yn 4A0p 
Ann Williams; ond os gwyddai ef fod gan rywrai o'r 
plant eraill geiniog, ni chaent lonydd ganddo nes ei gwario, 
ac iddo yntau gael cyfran o'r hyn a brynid, am yr hwn 
ymddygiad y rhoddwyd iddo y teitl “spwnjiwr.” Wedi 
Iddo orphen ei ysgol, gosodwyd ef ar fis o brawf gyda 
masnachwr yn y Dreflan ; ond cyn i'r mis ddirwyn i fyny, 
darganfyddodd y masnachwr nad oedd ei dderbyniadau 
awn cymaint ag arferol ; a daeth i'r casgliad fod ei fasnach. 
yn lleihâu, neu ynte fod rhywun yn cyfranogi o'i ennillion; 
ac felly penderfynodd geisio gwneyd heb wasanaeth 
Jeremiah. 

O herwydd fod y tymmor y bu Jeremiah yn gwasanaethu 
fel siopwr mor fyr, neu ynte o herwydd rhyw reswm arall 
nad amlygwyd, nid allai y masnachwr roddi caritor a rodd- 
ai drwydded iddo am dderbyniad i mewn i un masnachdŷ 
arall; ac felly tybiodd ei dad yn ddoeth ei osod, eilwaith 
ar fis o brawf gyda phaentiwr a ?aferAamger, at yr hwn 
orchwyl yr oedd gan Jeremiah gryn chwaeth. Cafodd y 
paentiwr yn ystod yr ychydig wythnosau y bu Jeremiah 
yn ei wasanaeth achlysur i anfon ei weithwyr i dai ac at 
deuluoedd gweddol barchus, y rhai, sef y teuluoedd, oedd- 


154 Y Drefan: 


ynt, fel y dygwyddodd y peth fod, yn meddu chwaeth ac 
opiniynau lled neillduol; canys tystient yn bendant wrth 
y paentiwr nad oeddynt yn cael unrhyw bleser yn y ffaith 
od eu tai yn wagach o amryw declypau wedi i'w weithwyr 
ef fod yn talu ymweliad â hwynt. Dygwyddodd fod y 
paentiwr yn union o'r un meddwl â'i gwsmeriaid; a 
chyda thipyn o hunanymwadiad er mwyn egwyddor, pen- 
derfynodd yntau, fel y masnachwr o'i flaen, amddifadu ei 
hun o wasanaeth gwerthfawr Jeremiah. 

Yn gymaint ag i'r ddau brawf a enwyd droi allan yn 
fethiant, ac hefyd fod Jeremiah yn dal yn ddi-ildio yn ei 
benderfyniad i beidio myned i'r gwaith glo, ni farnodd ei 
dad yn briodol wneyd prawf arall i ddwyn ei fab i fyny. yn 
grefftwr ; a gadawodd iddo gymeryd ei ffordd o “sincio'i 
siawns,” fel y dywedai. Annogwyd y “sheltrwr” gan ei 
gyfeillion i anfon.ei fab i ysgol fawr yn ymyl Llundain, i 
ba le yr anfonid bechgyn yn gyffredin a fyddent wedi 
dangos talent neillduol. Enw yr ysgol, os wyf yn cofio yn 
dda, oedd “72e Keformatory.” Ond ni fynai tad Jer- 
emiah wrando ar y cynghorion, am y rheswm dybygid ei 
fod yn rhy hoff o'r bachgen i ddygymmod â'r meddwl o 
ymadael âg ef, neu ynte ei fod yn ystyried fod y dalent 
yr oedd wedi ei harddangos eisoes wedi ei dadblygu i 
raddau gormodol, heb ei anfon at rai o gyffelyb feddwl. 

Aeth rhai blynyddau heibio heb i Jeremiah ymaflyd 
” mewn unrhyw orchwyl neillduol ; a thybiai rhai mai yn y 
cyfnod hwnw y dechreuodd blew dyfu ar ei ddwylaw ; 
ond mynai eraill, ac yn eu plith y masnachwr a'r paentiwr 
y cyfeiriwyd atynt yn barod, fod arwyddion o honynt i'w 
canfod yn llawer cynnarach. Tra yr ydoedd Jeremiah 
eto yn llanc, rhoddid credyd iddo, hyd yn nod gan ei elyn- 
ion, am gyfrwysdra di-ben-draw, yr hyn a barai i rai 
gysylltu â'i gymeriad enw y creadur deallgar hwnw a elwir 
yllwynog. Yr oedd yn meddu gallu neillduol i ddyfod o 
hyd i gyfrinach a hanes ei gymydogion, ac ar yr un pryd i 
gadw ei hanes ei hun yn berffaith ddirgelwch i bawb. Yr 
oedd ei fuchedd yn hollol ddichlynaidd o ran dim a ellid 
ei brofi i'r gwrthwyneb ; ac er nad oedd wedi cymeryd yr 


£4 Phobl a'i. Pkahau. 155 


ardystiad dirwestol, ni byddai byth yn cyffwrdd â'r ddiod 
feddwol. Byddai ganddo bob amser gyflawnder o arian 
yn ei logell; ac nid oedd ganddo wrthwynebiad i bobl 
wybod hyny, cân belled ag na byddent eisieu eu ben- 
thyca. Ar brydiau elai oddicartref am ddeuddydd neu 
dri; ond ni wyddainebi ba le nac i ba beth. Wedi iddo 
dyfu i fyny i oed a synwyr, cafwyd allan gan rywrai y 
byddai Jeremiah yn prynu a gwerthu pethau ag y tybiai y 
gallai wneyd arian oddiwrthynt; ond nid oedd hyny yn 
rhoddi cyfrif digonol am y modd yr oedd wedi ac yn gallu 
cynnal eì hun. Pan ofynid i'w dad am esboniad ar 
amgylchiadau ac arferion Jeremiah, atebai yr hen ŵr yn 
ddigon gonest na wyddai efe ddim yn ei gylch. Tybiai 
rhai ei fod yn gamô/o, a'i fod wedi bod yn lwcus; eraill a 
gredent ei fod wedi gwerthu ei hunan i hen ŵr boneddig, 
yr hwn y mae fy narllenwyr i gyd yn gwybod am dano, 
a'r hwn hefyd sydd yn awr yn fyw, ac yn debyg o fyw 
wedi i mi a hwythau ymadael â'r fuchedd hon, ac am 
hyny ni wnaf ei enwi, gan nad ydwyf yn dymuno bod yn 
rhy bersonol. Yr oedd rhyw ychydig o bersonau yn credu 
yn ddiysgog yn y dybiaeth olaf a enwyd, tra y taerai eraill 
nad oedd hyny yn bosibl, gan fod Jeremiah yn wrandâwr 
cyson yn yr Hen Gapel, ac nad oedd yr hen foneddwr y 
cyfeiriwyd ato yn orhoff o'r efengyl. a dyweyd y lleiaf. 
Ychydig ydoedd nifer cyfeillion Jeremiah: ond gellid 
priodoli hyny i ragfarn a chenfigen, am ei fod ef yn 
meddu neillduolion nad allai y lliaws gydymdeimlo â 
hwynt na chyfranogi o honynt. 

Nid yn hawdd y gelhd darlunio y syndod a amlygwyd 
gan aelodau eglwys yr Hen Gapel un nos Sabboth, pan 
arosodd Jeremiah yn y seiat; nid yn gymaint am fod ei 
fuchedd yn anghyson â phroffes grefyddol, eithr am y tybid 
yn gyffredinol fod crefydd yn beth ag oedd allan o'i lwybr, 
ac yn rhywbeth hefyd nad oedd efe yn teimlo yr anghen- 
rheidrwydd lleiaf am dani. Yr oedd, Mr. Williams y 
gweinidog a Benjamin Prŷs y diacon, dipyn yn hen ffasiwn 
yn eu golygiadau crefyddol, ac yn arddangos gofid am na 
buasai mwy o arwyddion edifeirwch yn Jeremiah wrth 


r56 Y Drefian: 


gynnyg ei hun yn aelod eglwysig. Ond nid oedd ef eí 
hun yn gweled fod ynddo ddim i edifarhâu o'i blegid; a 
synai braidd fod y frawdoliaeth yn dangos cân lleied o 
lawenydd am ei waith yn cynnyg ei hun fel ychwanegiad 
at addurniadau yr eglwys. Nid llai oedd y syndod yn 
lled fuan wedi hyn pan ledaenwyd y gair fod Meistr Jer- 
emiah yn bwriadu cymeryd ato ei hun wraig, a hono yn 
neb amgen na Miss Jones, yr hon a gadwai s40p barchus 
ar gongl Stryt y Capel. Yr oedd Miss Jones yn aelod 
ffyddlawn yn yr Hen Gapel; a chanmolid hi gan y rhai a'i 
hadwaenai oreu fel un oedd yn meddu mwy o ras nag o 
brydferthwch, a mwy* o gyfoeth nag o bob un o'r ddau. 
Yn ngolwg Jeremiah, yr oedd y peth olaf yn gwneyd ií 
fyny am bob diffyg; a buasai ef yn eithaf boddlawn i 
gymeryd Miss Jones yn wraig pe buasai yn amddifad o 
bob rhinwedd arall. 

Wedi uniad Mr. Jenkins â chyfoeth Miss Jones,— 
oblegid dyna ydoedd nodwedd mwyaf arbemg y briodas, 
gwisgodd ei fywyd wedd fwy cyffredin, a chyflawnwyd 
breuddwyd ei fachgendod, sef cael bod yn siopwr. Ym- 
roddodd i fasnach—i brynu a gwerthu, a gwneyd bargen- 
ion; ac nid oedd odid ddim prynadwy na gwerthadwy 
nad oedd gan Jeremiah law ynddo. Yr unig gŵyn a 
ddygid yn ei erbyn fel masnachwr oedd ei fod braidd yn 
galed fel gwerthwr, a braidd yn hwyrfrydig fel talwr. 
Byddai rhywrai yn camgymeryd yr hwyrfrydigrwydd hwn 
o'i eiddo am anonestrwydd, ac yn ei erlyn yn Llys y Mân- 
ddyledion; ond byddai Jeremiah, fel rheol, yn dangos ei 
fod yn ddyn gonest trwy dalu y ddyled ychydig oriau cyn 
ì'r Llys gyfarfod. 

Gyda golwg ar ei fywyd priodasol, ni oddef gofod i mi 
fanylu. Ymddengys oddiwrth dystiolaeth y rhai oeddynt 
ei gymydogion nesaf ei fod wedi cymeryd cryn drafferth 
gyda Mrs. Jenkins, i'w dwyni ystâd o berffeithrwydd... I 
gwblhâu hyn, yr oedd Jeremiah wedi gorfod arfer modd- 
on lled lymion ; ond. ystynai ef fod y dyben yn eu cyf- 
iawnhâu. Yn ystod ei bywyd morwynol, edrychid ar Mrs. 
Jenkins fel merch ieuanc ddiniwed, ddystaw, a rhinwedd- 


Ei Phobl a'i Phethau. 157 


ol; a pherchid hi gan bawb. Pa fodd bynag, ofnai y 
cymydogion y cyfeiriwyd atynt y gellid casglu oddiwrth 
ei llefau, a glywid ar rai adegau, fod Jeremiah yn gorfod 
ei cheryddu ; ond ar yr un pryd tystient yn ei ffafr ef na 
byddai yn defnyddio moddion llymach na'i ddyrnau. Ni 
chlywid fod Mrs, Jenkins byth yn cwyno wrth neb o'i 
chymydogesau, am y credai, dybygid, fod y driniaeth a 
dderbyniai oddiar law, neu yn hytrach oddiar ddyrnau, 
ei gŵr yn anghenrheidiol er ei lles. Yr oedd lle i feddwl, 
er hyn, nad oedd bywyd priodasol yn dygymmod â hi yn 
dda; canys tystiolaeth y rhai a'i hadwaenai oreu oedd ei 
bod “wedi tori'n arw,” ac yn edrych yn ddiysbryd a 
theneu. Ar yr un pryd, ymddangosai fod gan Mrs. Jen- 
kins barch i'w gŵr; oblegid byddai yn ei ofni yn fawr, ac 
fel pe buasai ar ei llw pa eiriau a ddefnyddiai wrth siarad 
ŵg ef; a gwelwyd hi fwy nag unwaith yn gwelwi fel calch- 
en pan ddygwyddai Jeremiah ddyfod yn sydyn i i'r tŷ, a'i 
chael wedi gwahodd rhai o'i chymydogesau i'r parlwr. 
Erbyn i mi ystyned, mae yn rhaid fod rhyw ddiffyg 
pwysig yn perthyn i Mrs. Jenkins; oblegid os byddai Jer- 
emiah wedi gwneyd bargen ddrwg, neu ynte wedi cael ei 
siomi, neu ei roi allan o'r ffordd gan rywun, ar Mrs. Jen- 
kins y byddai y bai bob amser, a hi fyddai raid ddyoddef; 
a chan y byddai yn dyoddef yn ddystaw, y casgliad natur- 
iol ydyw ei bod yn euog. Gwir na fyddai Mrs. Jenkins, 
druan, yn gallu gweled fod y cysylltiad lleiaf rhyngddi hi 
â'r dygwyddiadau anffortunus hyn ; ond byddai Mr, Jen- 
kins yn ei weled, ac yr oedd hyny yn ddigon. Wedi bod 
yn briod am rai blynyddau, rhoddodd Mrs. Jenkins ened- 
igaeth i fab bychan, yr hwn amgylchiad oedd yn groes 
iawn i feddwl Mr. Jenkins; a thystiodd yn nghlywedig- 
aeth yr etifedd y dydd. y ganwyd ef na fyddai iddo ef fyn- 
ed i lawer o gôst gydag ef. Ond ni chymerodd ei gyntaf- 
anedig sylw yn y byd o'i eiriau, yr hwn ymddygiad a 
liosogodd efe yn ddiderfyn mewn blynyddoedd dilynol. 
Pan nad oedd ei etifedd ond diwrnod oed, prophwydodd 
Jeremiah gyda rhagwelediad gwyrthiôl ymron, mai bach- 
gen drwg ac anufudd a tyddai, ac mai wrth ddrws Mrs. 


158 Y Drefan: 


Jenkins yr oedd y bai igyd yn gorwedd. Gwiriwyd ei 
brophwydoliaeth i'r llythyren ; oblegid, yn ol tystiolaeth 
Mr. Jenkins ei hun ymhen blynyddau ar ol hyn, ni fu 
hogyn fwy anhywaeth, dirieidus, ac anufudd, yn gwisgo 
esgid erioed. Nid oedd y bachgen yn gwella wrth Hen 
eiddio; eithr ymgysurai ei dad mai nid diffyg dysgyblaeth 
oedd yr achos o hyny, ac mai Mrs. Jenkins oedd yn gyf- 
rifol am ei ddrygioni. Dygai y bachgen ei hunan dystiol- 
aeth i wirionedd y peth cyntaf; a dywedai yn fynych 
wrth ei gymdeithion, pe buasai ganddo gynifer o geiniog- 
au ag o wiail a dorwyd ar ei geín y buasai yn gyfoethog 
ìawn. 

Perthynai un peth i'r bachgen na fedrodd ei dad erioed 
ei faddeu ìddo, sef ei fod yn caru ei fam yn angerddol ac 
yn ei gasâu yntau â chas perffaith. Galwyd y bachgen 
yn Tom, am mai Thomas oedd enw ei daid o ochr ei 
fam ; a mynai ei dad fod a wnelo ei enw gryn lawer â'i 
ddrygioni ; ond bai Mrs. Jenkins oedd hyny. Yr unig 
fai a welai ei fam yn Tom oedd ei fod yn rhy dueddol o 
alw eì dad yn “hen law” ac yn“ governor.” Oni buasai 
am y diffyg hwn, buasai yn berffaith yn ei golwg. Yr 
oedd Mrs. Jenkins yn ei gwiriondeb yn hoff iawn o Tom ; 
a channoedd o weithiau y dywedodd hi wrtho, gan ei 
gofleidio, “ Oni buasai am danat ti, Tom bach, buaswn 
wedi tori fy nghalon er ys blynyddau.” Ffaith nad allodd 
Jeremiah Jenkins erioed roddi cyfrif am dani oedd, fod 
Tom, er cynddrwg ydoedd, yn cael ei hoffi yn fawr gan 
ei denantiaid; ac anaml y gallai ymddiried y gorchwyl 
iddo o, hel y 'rhenh, am ei fod yn deall yr arferai 'Tom 
eistedd gyda Siân Jones i siarad am grefydd, a chydag 
Ismael Price i siarad am 7o//es.. Ymgysurai ei dad, pa 
fodd bynag, nad oedd hyn ond peth i'w ddysgwyl oddi- 
wrth bobl anwybodus; ond yr oedd gwaith un o safle 
Mr. Pugh yn dyweyd yn ei wyneb fod Tom yn werth 
cant o hono ef, Jeremiah, yn beth nad allai byth ei 
anghofio. 

Yr oedd gan Mr. Jenkins was, yr hwn oedd yn weith- 
iwr medrus, ond na chyfrifid ef gan bawb yn ben llathen. 


Ei Phobl a'i Phethau. 759 


Yr oedd y gwas hwn wedi gweithio mor galed a diwyd 
nes y tybid fod ei gymmala8 wedi lleihâu yn fawr o ran 
nifer er pan ydoedd yn ngwasanaeth Mr. Jenkins. Gan 
na feddai y gwas ond syniad anmherffaith am rifyddiaeth, 
nac, yn wir, am ddim arall oddigerth ei orchwyl, byddai 
Jeremiah yn garedig dros bên tuag ato, ac yn ofalus iawn 
ohono. Mike oedd enw y gwas, Gwyddel o genedl; ond 
o herwydd ei fod wedi ei eni a'i fagu yn y Dreflan, gallai 
siarad Cymraeg yn rhwydd. _ Fel engraifft o garedigrwydd 
Jeremiah tuag ato, gellir nodi ei fod wedi cadw a chymeryd 
gofal o'i gyflog am lawer o flynyddau, heb roddi dim iddo 
ond oedd wir anhebgorol er ei les, megys s14/ o corduroy 
bob, dwy flynedd, a thair ceiniog ar noswaith “'zvaÂes,” 
gyda gorchymyn caeth iddo beidio eu gwario am oferedd. 
Engaifft arall o garedigrwydd Jenkins at Mike ydyw na 
byddai byth yn anghofio chwaeth neillduol ei gydgenedl 
o'r Ynys Werdd; eithr caniatâi iddo fyw ymron yn hollol 
o'r naill Nadolig i'r llall ar bytatws a phenwaig.. Gwir y 
byddai Mike yn rhoddi awgrym i'w feistr ar rai adegau, 
megys drannoeth ar ol “zva^es,” am “drop o' the cretur ;” 
ond, yn eithaf priodol, ni chymerai Mr. Jenkins arno ei 
glywed. Pan ofynid i Mike pa swm o arian oedd ganddo 
wedi ei adael gyda'i feistr, atebai nad oedd yn ddigon o 
ysgolaig i wybod, ond ei fod yn meddwl ei fod tua'r un 
faint a'r “national dit.” 

Ond y mae yn rhaid i mi brysuro. Profedigaeth fawr 
bywyd Mr. Jenkins oedd hyn: nid oedd byd nac eg- 
lwys yn cydnabod nac yn gwerthfawrogi y talentau a'r 
nodweddion gwahaniaethol yr oedd ef ei hun yn ymwy- 
bodol ei fod yn eu meddu. Yr oedd y ffaith na elwid 
arno un amser i eistedd ar unrhyw fwrdd na phwyllgor, 
nac i lenwi unrhyw swydd gyhoeddus o ymddiried yn y 
Dreflan, yn dangos yn ddigon eglur, yn ol ei feddwl ef, 
: ac yn ei orfodi i ddyfod i'r penderfyniad, mai ar Mrs. 
' Jenkins yr oedd y bai. Yn y capel, yr oedd y diystyrwch 
a deflid arno yn fwy adgas fyth. Pan oeddid yn dewis 
blaenoriaid, ni chafodd gymaint a'i enwi gan un o'r aelod- 
au; ac oni buasai ei fod weithiau yn myned i'r addoliad 


160 Y Dreflan: 


yn lled brydlawn, ac yn myned i'r sedd fawr heb ei wa- 
hodd, ni chawsai gymaint ag arfer moddion yn gyhoeddus. 
Nis gallai Jeremiah esbonio hyn mewn modd yn y byd 
ond yn ei gysylltiad â Mrs. Jenkins. Ond er yr holl ddi- 
ystyrwch a deflid arno, ystyriai Jeremiah mai ei ddyled- 
swydd oedd siarad yn gyhoeddus mor aml ag a allai yn 
y capel, i ddadlenu twyll a rhagrith, a chyhoeddi y gwir- 
lonedd yn ddifloesgni. Er na fynai yr eglwys ef yn flaen- 
or, nid ystyriai ef fod ei rwymedigaeth yn llai i actio fel 
detective, a galw y swyddogion a'r aelodau i gyfrif fel y 
byddai amgylchiadau yn gofyn, a chymeryd ar ei ys- 
gwyddau ei hun oruwchreolaeth purdeb ac ymddygiad da 
pawb yn ddïeithriad. Yn gymaint a'i fôd yn gwybod fod 
yn yr eglwys y fath ragfarn yn ei erbyn, byddai Jeremiah 
fel rheol yn achub y cyfleusdra ìi ddadlenu diffygion ei 
gydaelodau yn mhresennoldeb brodyr dyeithr,.megys 
pan ddeuai pregethwr dyeithr i'r daith, neu pan ddeuai 
rhywun o'r newydd i'r seiat, neu ar ymweliad blynyddol 
â'r eglwys dros y Cyfarfod Misol ; ac yn fynych iawn, pan 
feddyliai yr eglwys yn gyffredinol eu bod wedi cael seiat 
dda a_ bendithiol, byddai ychydig eiriau at»grymtiadol 
oddiwrth Jeremiah ar y diwedd yn rhoi dam ar y cyfan. 

Y fath ydyw nerth gwirionedd, yn enwedig pan leferir ef 
gan un y mae ei fywyd yn ymylu ar berffeithrwydd ! 

Ond er yr holl ragoriaethau a berthynai i Jeremiah, 
cyfaddefai ei fod yn ystod ei fywyd wedi gwneyd rhai 
camgymeriadau. Un o'r rhai hyny oedd ei fod, tra yr oedd 
Mr. Williams, y diweddar weinidog, yn fyw, wedi ei hys- 
tyried yn fraint ac yn ddyledswydd i alw y gŵr parchedig 
hwnw i gyfrif rai ugeiniau o weithiau am ei ddiffygion, ei 
ddallbleidiaeth, a'i ddiffyg barn yn gyffredinol. Ond 
wedi i'r gŵr parchedig farw, yr oedd wedi newid ei fedd- 
wÌ am dano, ac yn synio mai ei ddyledswydd bellach 
oedd ei ddal i fyny o flaen y byw, yn enwedig o flaen y 
diaconiaid, a Noah Rees, fel siampl o berffeithrwydd. 
Syniadau uchel Jeremiah am Mr. Williams a barodd ìddo 
yn benaf wrthwynebu hyd eithaf ei allu benderfyniad yr 
eglwys i alw Noah Rees i'w gwasanaethu fel bugail. Gwir 


Ei Phobl a'i Pheilau. 16r 


fod ganddo resymau eraill, pa rai a nodwyd genyf mewn 
pennod flaenorol. Yr oedd Noah Rees yn hysbys o 
ddaliadau Jeremiah cyn iddo ddyfod atom ; ac yr oedd 
efe yn dysgwyl cael ei feirniadu a'i alw i gyfrif yn fynych ; 
ac yn hyn ni siomwyd ef; eithr byddai Mr. Jenkins yn 
cymeryd trafferth i egluro mai lles y bugail a'r achos fydd- 
aì ganddo mewn golwg bob amser. Tua'r adeg y daeth 
Noah i'r Dreflan, yr oedd Tom Jenkins wedi dyfod i'w 
oed, ac yn llanc cryf a heinyf, ac hefyd wedi cyrhaedd 
pwynt uchaf ei anufudd-dod i'w barchus dad. Sibrydid 
mewn cylch bychan fod Mr. Jenkins, hynaf, wedi cael ar 
ei feddwl un diwrnod geryddu Mrs. Jenkins yn ol yr hen 
ddull, ac i Mr. Jenkins, ieuengaf, ddyweyd wrtho yn 
bendant na oddefai iddo wneyd hyny, aci Mr. Jenkins, 
hynaf, ddyweyd y mynai wneyd, ac i Mr. Jenkins, ieueng- 
af, y pryd hyny roddi hergwd i Mr. Jenkins, hynaf, nes 
oedd ei wadnau i fyny, yr hwn ymddygiad oedd hollol 
anweddaidd. Daeth y tfaith rywfodd i glustiau Mr. Pugh, 
ac er na fynai efe i neb feddwl ei fod mewn modd yn y 
byd yn cymeradwyo ymddygiad Tom, gwahoddodd ef yn 
uniongyrchol i swpera i'r Cartefle. 

Fe wêl pob darllenydd diduedd fod safle Mr.. Jenkins 
yn y Dreflan yn esgusawd digonol.am feithder y bennod 
hon ac unrhywiaeth ei thestun. Ond er mwyn iddo gael 
chware teg i ffurfio bârn gywir am garitor Jeremiah, nod- 
af yn fyr syniadau amryw o bersonau oeddynt dipyn yn 
wahanol eu barn am dano ; ac hwyrach fod gan y dar- 
llenydd fwy o ymddiried yn eu barn hwy nag yn eiddo yr 
ysgrifenydd :— 


““Os bu yr ysbryd drwj preswylio yn rhywddyn yn cin hoes 
ni, Jeremiah Jenkins ydi Llyn o a mod yn y Es yma.”— 
Peter Pugh, Ysw. ; 

“* Un o'r pethau sydd yn peri 1 mi hiraethu fwyaf am fyned i'r 
nefoedd ydyw na fydd yno neb tebyg i Jeremiah Jenkins.”— 
Benjamin. Prŷs 

““ Yr wyf bob amser yn dyweyd, fel y mae Mr. Bevan yn gwybod, 
mai un o ragoriaethau penaf Eglwys Loegr ydyw na chaniateir i rai 
cyffelyb i Jeremiah glebar ar bob amgylchiad.” — Mr. Smavr. 

** How very ridiculous thac Mr, Jenkins ìs, pa? —Af155 Smart, 

L 


162 Y Drefian: 


““Ceir cymeriadau cyffelyb i Mr. Jenkins ymron ymhob eglwys' 
y mae ei nifer yn ddau cant a hanner.” — Afr. Bevan. 

“* Bydaswn i yn lle Mr. Rees, mi faswn yn deyd wrth y 6205y am 
yr hen Jenkins ene."—/im Price. 

““ Pe buaswn yn barnu crefydd a.chrefyddwyr oddiwrth esiampl y 
—— yna, ni roeswn fy nhroed o fewn i gapel byth.” —/smael. 

*'* Yr oedd Enoch Jones yn wastad yn deyd mai un ôd oedd Jer- 
emiah ; a phwy oedd yn 'i adnabod o yn well nag Enoch Jonec?” 
— Mrs. Enoch jones. 

““ Gobeithio y caiff y creadur druan faddeuant.” —Szân /ones. 

**Mae genyf oín fod clefyd Jeremiah yn anfeddyginiaethol.” 
—Dr. £llis. 


Ni chwanegaf. 


PENNOD XIX. 
CRYNODEB. 


a ddyn yr hwn a wnelai bobpeth ymron 

yn ei ffordd ei hun, a byddai y ffordd hono yn wa- 
hanol : ffyrdd pawb eraill. Pan elaii gyrchu dwfr o'r 
ffynnon, yr hon oedd dipyn o ffordd oddiwrth ei breswyl- 
fod, cymerai amryw biserau gydag ef, ac wedi eu llenwi 
oll hyd yr ymylon, carïai un o honynt am oddeutu ugain 
llath, a gosodai ef yn ofalus ar lawr, ac elai i gyrchu un 
arall, ac wedi eu cael i gyd yn rhes, dechreuai eilwaith 
eu bebrwng yn nghyfeiriad ei breswylfod, nes eu cael oll 
o'r diwedd 1'r man dymunol. Yn y bennod hon, ceisiaf 
finnau, mewn rhan, wneyd â'r cymeriadau y buwyd yn 
son am danynt, yr hyn a wnelai y brawd a grybwyllwyd 
â'r piserau_ Ac er nad allaf addaw llawer o ddifyrwch 
i'r darllenydd wrth eu gosod i gyd yn rhes unionsyth, 
dichon y bydd hyny yn fantais i mi ail gychwyn i'w heb- 
rwng bob yn un ac un at y terfyn, lle y byddaf yn ffarwelio 
â hwynt, yr hyn a raid ei wneyd yn lled fuan bellach. 


Ei Plwbl a'i Phelhau. 163 


Yn ystod blynyddoedd o afiechyd a gwendid, arferai 
Benjamin Prŷs gymeryd y dyddordeb mwyaf yn amgylch- 
iadau eglwys yr Hen Gapel, hyd yn nôd pan nad allai fod 
yn bresennol. Ond yn ddiweddar yr oedd yn amlwg fod 
cylch ei fywyd yn myned yn gyfyngach bob dydd, ac 
eithaf ei bererindodau etbyn hyn oedd o'r gwely i'r gegin 
ac yn ol. Yr oedd yn amlwg hefyd, fel yr oedd ei lwybr- 
au yn byrhâu, fod ei syniadau a'i gydymdeimladau yn 
ymêangu. Yn raddol dechreuodd golli dyddordeb yn 
amgylchiadau eglwys yr Hen Gapel fel y cyfryw ; a phan 
elem i edrych am dano, anaml yn awr y gofynai pa faint 
oedd swm y casgliad, a phwy oedd i bregethu y sabboth 
dilynol; ond”parhâi i ofyn a oedd rhywun o'r newydd 
wedi aros yn y seiat, ac ai onid oedd arwyddion am ad- 
fywiad ar grefydd. Os byddem yn ateb yn nacâol, 
gofidiai yn fawr ; ac megys heb yn wybod iddo ei hun, 
dechreuai siarad am odidogrwydd y Gwaredwr, ac am y 
dyfodol dyeithr a gogoneddus sydd yn aros y credadyn, 
nes oeddym yn teimlo weithiau nad oedd genym hawl i 
siarad am ddim bydol yn ei bresennoldeb. Yr wyf yn 
cofio yn dda, pan oedd Mr. Pugh a minnau wedi myned i 
ymweled âg ef un noswaith, eì fod yn dechreu adrodd 
wrthym bennillion yr oedd efe newydd eu cyfansoddi . 


“* Nesu'r wyf bob nos i'r afon, 
Afon angeu—eiriau oerion— 
Ond 'r wy'n siŵr, y daw'r Gŵr 
Fel y d'wedodd—'rioed ni thorodd 
Ei gyhoeddiad yn y dŵr. 


““ Ond er hyn, mor syn y syniad 
Ac ofnadwy gyínewidiad—,” 


pryd y daeth Becca Prys i'r ystafell, ac y dywedodd gyda 
thipyn o deimlad, “ Benjamin, ydach ch'i wrthi hì eto 
hefo'r hen brydyddieth ene? Pwy 'dach chi'n meddwl 
sydd gan flas i wrando ar bethe fel ene o hyd o hyd? 
Ydi'r hen Williams, tybed, ddim wedi gneyd digon o 
hums sydd yn syflisiant i undyn byw, heb i ch'i fyn'd : 
foedro'ch pen hefo pethe telly? Yn wir, Mr. Pugh, mae 


264 Y Drefian: 


hwnyma wedi myn'd yn rhyfedd arw yn ddiweddar, 
Dydi o byth yn consarnio yn y pobtŷ nac yn gofyn be” 
ydi pris y blawd, nac a ydw i'n gallu talu am dano ai 
peidio, ac ynte yn gwybod o'r gore nad ydw i'n dallt 
dim c0umfs. Mae son am grefydd a'r byd arall yn bur- 
ïon yn 'u lle; ond dydi'r Brenin mawr ei hun, goelia i, 
ddim yn dysgwyl ini son am danyn nhw o hyd o hyd; 
ai ydi o, Mr. Pugh?” 

Amlwg ydoedd fod hir gynnefindra â'i afiechyd yn 
rhwystr i Becca ganfod fod ei phriod yn prysur nesâu i'r 
afon. Ac mor anhawdd oedd iddi hi, yr hon oedd yn 
anterth ei hiechyd, a'i chroen cân llyfned â phwys o ym- 
enyn, a'i dillad yn ymddangos yn myned yn dynach, 
dynach, am dani bob dydd, sylweddoli syniadau a theiml- 
adau yr hen ddiacon crefyddol, yr hwn oedd yn ym- 
wybodol fod yr “ ofnadwy gyfnewidiad” wrth y drws? 
'Trymaf o gwbl oedd yr ergyd iddi hi pan ddaeth, am 
nad oedd yn ei dysgwyl. 

Yr oedd Walter Wynn wedi rhoi y goreu i geisio cerdd- 
ed y nenfwd, gan nad oedd llawer o anghen am yr ymar-i 
feriad; oblegid anfynych yn awr y cynnelid cyfarfod am- 
rywiaethol yn garref y London JHouse. Yn ddiweddar 
daethai cyfnewidiad rhyfedd dros Aelod Jones. Nid oedd 
efe yn gweled fod llawer o ddaioni yn deillio wrth fynychu 
y cyfarfodydd wythnosol a gynnelid yn y capel. Yr oedd 
Aelod wedi dyfod i gysylltiad â newydd-ddyfodiad i'r 
Dreflan, yr hwn oedd ŵr talentog iawn, âc yn fardd o fri. 
Nid oedd dadl am dalent y gŵr dyeithr, oblegid gwisgai 
het uchel, a gwallt hirllaes, ac esgidiau oedd yn myned 
yn gyflym i'r cwn. Wedi cymdeithasu ychydig â'r gŵr 
hwn, anfynych y byddai Aelod yn cael pregethwr i'w 
foddio ar y Sabboth ; a byddai yn dangos ei anfoddlon- 
rwydd i bawb trwy gymeryd llyfr i'w ddarllen pan fyddai 
y Fregethwr yn llefaru, neu ynte trwy roddi ei ben i lawr, 
neu edrych o'i gwmpas yn ddiystyrìlyd. Byddai Aelod, 
druan, yn cael boddhâd mawr iddo ei hun yn y ffordd 
hon, trwy berii bobl edrych arno, a gwneyd ei hun yn 
bregethwr-fesurydd, at yr hwn y coeliai fod pawb yn, 


Ei Phobl a'i Pheihau. 165 


edrych am gyfarwyddyd pa fodd i wrando a pha bris i'w 
roddi ar yr hyn a ddywedai y pregethwr. Dywedai 
Walter mai anfynych yr arosai Aelod yn y tŷ y nos, gan 
ei fod wedi ymuno â chlwb llênyddol, lle yr oedd ei bres- 
ennoldeb yn anghenrheidiol, ac i'r hwn le yr oedd Walter 
yn rhy ieuanc i gael derbyniad. Barddoniaeth oedd 
pwnc mawr efrydiaeth Aelod Jones erbyn hyn; ac nid 
oedd ganddo lawer o feddwl o neb os na fyddai yn fardd, 
neu o Ìeiaf yn deall barddoniaeth. Yn gyffredin byddai 
yn lled hwyr arno yn dychwelyd i'rtŷ y nos; ac o her- 
wydd ei fod yn gorfod myned i'r gwely heb ganwyll, sylwai 
Walter y byddai Aelod yn tripio yn fynych ar y grisiau, ac 
weithiau yn cael mawr drafferth i ddyfod o hyd i ddrws yr 
ystafell wely. Yr oedd ei gof hefyd yn gwaethygu, canys 
elai i'r gwely yn aml heb fyned ar ei liniau. Byddai arogl 
ddyeithr ac annymunol ar ei anadl ar adegau, yr hyn a 
barai i Walter ammheu rhywbeth yn ei gylch, ond ni 
feiddiai fynegu ei ofnau. Un noswaith, o gywreingarwch, 
dilynodd Walter Aelod Jones o hirbell; ac er ei syndod 
gwelodd ef yn myned i'r Wife /Torse.. Mewn gair, yr 
oedd Aelod Jones ar y llithrigfa. 

Aeth misoedd heibio, ac er syndod i bawb, anfynych y 
clywid Jeremiah Jenkins yn agor ei epau yn y capel. 
Deuai i'r moddion yn gyson fel arferol ; ond yr oedd naill 
ai wedi cael yr eglwys a'r bugail i'r sefyllfa berffaith hono 
_ y llafuriodd efe gymaint am dani, neu ynte yr oedd wedi 
anobeithio am eu diwygiad.  Sibrydai rhywrai nad oedd 
ei amgylchiadau cystal ag y buont, a'i fod wedi colli 
llawer o arian ynglŷn â rhyw anturiaeth y cafodd ei 
dwyllo ynddi. Dywedai eraill na_bu efe erioed mor gyf- 
oethog âg y tybid ei fod, ac fod ei holl dai wedi eu 
gwystlo hyd eithaf eu gwerth. Pa wir bynag oedd yn 
hyn, yr oedd” yn amlwg fod Jeremiah yn fwy difater am y 
byd, ac fod ei fasnach yn prysur lithro i ddwylaw Tom 
ei fab. Rhoddai y merched gyfrif gwahanol am y cyf- 
newidiad yn Jeremiah, a dywedent hwy mai Tom oedd 
wedi tori ei grib ef gartref, ac yn ei rwystroi roddi yr 
holl fai ar Mrs. Jenkins, ac ymddwyn ati yn ol yr hen 


166 Y Drefn: 


ddull. Yr oedd yn ffaith fod Mrs. Jenkins yn edrych 
yn llawer mwy calonog a siriol. Bid a fyno, ys dywed y 
Deheuwyr, daw y rheswm am y cyfnewidiad yn Jere- 
miah i'r amlwg fel yr eir ymlaen gyda'r hanes. 

Daliai sefyllfa pethau yn Muarth Jenkins yn debyg i'r 
hyn y cyflêwyd hwy o flaen y darllenydd y tro diweddaf. 
Cyrchai y wraig lygadgroes rywbeth yn y jwg o dan ei 
ffedog hwyr a bore, sul, gwyl, a gwaith. Megys yn cael 
eu harwain gan reddf, neu ynte gan yr arogl, a chyda 
thraed llychiog a dolurus, parhâi y German Band, wedi 
iddynt fod yn chwythu trwy y dydd, i fyned i Fuarth 
Jenkins i chwyrnu am noswaith, ac elent ymaith bore 
drannoeth byth mwyach o bosibl i weled y Buarth dra- 
chefn. Trigai Ismael yn unig fel meudwy, ac nid yn 
unig ychwaith, oblegid yr oedd nifer ei adar yn llïosocach 
nag erioed. Yr oedd y tymmor wedi bod yn hynod 
ffrwythlawn, y camaries wedi paru yn dda, a'r m1/es wedi 
troi allan yn ZgpAofs cryfion a golygus. _ Ac felly y dylas- 
ent, oblegid cawsant eu gwala o A4scui/$ ac o wyau wedi 
eu berwi yn galed, ac o hadau bresych. Yr oedd Ismael 
yn dal yn gadarn yn ei benderfyniad i beidio myned i'r 
dafarn, a deuai i'r capel yn gyson. Dywedai ei athraw 
yn yr Ysgol Sul mai Ismael oedd y dyn mwyaf deallgar a 
feddai yn ei ddosbarth. Dysgwyliai Mr. Pugh bob Sab- 
both weled Ismael yn aros yn y seiat, a chredai yn ei 
galon fod “rhywbeth ar ei feddwl.” Ac felly yr oedd 
rhywbeth ar feddwl Ismael, ac yr oedd yn rbaid iddo gael 
ei ddyweyd ryw ddiwrnod, ond nid yr hyn a dybiai Mr. 
Pugh. 

Fel Lot yn Sodom, preswyliai Siân Jones yn nghanol 
yr anwiriaid.. Mewn caban bychan cynnwysedig o ddwy 
ystafell, cegin a siamber wedi eu gwyngalchu oddimewn 
ac oddiallan, treuliai yr hen wreigan un o'r bywydau 
mwyaf hapus ag sydd yn disgyn ìi ran dyn. : Gyda'i bonet 
fawr, yr hon a wisgai bob amser o fewn yn gystal ag 
oddiallan i'r tŷ—gyda'i chadach India prydferth, a'i 
phais o stwff cartref—ei hosan a'i gweill yn eì dwylaw, ei 
hystôl fawr a'r ysmotiau duon arni ar ganol y llawr—ei 


Caban Sian Jones, t.d. 166. 


Ei Phobl a'i Phedlhau. 167 


Bibl mawr a'r hoelion pres yn ei gonglau—gyda'i “mor- 
gan” yn wastad yn suo ar y pentan—drws y caban yn 
llydan agored—y ddwy iar yn dyfod i mewn yn ddystaw, 
gan droi eu penau yn gam, a chan edrych i'w hwyneb, a 
Siân yn hwmian canu—y byddaf bob amser yn cysylltu 
yn fy meddwl un o'r golygfeydd dedwyddaf a welais yn fy 
mywyd. Pa fodd yr oedd yr hen wreigan yn cynnal 
ei hun, ni fedrais erioed ddeall. Derbyniai hanner 
coron yr wythnos o'r plwyf, a chwe' cheiniog gan Ismael 
am wneyd ei wely, a thaclu tipyn ar eì dŷ; ac yr oedd y 
ddwy iar yn gwneyd cydwybod i ddodwy mor gyson ag y 
gallent. Hyn ydoedd ei holl /m-0me. Nage, gan gofio, 
byddai Mr. Pugh bob dydd cyntaf o'r flwyddyn yn anfon 
iddi hanner sofren, llwyth o lo, a chydaid o bytatws. 
'Talai Siân bymtheg ceiniog yr wythnos o rent i Jeremiah 
Jenkins, a rhoddai geiniog ar lyfr yr eglwys bob nos 
Sabboth heb fethu. Ni byddai byth yn cardota, ac ni 
chlywais ei bod erioed mewn anghen. Mae yn rhaid fod 
rhywun yn rhoddi llawer iddi, ac yn rhoddi 'yn ddystaw, 
a'r dydd mawr yn unig fydd yn dadguddio yr holl weith- 
redoedd da a'wnaethpwyd yn ddirgel. Y dydd hwnw, 
yr wyf yn sicr y bydd cyfres hir ar gyfer enw gŵr y 
Cartrefle. 

Yr oedd brawd crefyddol Siân Jones, sef Mr. Smart, yn 
parhâu yn ei berffeithrwydd, ac yn. gloddesta yn nghanol 
ei lawnder. Nid oedd ei wallt na'i gernflew byth yn ym- 
ddangos yn fwy nac yn llai. Ymddangosai ei grys a'i 
goler mor ddilwgr bob amser fel pe buasent wedi eu hys- 
mwddio am dano. _ Eisteddai bob nos yn yr un gader yn 
ei barlwr costfawr.  Cyfranai natur glustogaidd y dodrefn 
ryw naws meddflyd i'w lais dwín ac awdurdodol, yr hwn 
a edmygid gan ei hanner oreu, a berchid gan ei ferch, ac 
a ofnid gan Fred. Yr oedd y ddysgyblaeth lem a_ wein- 
yddwyd ar Fred wedi ei wneyd yn fachgen llwfr a_ hurt, 
ac yn un oedd yn cael ei orchfygu bob awr o'r dydd ac 
ar bob amgylchiad gan gwsg. Yn ol pob golwg, nid oedd 
tyfiant yn cymeryd lle mewn un rhan o'i gorff na'i feddwl, 
oddigerth yn ei goesau, yr hyn a roddai iddo yr ym- 


168 Y Dreflaii: 


ddangosiad o blentyn yn cerdded ar s///s.._ Pan fyddai 
Fred yn dyweyd ei adnod yn y seiat, tybiai y rhaì pellaf 
oddiwrtho yn y capel ei fod yn sefyll ar fainc, gan mor 
blentynaidd oedd ei lais a'i wynebpryd. Yr oedd Miss 
Smart yn gwneyd i un feddwl am ìyfr yn dyfod allan yn 
rhanau misol; yr oedd y plyg yno yn gyflawn, ond y 
rhifyn cyntaf ydoedd o ddynes. Serch hyny yr oedd hi, 
dybygid, yn ateb y dyben yr anfonwyd hi i'r byd, sef i 
chwareu y berdoneg, gweithio'r «rocAef ac astudio y 
GGournal of Fashion. 

Nid oedd ball ar Mr. Bevan am araeth; ond yn ddi- 
weddar, pan gyfodai ar ei draed i siarad, ni byddai yn 
briwo teimladau fwy nag un neu ddau fan bellaf o'r aelod- 
au ar y tro. Wrth i mi ddyweyd fod Mr. Howells yn 
eistedd bob amser yn yr un man yn y sedd fawr, ac .yn 
cyhoeddi yn yr un geiriau yn fanwl ar hyd y blynyddoedd, 
byddaf yn dyweyd y cwbl ymron a ellir ei ddyweyd am 
dano. Wrth 1.mi adrodd fod Mr. Phillips, y blaenor 
nervous, yn byw yn y Dreflan, a'i fod yn myned i'r ves/ry- 
r00m bob nos Sabboth i ysgwyd llaw â'r pregethwr, ac i 
ddyweyd yr un geiriau yn gymhwys wrth bob llefarwr, sef 
“ Nos dawch; brysiwch yma eto,” ac fod y geiriau hyn 
yn gosod Mr. Smart mewn sefyllfa annymunol pan 
fyddai efe wedi penderfynu peidio gofyn cyhoeddiad i'r 
gŵr dyeithr, byddaf wedi dyweyd cymaint ymron ag a 
ellir eì ddyweyd am dano yntau. 

Yr oedd yr adnabyddiaeth fanwl a feddwn o Noah 
Rees, a'n cyfeillgarwch dwfn, yr hwn a ffurfiwyd pan 
oeddym gyda'n gilydd yn yr Athrofa, yn peri i mi deimlo 
yn bryderus am i'w ddyfodiad atom fod o fendith i'r eg- 
lwys ac iddo ef ei hun. Credwn fod ynddo lawer o gym- 
hwysderau 1 wneyd y gwaith yr oedd wedi ymgymeryd âg 
ef. Yr oedd yn meddu talent neillduol i adnabod y natur 
ddynol; yr oedd o dymher hynaws a phwyllog, yn efryd- 
ydd diwyd, ac yn feddyliwr gwych ; a bum lawer gwaith 
yn cenfigenu at ei dduwiolfrydedd. Ond yr oedd ynddo 
rai pethau eraill ag yr ofnwn a allasent filwrio yn erbyn: 
ei boblogrwydd. — Yr oedd yn hollol analluog i wenieithio, 


Ei Phobl a'i Phaihlau. 169 


ac yn fwy tueddol i ddyweyd yr hyn a gredai yn ei galon 
ei fod yn wir, na'r hyn y gwyddai a fuasai yn cymeryd 
yn dda. Er nad oedd dim yn ei ymdygiad ag oedd yn 
arddangos y gradd lleiaf o falchder, yr oedd yn hynod o 
annibynol ei feddwl, ac yn casâu gwaseidd-dra â chas 
perffaith. Ceisiai fod ar delerau da gyda phob dyn ; ond 
yr oedd ei waith yn gwneyd cyfeillion mynwesol o ber- 
sonau neillduol â thuedd ynddo o bosibl i greu cenfigen 
mewn eraill. Yr oedd Noah wedi bod gyda ni er ys cryn 
amser bellach, ac yn cael ei hoffi gan y llïaws, a'i edmygu 
yn fawr gan yr aelodau mwyaf deallgar. Dywedai hyd 
yn nôd Mr. Smart, fod y bugail wedi troi allan yn well 
nag y dysgwyliasai iddo wneyd, er nad oedd efe eto y peth 
y dymunasai iddo fod. Yn nhyb Mr. Smart, yr oedd 
tipyn gormod o blaindra yn y bugail ; “ ond,” meddai efe, - 
“ gellir priodoli hyny i'r argraff a dderbyniodd wrth gym- 
deithasu cymaint â Mr. Pugh.” Tybiai Mr. Smart hefyd 
y dylasai Mr. Rees fyned at Meistri Simon and Salt, 
Merchant Tailors, i gael eì ddillad, ac nid at William Jones. 
Yr oedd ef, Mr. Smart, a'r curad, fel yr oedd Mr. Bevan 
yn gwybod, yn cael eu dilladu gan Simon and Salt ; ac er 
eu bod yn costio tipyn ychwaeg, yr oedd affeazance yn 
myned ymhell. Y diffyg mwyaf a welai Joseph Wynn,,y 
dechreuwr canu, yn Noah oedd, ei fod braidd yn ddisylw 
o gerddoriaeth y cysegr. Yr oedd Joseph yn ofni, pe 
buasid yn pwyso ar Noah, y dywedasai eì fod yn credu 
íod pregethu yn fwy pwysig na chanu mawl. Nid oedd 
Joseph yn sicr o hyn, eithr ofnai fod Noah yn coleddu 
yn ddirgel y syniad peryglus hwn. Canmolid Noah gan 
Mr. Bevan am nad oedd yn ymyraeth dim â materion 
arianol yr achos, ac am ei fod yn daì yn ffyddlawn i ym- 
weled â'r aelodau a'r gynnulleidfa. Tybiai eraill ei fod 
yn ymweled gormod, ac fod perygli bobl flino arno, ac 
mai mwy buddiol a fuasai iddo aros yn ei fyfyrgell i bar- 
otoi gwell pregethau. Syniad Mr. Sharp Rogers am dano 
oedd, na welodd efe neb mor anhawdd cael het i'w ffitio. 
Yr oedd Noah yn gymeradwy gan y tlodion, ac yn ffafryn 
gan ybobl ieuainc. Credaf mai yr unig wr ieuanc nad 


170 Y Drefan: 
oedd ei edmygedd o hono yn cynnyddu oedd J. Aelod 
Jones. Yn y cyfarfod darllen yr oedd chwyddedigaeth 
Aelod Jones yn cynnyddu mor enfawr fel yr ofnai Noah 
fod perygl ìi ymrwygiad gymeryd lle; ac er mwyn arbed 
llanastr, tybiodd yn ddoeth ei dapio.. Bu y meddygwaith, 
yr hwn a wnaed yn mhresennoldeb yr holl efrydwyr, yn 
hynod lwyddiannusi dynu y chwydd i lawr. Gwnaeth 
Noah yr'operafion mor fedrus, ac mewn amser mor anhy- 
goel o fyr, nes ennill edmygedd yr holl edrychwyr; ond 
rhyfedd! collodd edmygedd y goddefydd. 

Tua'r cyfnod hwn yr oeddwn yn meddwl fod genyf 
gŵyn yn erbyn Noah, ac yr oeddwn ymron a chredu fod 
ei gyfeillgarwch tuag ataf yn oeri. Am yspaid maith 
wedi iddo ddyfod i'r Dreflan, ni byddai byth yn myned 
i'r Cartrefle heb alw am danaf i fyned gydag ef. Ond 
erbyn hyn, byddai yn myned yno yn amlach hebof na 
chyda mi, a rhoddwyd ar ddeall i mi gan jim y byddai 
yno yn amliawn. Ni byddai Noah byth yn son wrthyf 
ei fod wedi bod yno; ac os soniwn i wrtho ef, yr oeddwn 
yn methu deall paham yr oedd yn ymddangos mor gyn- 
hyrfus, ac yn cymeryd y fath drafferth i esbonio ì mi y 
rheswm am ei ymweliad. Gofynwn yn fynych i mi fy 
hun a oedd gwir anghenrheidrwydd am iddo fyned i'r 
Cartrefle ddwywaith yr wythnos, pan oedd unwaith yn y 
pythefnos yn ddigon aml ganddo ychydig fisoedd yn ol. 
Ai eisieu gweled 4/r. Pugh oedd arno? neu a fyddai efe 
yn troi gartref pan ddywedai Susan wrtho, pan yn agor y 
drws iddo, fod Mr. a Mrs. Pugh wedi myned allan? 
Pan awn i'w lettŷ gyda'r nos, gan feddwl cael ymgom am 
awr, a chael ei fod yntau allan, os aroswn i siarad ychydig 
â Mrs. Jones,—paham y. byddai hi yn sicr o ddyweyd 
wrthyf “fod Enoch Jones yn wastad yn dyweyd y 
gwnaethai Miss Pugh wraig ragorol ì bregethwr; a phwy 
oedd yn ei hadnabod yn well nag Enoch Jones?” Yr 
oeddwn wedi sylwi na byddai Noah byth yn canmawl 
Miss Pugh wrthyf yn ddiweddar. A oedd efe yn 
meddwl llai o honi fel yr oedd ei adnabyddiaeth o honi 
yn cynnyddu? Pan ddygwyddwn fyned gydag ef i'r 


Ei Phobl a'í Pheahau. 7r 


Cartrefle, methwn yn glir a chanfod rhithyn o sail f 
awgrymiadau Mrs. Enoch Jones. Ac yr oeddwn wedi 
penderfynu na chyfeiriwn at y peth wrth Noah nes i mi 
gael rhyw dir i sefyll arno. Sylwais y byddai Miss Pugh 
yn gwrido tipyn wrth ysgwyd ìlaw'â Noah a minnau; ond 
byddai bob amser yn gwneyd hyny, felly nid oedd 'hyny 
yn profi dim. Yn wir, yr oedd holl ymddygiad Miss 
Pugh yn dangos yn eglur i mi nad oedd dim mei//auol 
rhyngddi â fy nghyfaill. Ofnwn ei bod yn ymddwyn yn 
fwy oeraidd tuag ato nag arferol; ac nid allwn beidio 
sylwi eì bod yn rhoi llawn cymaint os nad mwy o sylw ac 
o groesaw i mi nag ìi Noah. _ Yr oedd yn ddrwg genyf yn 
fy nghalon weled hyn, a theflais ymaith o fy meddwl aw- 
grymiadau Mrs. Enoch Jones fel chwedl hen wrâch. _ Yr 
oedd agos i bythefnos wedi myned heibio, a Noah heb 
fod gymaint ag unwaith yn ymweled â mi, a'i dro ef 
ydoedd i ddyfod i edrych am danaf fi. Cofiwn nad oedd 
efe mor rhydd a chyfeillgar pan oeddwn ddiweddaf yn ei 
lettŷ, a'i fod yn ymddangos i mi yn absennol ei feddwl, 
neu ynte fod ganddo gŵyn yn fy erbyn. Yr oedd hyn 
yn fy mhoeni yn fawr; ond ymatteliais heb wneyd sylw 
o'i ymddygiad. _ Un noswaith, wrth ei weled mor hir heb 
ddyfod ì ymweled â mi, daeth meddwl sydyn ataf y 
mynwn gael gwybod pa drosedd yr oeddwn yn euog o 
hono ; canys nid allwn oddef y pryder yn hŵy, a hwyliais 
tua'i lettŷ.._ Erbyni mi fyned yno nid oedd Noah i mewn, 
ac nid oedd genyf finnau flâs i wrando ar ddyfyniadau o 
Enoch Jones. Felly penderfynais yr awn i gyfeiriad y 
Cartrefle, gan feddwl y gallwn gyfarfod fy nghyfaill ar y 
ffordd. 'Nid oeddwn wedi myned ymhell pan gyfarfum â 
Susan. Gofynais iddi a welsai hi fy nghyfaill y noswaith 
hono? Atebodd nad oedd wedi ei weled, ond y gallai 
guesio lle yr oedd os oeddwn eisieu ei weled yn benodol; 
ac ychwanegodd, “mai hawdd iawn oedd i ryw bobl roi 
cynghorion i bobl ieuainc i beidio aros allan yn hwyr, ond 
mai nid pawb oedd yn cael derbyniad i'r tai y dymunent 
fod ynddynt fel rhyw bobl y gwyddai hi am danynt.” 
Ychwanegodd Susan drachefn, “fod rhyw bobl yn gwy- 


I72 Y Drefan: 


bod ymha le yr oedd pres, eu bod nhw yn wastad yn 
gwybod, er ad oedd hi yn cenfigenu—ei bod hithau 
wedi cael cynnygion fwy nag un, ac wedi eu gwrthod, a 
phe buasai rhyw bobl yn cynnyg iddi hi mai gwrthod y 
rhai hyny Y buasai hi hefyd, serch eu bod yn gwisgo cad- 
ach gwyn.” Yr oeddwn wedi fy synu yn hollol, ac aeth- 
um i'm ffordd heb ofyn cwestiwn arall i Susan. 'Teimlwn 
yn ddig at Noah am fod “y peth” yn cael ei awgrymu 
gan hen wragedd, a'i siarad gan forwynion, ac yntau heb 
son gair wrthyf. 

Pan oeddwn yn nesâu at y Cartrefle, gwelwn Jim yn 
sefyll yn dalog yn y porth, â'i ddwylaw yn ei bocedau, ac 
wedi ei wisgo yn drefnus a graen dda arno ymhob ystyr, 
a'i het ar un ochr i'w ben, ac yn edrych fel mab i ryw 
country sguire.. Gofynais iddo pwy oeddimewn?  Ateb- 
odd, “ Meistar, Meistres, Miss, a'r Meistar newydd,” gan 
roddi winc deallgar arnaf. Bu agos i mi ei darawo am ei 
fod yn gwybod mwy na fi am fy nghyfaill ; ond cofiais yn 
y fynyd nad oedd neb yn gwneyd gwell defnydd o'i lygaid 
na Jim, a maddeuais iddo yn fy nghalon am fod yn fwy 
craff na fi. Hysbysodd Jim fy nyfodiad, a gwahoddwyd 
fi i fewn. Yr unig un â gwen ar ei hwyneb oedd Mrs. 
Pugh. Edrychai y tri eraill yn ddiírifol a chythryblus. 
Fel esgusawd dros fy ymweliad hwyrol, dywedais fy mod 
wedi dyfod i nol Noah gartref. Atebodd Mrs. Pugh fy 
mod yn garedig iawn, gan fod arno anghcn, fel yr oedd yn 
ymddangos, am rywun i ofalu am dano. Chwerddais ar y 
7o&e, ac edrychodd Noah a Miss Pugh yn wirion, ac 
ocheneidiodd Mr. Pugh, gan edrych ar y darlun oedd 
uwch ben y lle tân. Dywedodd Mrs. Pugh y caffai 
Noah ddyfod gyda mi wedii Kit chware tôn ar y tano, 
Ymddangosai Miss Pugh yn falch ,o'r cyfleusdra, ac aeth 
at yr offeryn y fynyd hono Clywswn hi yn chware y 
berdoneg rai cannoedd o weithiau o'r blaen, ac o her- 
wydd fy mod wedi ei chlywed mor aml, yr oeddwn yn 
weddol gydnabyddus â phob dernyn o gerddoriaeth a 
feddai. Ond y noswaith hon, chwareuodd rywbeth na 
chlywais mo hono byth cynt nac wedi hyn; a fy argraff 


Ei Phobl a'i Phethau. 173 


ydyw na fu y dernyn mewn bodolaeth ond am y mynydau 
y buwyd yn ei chwareu. Ymddangosai fel ymarllwysiad 
o deimladau angerddol oedd wedi hen groni yn ei myn- 
wes hi ei hun, ac na roddwyd tafod nac iaith iddynt yn 
flaenorol. Ar un adeg yr oedd y nodau yn ddwfn a 
lleddf, ac fel pe buasent yn galw yn ol hen gyfeillìon a 
dyddiau o'r pell orphenol, ac ymsyniadau yr ydym oll 
wedi eu teimlo, ond na fedraswn erioed roi mynegiad 
iddynt. Ar brydiau eraill, byddai y gerddoriaeth yn 
hoewach ac ysgafnach, ac fel mân ffrydiau arianaidd yn 
treiglo o wahanol gyfeiriadau i un llyn, mawr, yr hwn 
oedd yn ymchwyddo yn barhâus, ac o'r diwedd yn tori 
eiholl argaeon, ac yn ymdywallt yn rhaiadrau gwallgofus, 
i'r nentydd islaw, ac er cymaint oedd ei dywalltiadau nad 
oedd ei adnoddau yn lleihâu. _ Drachefn, megys heb yn 
wybod i mi, trosglwyddai y gerddoriaeth fi i ryw, ystâd 
neu rywbeth na fuaswn ynddi o'r blaen, lle nad oedd ond 
meddyliau ac ysbrydoedd a phurdeb yn ei phoblogi, ac 
yn ol drachefn i ganol gofid, ymdrechiadau, a hiraeth, 
nes oeddwn yn teimlo rhywbeth yn cerdded rhwng fy 
rghnawd a fy nghroen, a'r ychydig wallt oedd genyf yn 
sefyll ar fy mhen. Yn nghanol y teimladau rhyfedd hyn, 
nid allwn beidio sylwi nad oedd neb ond Mrs. Pugh a. 
minnau yn mwynhâu y gerddoriaeth. Edrychai Noah 
yn absennol ei feddwl, a Mr. Pugh yn brudd. Tra yr 
oedd Miss Pugh yn chware, tybiwn fod meddyliau ei 
thad yn rhywle pell, ac fwy nag unwaith edrychodd yn 
hiraethlawn ar y darlun uwch ben y lle tân. Can gynted 
ag y gadawodd Miss Pugh yr offeryn, cyfododd Noah 
a minnau i fyned adref, a daeth Mr, Pugh i'n danfon at 
y drws. Yr oeddym wedi cychwyn ymaith, pryd y 
galwodd Mr. Pugh ar Noah yn ei ol, a chlywais ef yn 
dyweyd braidd yn bruddaidd, “Wel, felly y rhaid iddi 
fod, ddyliwn.” 
Yn lled agos i'r Cartrefle, cyfarfuasom â Susan a rhyw- 
un gyda hi, yr hwn, yn ddiau, yr oedd hi am ei wrthod. 
' Am enyd cerddasom mewn dystawrwydd. Yn y man 
dywedais, “Noah, yr wyf wedi digio wrthyt, ac ym- 


I;4 Y Drefan: 


ddengys fod genyt tithau gŵyn yn fy erbyn innau, a 
gwell i ni gael deall ein gilydd.” 

“Wedi digio? y fi gŵyn yn dy erbyn? Beth sydd 
arnat, fachgen ?” 

Cyhuddais ef o oerfelgarwch tuag ataf, ac o fod wedi 
cadw oddiwrthyf ei gysylltiad newydd â theulu y Cartref- 
le. Chwarddodd Noah yn uchel, ac ymhlith pethau 
eraill dywedodd, 

“' Fy nghyfaill, yr wyf yn credu heno yn fwy nag erioed 
mewn argraffiadau cyntaf. Y diwrnod cyntaf y gwelais 
yr eneth yna, credwn na welais erioed ei chyffelyb, ac y 
mae pob tro y gwelais hi ar ol hyny wedi dyfnhau yr 
argraff, nes y mae pethau wedi dyfod i'r—wel, i'r hyn y 
cyfeiriaist ato. Fy amcan yn cadw y peth oddiwrthyt 
oedd, er mwyn rhoi su7/71sei ti; oud yr wyf wedi colli y 
pleser hwnw. Gallwn ddyweyd llawer o bethau wrthyt 
oni bae fod genyf ofn i tì chwerthin am fy mhen. Pan 
sylweddolais fy ngwir deimladau at Miss Pugh, dywedais 
fy ystori wrthi oreu y gallwn. Gwenieithwn i mi fy hun*y 
gwyddwn yr ateb a gawn cyn gofyn o honof. Gwrthod- 
odd ddyweyd dim wrthyf ond a ddywedai trwy ei llygaid ; 
a chyfeiriodd fi at ei thad. Gwyddwn nad oedd fy 
amcanion yn ddyeithr i Mrs. Pugh, a'i bod yn gallu fy 
narllen cân hawdded a_ darllen y AXodd Mam. Felly 
achubais gyfleusdra i gynnal caMimef counci/ hefo'r hen 
foneddiges. Am beth amser, triniodd fi yn enbyd, a bu 
agos iddi a thori fy nghalon ; ond ar y diwedd addawodd 
arfer ei holl ddylanwad o fy mhlaid, ar yr ammod i mi 
ofyn caniatâd Mr. Pugh yn ei phresennoldeb hi a Kit, yr 
hyn a wnaethum heno. Os buasai yr ateb yn foddhaol, yr 
oeddwn wedi penderfynu dyfod ac i ddyweyd wrthyt hyd 
yn nôd pe buasai raid i mi dy gyfodi o dy wely.” 

“ Wel,” ebe fi, “ pa beth a ddywedodd Mr. Pugh?” 

“Mae genyf ofn,” ebe Noah, “y bydd raid i mi ofyn 
hyny i Mrs. Pugh, oblegid yr oeddwn yn hanner byddar. 
Ni bum erioed mor merv0vs; byddai yn well genyf fyned 
trwy gant o examinations athrofâol na myned trwy yr un 
gwaith eto. Yr oeddwn yn chwys dyferol, ac yn methu 


Ei Phobl a'i Phethau. 175 


yn glir a chael y geiriau yr oeddwn eu heisieu, a gwyddwn 
o hyd fod Mrs. Pugh yn cael difyrwch wrth fy ngweled 
mor garnbwl. Pan ellais, drwy fawr drafferth, wneyd 
fy meddwl yn hysbys, edrychodd Mr. Pugh fel pe buasai 
wedi ei darawo gan fellten; a'r unig eiriau a ddeallais 
iddo ddyweyd oeddynt, “Wel, wired a mod i yn y fan 
yma! wired a mod i yn y fan yma! Be mae Kit yn 
dd'eyd? Be mae Jane yn dd'eyd?' Cyn i neb gael ei 
ateb, agorodd Jim y drws i ti ddyfod i mewn, ac ni fu 
erioed yn well genyf dy weled. _ Clywaist ef yn dyweyd 
>r ESF yn cychwyn ymaith, 'mai felly y rhaid iddi 
Yr oedd y noswaith yn hyfryd, a cherddodd Noah a min- 
nau am rai oriau cyn myned i'n preswylfêydd, gan siarad 
am—, wel, am yr eneth oreu yn y byd yn meddwl Noah ; 
a phe buasai hi yn ddengwaith gwell, nì fuasai yn rhy dda 
iddo yn fy meddwl innau. Wedi i mi ymadael â Noab, 
nid allwn beidio meddwl am wyneb prudd Mr. Pugh, yr 
hwn ar adegau eraill oedd yn nodedig am ei sirioldeb ; 
eithr pan ddaw achlysur i mi ddwyn teulu y Cartrefle o 
flaen y darllenydd y tro nesaf, bydd y wyneb hwnw yn 
llawer mwy prudd, a'i ofid yn un gwirioneddol. 


PENNOD XX. 
JEREMIAH JENKINS YN EISIEU. 


R oedd yr hwn a ddywedodd nas gŵyr un hanner o'r 
byd pa fodd y mae yr hariner arall yn byw, yn gwy- 

bod rhywbeth o hanes y natur ddynol. Gallwn feddwl 
mai nid cyfeirio yr oedd y doethawr at yr anwybodaeth 
ag y mae pellder yn achos o hono, megys er esiampl na 
wyddom ni sydd yn byw yr ochr yma i'r ddaear pa fodd 
y mae ein gwrthdroedwyr yr ochr arall yn byw. Mae 


176 Y Dregaan: 


gwirionedd y dywediad yn nês atom o lawer ;—nis gŵyr 
y naill hanner o bentref neu gymydogaeth pa fodd y mae 
yr hanner arall yn byw. Mae cymydogion dyn gan amlaf 
yn ddirgelwch iddo, ac yntau yn ddirgelwch iddynt hwy. 
Ac onid ellir myned gam ymhellach, a dyweyd nad ŵyr 
dyn ond y naill hanner o'i hanes ei hun?” Oni pherthyn 
ìddo rywbeth nad yw yn ei ddeall, a chyfrinach, nid yn 
unig na ŵyr neb arall, ond na faidd neu ynte na fyn ei 
haddef wrtho ef ei hun? Oni pherthyn iddo bethau ag 
y mae ganddo ofn ymgydnabyddu â hwynt ; ac onid ydyw 
yn aml yn chware cast âg ef ei hun, ac yn ymddwyn tuag 
ato ei hun fel pe byddai yn rhywun arall? Ddarllenydd, 
oni fuost ti yn diolch lawer gwaith nad ydyw pobl eraill 
yn gwybod cymaint am danat ag a wyddost ti dy hun? 
A pha'beth ydyw yr achos dy fod di a minnau mor an- 
ewyllysgar ìi wybod mwy am danom ein hunain? Ai onid 
ein bod yn ofni syrthio yn ein golwg ein hunain? Mor 
garedig y bu yr Hwn sydd yn ein hadnabod yn berffaith 
wrth beidio rhoddi y gallu hwn 1 eraill ! 

O herwydd mai anmherffaith iawn yr ydym yn adna- 
bod ein gilydd, ymddengys fod dosbarth llïosog o honom 
yn credu yn athrawiaeth yr appearance y soniai Mr. Smart 
gymaint am dani, er nad ydym yn ei hargymhell fel y 
gwnai efe. Fel y gwesuir yn y peth yma a'r peth arall er 
mwyn cadw i fyny yr ymddangosiad, ac er mwyn gwneyd 
argraff ar feddyliau eraill ein bod yr hyn nad ydym! Os 
taenir y gair fod Mr. Jones yn gyfoethog iawn, er y gŵyr 
Mr. Jones mai tlawd ydyw, a ydyw efe yn achub pob 
cyfleusdra i gywiro syniadau poblam dano? Dim perygl. 
Pan mae Mr. Jones yn troi allan yn e gerbyd yn y bore, 
a Robert Roberts y saer maen yn gwneyd 4ow iddo, a 
ydyw Mr. Jones yn galw ar Robert ac yn dyweyd wrtho, 
“Robert, peidiwch a gwneyd ow 1 mi; yr ydych yn fwy 
cefnog o lawer na fi; bore heddyw cefais lythyr yn byg- 
wth cyfraith arnaf oni thalwn fy nyled, ac echdoe y bu 
raid i mi fenthyca hanner can' punt i gau safn gofynydd 
arali” Ni choeliaf fawr Yn unig cydnabydda Mr. 
Jones y dyledus barch?” ac a Robert Roberts at y 


£i Phobl a'i Phethau. 177 


morthwyl a'r llwy-forter, gan wynfydu sefyllfa ei gymydog. 
Mae rhyw barodrwydd mawr mewn dyn ymhob sefyllfa 
ymron ì dderbyn gwarogaeth anhaeddiannol, can belled 
ag nad ŵyr neb ei bod yn anhaeddiannol. Dyna Boaz 
Davies, yr hwn sydd yn cael y gair ei fod yn ysgrifenu erth- 
yglau pemgamp Odgorn y Werin, er nad ysgrifenodd 
Boaz erthygl erioed. a ydyw yn gwadu pan awbrymir 
wrtho mai efe ydyw awdwr yr erthygl alluog yn y rhifyn 
diweddaf? Gwnewch brawt arno, a chewch weled mai 
gwenu a wna Boaz, a gofyn i chwi pwy oedd yn dyweyd 
hyny. Dyna Mrs. Swankey, y weddw foneddigaidd sydd 
yn byw ar eì harian, yr hon y tybir ei bod yn perthyn i 
deulu uchel o Sir Amwythig, a'i bod yn perchen eiddo 
gwerth dau cant o bunnoedd yn y flwyddyn : a ddarfu ìddi 
hi ddyweyd wrth rywun e: bod yn yfed coffi heb siwgr, 
ac mai deg swllt yr wythnos ydyw ei holl incwm, yr hwn 
a dderbynia trwy garedigrwydd ei brawd yn nghyfraith, 
ac mai mater oedd ei thad? Naddo erioed. Dyna 
Caleb Hughes hefyd, yr hwn a fu daer ar ei gyfaill Mr. 
Powell i ddyfod 1 giniawa gydag ef, er na ddychymygodd y 
buasai Powell yn derbyn y gwahoddiad : a ddarfu i Caleb 
ddyweyd wrth ei gyfaill ar ol hyn am y wers a gafodd efe 
gan Mrs. Hughes am fod mor ynfyd, ac fel y bu raid ben- 
thyca cyilyl a ffyrc gan wraig y tŷ nesaf, ac fel bu raid 
cosbt y teulu am ddeuddydd i wneyd i fyny y golled a 
achoswyd gan y ciniaw? Naddo A phe buasai Caleb 
wedi dyweyd, ni buasai Mrs. Hughes byth yn maddeu 
ìddo. 

Dygwyddais un noswaith fyned i ymweled â Noah yn 
ei lettŷ, a chefais fod Mr. Pugh yno o fymlaen.. Ymhìith 
pethau eraill, aethom i ymdrin â'r pwnc yr wyf eisoes 
wedi cyffwrdd âg ef, sef mor ychydig a wyddom am ein 
gilydd, ac feì y mae gan bob teulu a phob aelod o'r teulu 
eu cyfnnach ; ac adroddwyd am y filfed waith ystori y 
s&eleton yn y cwpbwrdd. Daliai Noah yn gadarn fod 
llawn cymaint o hanes dyn allan o'r golwg ag sydd yn y 
golwg, ac fod yn rhaid wrth ffydd gyda phethau y byd a'r 
bywyd hwn yn gystal a phethau y byd arall. Nid oedd 

M 


178 Y Drefan: 


Mr. Pugh yn myned lawn mor bell a hyn; ond can- 
iatâi yntau fod cryn lawer o hanes dyn neu deulu yn 
eiddo personol, nad ellid ei gyfranu i eraill, “ Er eng- 
raifft,” meddai, “ dyma chi'ch dau, yr ydach chi'n gyfeill- 
ion mawr, ond dydach ch'i ddim wedi deyd y cwbl i'ch 
gilydd eto ; a ddaru ch'i 'rwan? ddeydwch ch'i byth mono 
chwaith. Ac felly mae hi i fod hefyd. 'Does ond Un i 
wybod y cwbl o'n hanes ni. Dase ni yn gwybod hanes ein 
gilydd fel yr yden .ni yn gwybod ein hanes ein hunen, mi 
fuase gynon ni lai o lawer o gounf o'r Brenin mawr. 
Pwy fase'n gallu gwneyd Duw yn confêdanf, dase pawb yn 
gwybod ein hanesni? Rydw i wedi bod yn meddwl am 
y pwnc yma lawer gwaith o'r blaen, er na fedres i mo'i 
ddeyd o a'i drin yn athronyddol fel y gwnaeth Mr. Rees 
heno. Ar bwnc fel hyn, fedra i 'namser ddeyd fy meddwl 
heb gael siampal. Dene Jeremiah Jenkins 'rwan: pwy 
5y'n 'i nabod o, os gwn l? Mi ddyffeia i fod mwy o 
hanes y dyn ene allan o'r golwg nag sydd yn y golwg. 
Be dach chi'n ddeyd?” 

“Gan i chwi son am Mr. Jenkins,” ebe Noah, “ beth 
ydyw y rheswm ei fod wedi cau ei fasnachdŷ mor gynnar 
heddyw? A ydyw Mrs. Gilt wedi marw?” 

“' Wel, mi ddeyda i ch'i,” ebe Mr. Pugh; “dydi Mrs. 
Gilt ddim wedi marw, ond mae hi yn sâl iawn. Unig 
chwaer Mrs. Jenkins ydi Mrs. Gilt, a hono yn weddw, ac 
yn berchen llawer o eiddo. Pan glywodd Jeremiah fod 
ei chwaer yn nghyfraith yn beryglus o wael, dacw fo yn 
pacio Mrs. Jenkins yno ar unwaith, rhag cfn, mae'n 
debyg, i'r gi// golli o'r teulu. Mae Mrs. Jenkins hefo'i 
chwaer yrwan er's pythefnos ; ac echdoe anfonodd lythyr 
at Tom fod ei fodryb yn ol pob golwg yn darfod, a'i bod 
yn dymuno cael ei weled yn union deg. Aeth Tom yno 
yn syth ; a bore heddyw dyma lythyr oddiwrth Tom at ei 
dad fod ei fodryb y7 marw ac eisio ei weled yntau, ac yr 
oedd Jeremiah yn deyd bore heddyw ei fod yn anfon 
y forwyn at ei mam am ddeuddydd neu dri, a'i fod am gloi 
y lle i fyny, a chychwyn ì ffwrdd hefo'r trên diwaetha 
bygaswn i; ac mi eìlwch fod yn siwr fod Jeremiah yn 


Ei Phobl a'i, Phethau. 179 


dysgwyl rhywbeth ar ol Mrs. Gilt, cyn y basefo yn gneyd 
fath aberth. Gybeithio'r anwyl y cofiff y fodryb am 
om; bachgen clên anwêdd ydi Tom.” 

“I'r pant y rhed y dŵr,” ebe Noah. 

“ Wel,” ebe Mr. Pugh, “mae gen i gryn ddowt a_ oes 
llawer o ddŵr yn y pant ene. Mae Jeremiah yn cael 
edrych arno fel dyn cyfoethog; ond faswn i ddim yn rhoì 
rhyw lawer am fod yn scutor iddo fo. Rydw i yn am- 
mheu yn fawr a oedd o yn werth rhywbeth cyn priodi, ac 
a gafodd o gymaint a ddysgwyliodd o ar ol priodi ; ac mi 
wyddoch o'r gore ei fod wedi speciletio llawer. 'Roedd- 
wn ni yn sylwi fore heddyw hefyd fod 'i s/0«£ o yn druenus 
o'r bechan. Ond deydwch i mi, ydan ni yn peidio janglo? 
'Rydan ni yn myn'd yn o bell, mae gen i ofn.” 

Cyn i Mr. Pugh gael dyweyd ychwaneg, daeth Mrs. 
Jones i mewn â'i gwynt yn ei dyrnau a'i gwyneb cân wyn- 
ed ag amdo. “O Mr. Pugh bach anwyl,” gwaeddai, 
“roedd Enoch Jones yn wastad yn deyd mait hyny y 
doe hi; a phwy oedd yn 'i nabod o yn well nag Enoch 
Jones? Do, do, mi ddeydodd Enoch Jones y bydde 
rhywbeth yn siwr o hapno iddo fo.” 

“ Beth ydyw'r mater, Mrs. Jones?” gofynem ein tri ar 
unwaith. 

“On' dydi dŷ o ar dân, Mr. Pugh bach! O fel mae'i 
eirie fo yn d'od i ben.” 

“ Yn enw pob rheswm, tŷ pwy sydd ar dân ? ” gofynai 
Mr. Pugh. 

“O Mr. Pugh, mae nhw'n deyd fod o wedi llosgi i'r 
llawr,” atebai Mrs. Jones. 

“Tŷ pwy, wraig bach?” gofynai Mr, Pugh yn ddiam- 
ynedd. 

“On' ddeydes i, Mr. Pugh bach, fod Enoch 

ones ” 

Rhuthrodd Mr. Pugh allan wedi colli pob pwyll ; a chan 
gynted ag y gallodd Noah roddi ei esgidiau am ei draed, 
rhedasom ein dau areiol._ O herwydd fod gan Mr. Pugh. 
fwy o gnawd i'w gario nag oedd genym ni ein dau gyda'n 
gilydd, nid hir y buom nes cael golwg arno, Yr oedd yr 


160 . Y Drefan: 


hen foneddwr trwchus yn troedio ymlaen yn hynod o gyf- 
lym, ond ei fod bob rhyw ugain llath yn aros i besychu, 
gan roddi ei ddwylaw ar eiìiniau. _ Yr oedd yr olwg arno 
braidd yn ddigrifol, ac yn adgofio Noah a minnau yn rymus 
am y chware a fyddai genym pan yn yr ysgol, yr hwn a 
elwid /eap frog.. Nid allem beidio chwerthin wrth weled 
Mr. Pugh yn rhedeg am bellder, ac yna yn sefyll gan roddi 
ei ddwylaw ar ei liniau, a gwyro ei ben ì lawr fel pe buasai 
ytt dysgwyl i rywun o'r tu ol iddo neidio dros ei gefn. Pa. 
fodd bynag, daethom o hyd iddo yn lled fuan, a chymer- 
asom afael ynddo, un yn mhob braich, gan ei helpu ymlaen. 
Pan wnaethom hyn. rhoddodd Mr. Pugh xod diolchgar 
arnom ; ond nid allai ddyweyd yr un gair, gan mor Ìlwyr yr 
oedd wedi colli ei anadl. _ Ar ein ffordd yr oeddem wedi 
myned heibio ! amryw bobl, ac amryw wedi myned heibio 
i ninnau; ac yn ateb i'n holl ofyniadau, ni chaem ond y 
gair “Tân.” Nid oedd neb yn ymddangos eu bod yn 
gwybod pa le yr oedd y tân ; ac os gwyddent, yr oeddynt 
yn rhy frysiog i allu adrodd. 

Fel yr oeddym yn nesâu i'r brif heol, gwelem ddyn o'n 
blaenau yn cerdded yn araf â'i ddwylaw yn ei bocedau. 
' Pan ddaethom i'w ymyl, deallasom mai Wil Foulkes 
ydoedd, neu fel y gelwid ef yn y Dreflan, yr Hen Cucum- 
ôer Rhoddwyd y llysenw hwn arno o herwydd ei ddi 
frawder, neu ynte ei hunanfeddiant ar adegau pan fyddai 
pawb eraill yn gynhyrfus. Dywedid ei bod yn ffaith fod 
ymladdfa galed rhwng dau gymydog wedi cymeryd lle un 
îro ar gareg drws Foulkes, ac yntau ar y pryd yn darllen 
y newyddiadur yn hamddenol wrth y pentan, ac heb symud 
modfedd o'i unfan, na gofyn beth oedd y mater. Dro 
arall yr oedd Wil yn gweithio ar adeilad uchel, pryd y 
syrthiodd un o'i gymdeithion o uchder mawr i ganol 
pentwr o geryg, ac y tybid ei fod wedi ei ladd. Pan 
ddechreuodd y creadur anffortunus ddadebru, cerddodd 
Wil yn araf ato, a gofynodd iddo a fyddai efe mor garedig 
a dyweyd iddo beth oedd hi ar y gloch—hyny ydyw, os 
oedd ei oriawr heb eì niweidio! Pan geisiasom gan yr 
Hen Cucumber y wybodaeth yr oeddym hyd yn hyn wedi 


Ei Phobl a'i Phethau. 141 


methu ei chael, safodd yn bwyllog ; ac wedi rhoi pesych- 
iad hir, dywedodd, gan gymeryd ei wynt rhwng gwahanol 
ranau y frawddeg. “ Wel—mae nhw yn dyweyd—fod 
tŷ—Mr. Jenkins—ar dân.” Ymaith â nì yn frysiog. Ond 
wedi myned encyd o ffordd, bu raid i ni roddi hamdden 
i Mr. Pugh besychu, Tra yr oedd efe wrth y gwaith hwn 
dygwyddais edrych yn ol, a gwelwn mai yr adeg hono yr 
oedd Wil Foulkes yn ail gychwyn ar ol bod yn siarad â 


ni. 

Erbyn i ni gyrhaedd at dŷ Mr. Jenkins, yr oedd yr 
heol yn orlawn o bobl; ac o herwydd fod y nos yn 
llwyd oleu, canfyddem fod y nifer mwyaf o honynt wedi 
eu haflonyddu o'u gwelyau, a'u bod heb hanner wisgo 
am danynt. Gwelsom un dyn â'i gap nos am ei ben. 
Yr oeddym yn methu gweled arwyddion fod tân o gwbl 
yn y rhan o'r adeilad a elwid y tŷ; ond yn y rhan arall. 
—y sAof, eglur ydoedd oddiwrth y mwg oedd yn dyfod 
allan trwy ochrau y ffenestr, a'r wawr oleu a ganfyddid 
yn yr ystafell uwch ben, fod yr elfen ddinystriol oddi- 
fewn. O herwydd y gwyddid fod teulu Mr. Jenkins 
oddicartref, ac fod y drysau yn glôedig, nìd oedd neb, 
dybygid, yn teimlo yn ddigon hyf i wneyd mynedfa at y 
tân, neu ynte yr oedd pawb yn rhy gynhyrfus i feddwl 
am hyny. Yr oedd y dorf yn gwau drwy eu gilydd yn 
ddidŵr, a phob eiliad yr oeddym yn nghanol cymdeith- 
ion newydd. Siaradai pawb eu goreu, ac nid oedd neb 

gwrandaw—yr oedd pawb yn gorchymyn, a neb yn 
ufuddhâu. Y waedd gyffredin oedd am y tânbeiriant, 
ond nid oedd neb yn ymddangos eu bod yn gwybod pa 
FM oedd yn cael ei gadw, na phwy oedd yn gofalu am 


O. 

Yn nghanol yr holl hwb dwb, yr oedd y:tân yn ennill 
nerth, a neb yn gwneyd cais at ei ddiffoddi. Yn y 
fynyd, gwelem y dorf yn ymwahanu i wneyd lle i ddyn 
mawr esgyrniog, yr hwn a adnabyddid yn y Dreflan wrth 
yr enw Syr Ned. Erbynini feddwl, yr oedd yn beth 
rhyfedd ei fod ef heb wneyd ei ymddangosiad yn gynt, 
oblegid byddai Syr Ned yn ben gŵr ymhob helynt o'r 


7182 Y Drefan: 


fath, ac nid oedd yn rhoddi pris ar ei fywyd os byddai 
gobaith cael chwaft o gwrw am ei wrhydri. Nis gallaf 
roddi cyfrif am y ffaith, ond ffaith ydyw,—pan ddeallodd 
y dorf fod Syr Ned yn eu mysg, ymagorodd fel o flaen 
dewin, a rhuthrodd yntau ar hyd y llwybr a wnaed iddo; 
planodd ei droed mawr yn nrws y s/4P, a gyrodd ef yn 
llydan agored. Ar yr un foment, daeth allan y fath 
golofn o fwg tew a barodd i'r dorf gilio yn ol am latheni; 
a chymaint ag a allai Noah a minnau wneyd oedd cadw 
Mr. Pugh rhag cael ei daflu i lawr, a pheidio son dim 
am ei beswch. Wedi agoryd y drws, ac i awyr gael 
myned i mewn, yr oedd sA0p Mr. Jenkins mewn llai o 
'amser nag y gallaf fi ei ysgrifenu yn wenfflam. Grudd- 
fanodd yr holl dorf; ac yn ngoleuni tanbaid y tân 

gwelem mai Syr Ned oedd yr unig un y methodd y mwg 
ei symud. Safai ef yn unig wrth y s/0P, gan waeddi yn 
awdurdodol am i bawb gario dwfr. Yn ffortunus yr 
oedd digonedd o ddwfr yn ymyl, a dygwyd allan bob 
llestr pwrpasol, a rhai anmhwrpasol, i'w gludo; ac ym- 

hen ychydig fynydau, o dan arweiniad Syr Ned, yr oedd 
y bobl yn gweithio yn ddewr. O ddiffyg lle a threfn, yr 
oedd hanner y dwfr yn cael ei golli ar y ffordd ; ac nid cyn 
i'r nifer mwyaf o honom gael ein gwneyd cân wlyped ag 
oedd yn bosibl i ni fod o'n canol i waered, y cafodd y 
rhai oeddynt yn cludo y dwfr y ffordd yn glir ì weithio 
yn rheolaidd. Am beth amser, nid oedd yr holl gawgiad- 
au o ddwfr a deflid ar y tân ond yn unig yn peri iddo 
disian ac ymgynddeiriogi. Yn ngolwg yr edrychwyr, 
nid oedd yr holl weithio ond llafur ofer, a gwaeddai 
pawb am y tânbeiriant, ac ni wnai y tânbeiriant ei ym- 
ddangosiad. Dywedai Mr. Pugh fod yn rhaid fod gan 
Syr Ned groen o s/e&/ i allu sefyll lle yr oedd, a derbyn 
pob cawgiad a llestriad o ddwfr, a'i daflu 1 lygad y tân. 
Yn wir, er cynddrwg ac er mor feddw ac isel ydoedd 
cymeriad cyffredin Syr Ned, yr oedd ei ddewrder a'i 
nerth Herculeaidd yn ennyn edmygedd yr holl dorf y 
noson hon. Yn y man canfyddid fod y tân yn lliniaru 
ychydig, ac fel pe buasai yn dechre tori ei galon. Nid 


Ei Phobl a'i Phethau. 163 


cynt y gwelwyd hyn nag y dechreuodd y dorf ymwasgu 
yn nês at y tŷ, ac achosi llawer o rwystr i'r rhai a glud- 
ent'y dwfr; ond gwaeddodd Syr Ned fod y tân yn ymyl 
mefer y nwy, ac fod perygl ì rywrai gael eu lladd. Ateb- 
odd y gair y dyben, a chiliodd y dorf yn ol. Gydag 
ymroddiad ac egni di-ildio, torwyd nerth y tân i lawr 
ac ìi fyny, a dechreuodd y dorf fod yn gellweirus a 
cheisio bod yn 2y. Llongyferchid Syr Ned, yn en- 
wedig pan oedd efe yn sefyll ar ben ysgol, ac yn taflu y 
dŵr trwy ffenestr y llofît, wrth yr enwau anrhydeddus, 
“ Baroncet, Knight of the Garter, &c” 

Pan oedd y tîn wedi ei lwyr ddiffoddi, clywem sŵn 
mawr megys trwst cerbyd trwm yn agosâu; ac yn y 
fynyd gwelem y tânbeirÌant yn gwneyd ei ymddangosiad, 
yn cael ei ddilyn gan y /îre ôrtgade a dau heddgeidwad. 
Rhoddodd y dorf un fonllef. fawr o gymeradwyaeth 
gwawdlyd, gan dori allan i chwerthin yn uchel; a rhaid 
I mi ddyweyd fod y swyddogion golygus wrth natur— 
ar y pryd yn edrych braidd yn sma/. Fodd bynag, 
gwnaeth y ddau heddgeidwaid y goreu o'r amgylchiad, a 
cherddâsant yn seremonïol at y fan lle yr oedd y 1âm 
wedi bod—cymerasant feddiant o'r tŷ; a gorchymynodd 
y prif swyddog, ar lawes cob yr hwn yr oedd rhimyn 
lliwiedig, 1 Syr Ned fyned o gwmpas ei orchwyl. Cyn- 
hyríodd hyn Mr. Pugh nid ychydig, ac aeth yn-syth at 
Syr Ned, a rhoddodd ychydig sylltau yn ei ddwrn; ac 
am ei garedigrwydd cafodd Mr. Pugh ?Aree cAeers gan y 
dorf, yr hyn a barodd i'r prif sŵyddog dynu ei gorn ato. 
Yn ddigon priodol gosododd y prif swyddog yr îs-swydd- 
og i sefyll yn nrws y tŷ, er mwyn cadw y bobl allan, ac 
aeth yntau gyda chynnorthwy eilampi archwilio yr ys- 
tafelloedd. Ymhen y ddau fynyd dychweìodd a galwodd 
ar Mr. Pugh ato i wneyd ail ymchwiliad. Dychwelodd 
y ddau yn union deg, a galwodd Mr. Pugh.ar Noah a 
minnau; ac yn nghysgod ein cyfaill, cawsom yr anrhyd- 
edd o gynnorthwyo yn y trydydd archwiliad. _ Yr oedd, y 
tân wedi gwneyd dinystr dychrynllyd yn y s^0/, ac nid 
oedd dim ymron wedi dianc rhag eì lid. Pan aethom i'r 


18g Y Drefan: 


ystafelloedd eraill, tarawyd ni â syndod, ac o'r braidd y 
gallai Mr. Pugh lywodraethu ei dymher. Yr oedd lloriau 
pob ystâfell wedi eu gorchuddio â gwellt, sAavmmpgs, papyr- 
au, ysglodion, a phob defnydd tebyg i gymeryd tân, a'r 
rhal hyny wedi eu trwytho mewn olew a brasder.  Dan- 
gosai pob peth tu hwnt i ammheuaeth fod yr holl adeilad 
wedi ei fwriadu a'i barotoi i gael ei losgi yn lludw. 
Gwyddwn fod ammheuon pob un o honom yn rhedeg i'r 
un cyfeiriad, er na ddarfu i ni roi mynegiad iddynt. 

Gofynodd y prif swyddog i Mr. Pugh a wyddai efe a 
oedd y lle wedi ei yswirio. Atebodd Mr. Pugh ei fod, 
ac am swm lled fawr. Edrychodd y prif swyddog yn 
ddoeth, gan roddi winc ddeallgar arnom. Amlwg yd- 
oedd fod y tân wedi cychwyn yn nghefn y sÂ0f, ac wedi 
gwneyd ei ffordd i'r ffrynt; a diau mai ymyriad amserol 
Syr Ned a'i cadwodd rhag gwneyd ei ffordd i'r rhan a 
elwid y tŷ. Pan aethom at ddrws cefn y sA0?, yr hwn 
oedd yn arwain i'r buarth a'r ardd, cawsom ef heb na 
chlo na bâr arno, a dywedodd yr heddgeidwad fod hyny 
yn ei ffafr; ond ni ddywedodd pa un ai yn ffafr y drws 
ai ffafr rhywun arall. Aethom ein pedwar i'r buarth ; ac 
wedi i'r prif swyddog edrych yn fanwl o'i gwmpas, gadaw- 
odd ni, gan addaw dychwelyd wedi iddo ymgynghori â'r 
îs-swyddog. 

Pan adawyd ni ein hunain, ymollyngodd Mr. Pugh i 
lefaru: “A -glywsoch ch'i erioed am ffasiwn beth yn 
eich bywyd, bobl? Mae y dyn wedi rhoi ei dŷ ei hun 
ar dân, 'does dim dowt am dano. Be dach chi'n 
ddeyd?” Wrth gwrs, nid oedd genym ond cydsynio âg 
ef. Aethom i'r ardd, gan ymgomio a gofidio am y 
gwarth a achosai yr amgylchiad ar achos eglwys yr Hen 
Gapel; oblegid nid oedd yn bosibl na ddeuai pobpeth 
ì'r goleuni. Yr oedd Mr. Pugh yn poethi ac yn colli ei 
amynedd wrth adgofio fel y byddai gwrthddrych ein 
hymgom yn galw pawb 1 gyfrif, a phob amser yn dysgu 
sancteiddrwydd i'r eglwys. Yr oedd yr ardd wedi ei 
hamgylchu â gwâl uchel, ac yn y mur pellaf iddi yr oedd 
drws yn agor i gae perthynol i'r tŷ. Wrth gerdded yn ol 


Ei Phobl a'i Phethau. 165 


a blaen, sylwasom fod y drws hwn yn lledagored, ac fel 
pe buasai rhywun newydd fyned trwyddo; a rhoddodd 
y ffaith hon bwnc newydd i ni ddyfalu ac ymgomio yn ei 
gylch. Yr oedd y noswaith yn hyfryd, a'r lleuad erbyn 
hyn yn gwenu yn siriol, fel pe na buasai yrun rhagrith- 
iwr na phechadur erioed wedi bod ar y ddaear. Cerdd- 
em ein tri yn ol a blaen, gan ddysgwyl i'r prif swyddog 
ddychwelyd. Byddai Mr. Pugh weithiau yn cerdded o'n 
blaenau, ac weithiau ar ein holau. Ymgomiai Noah a 
minnau am ddygwyddiadau rhyfedd y noswaith, pryd yn 
sydyn y collasom sŵn troed Mr. Pugh, ac edrychasom 
ein dau ar unwaith o'n holau, a gwelem ef encyd oddi- 
wrthym wedi sefyll, ac fel pe buasai yn gwrando neu 
ynte wedi ymgolli yn ei fyfyrdodau. 

Y foment nesaf gwelem ef yn rhoi llam tu ol i ryw fan- 
goed, a chlywem ef yn gwaeddi nerth ei ben, “ Sown- 
drel.” Mewn amrantiad llygad deallasom fod Mr. Pugh 
a rhywun arall yn ngyddfau eu gilydd ; ac megys ar un 
naid yr oedd Noah a minnau yn eu hymyl, ond yn rhy 
ddiweddar. Gorweddai Mr. Pugh ar wastad ei gefn ar 
lawr, ac yn ymladd am ei anadl; ac yn dianc fel ysbryd 
gwelem ffurf Jeremiah Jenkins yn myned drwy y drws yn 
y mur, gan ei gau ar ei ol a'i gloi. Cyn i Mr. Pugh prin 
ddadebru o'i syfrdandod, neidiodd ar ei draed gan 
waeddi ei oreu “ Po/ice/ police/” a chychwynodd yn 
wyllt tua'r tŷ. Gafaelodd Noah yn ei fraich, a dywed- 
odd, ““ Mr. Pugh, peidiwch a chynhyrfu ; cymerwch bwyll. 
Mae Mr. Jenkins yn sicr o ddyfod i'r ddalfa. Gadewch 
i'r llwynog gael s4arf o flaen y cŵn. Mae genyf ofn fod 
y filain wedi eich niweidio.” “Fy niweidio,” ebe Mr. 
Pugh, “ni choeliaf fawr. 'Daswn i ddeng mlynedd 
iengach, chawse fo fawr 'neyd fel ene â fi. Ple mae'r 
PoHêe, bobl? Dydyn nhw byth i'w cael pan mae i 
Yr-oedd y prif swyddog wedi dychwelyd, ac adroddodd 
Mr. Pugh eì ystori wrtho yn gynhyrfus. Aeth yr hedd- 
geidwad ymaith yn frysiog, a bu raid i Noah a minnau 
fyned i ddanfon Mr. Pugh gartref, oblegid yr oedd efe yn 
dechre teimlo effeithiau y tafliad a gawsai gan Jeremiah 


166 Y Drefan: 


Jenkins, yr hwn oedd ŵr gewynog a chryf. Pa fodd 
bynag, wedi cyrhaedd y Cartrefle, daeth Mr. Pugh ato ei 
hun yn lled dda; ond gofidiai yn fawr fod Jeremiah 
wedi lÌwyddo i ddianc. Prophwydai Noah y byddai 
y dyhiryn yn sicr o ddyfod i'r ddalfa; ond wrth bro- 
phwydo, nid oedd efe o dan ysbrydoliaeth, oblegid ni ddal- 
iodd neb Jeremiah. Er i'r heddgeidwaid gynnyg gwobr- 
wyon uchel am ei ddal, neu am unrhyw wybodaeth a 
arweiniai i hyny, ni chlywyd gan bobl y Dreflan siw na 
miw byth am dano, mwy na phe buasai y ddaear wedi ei 
lyncu. 

Achosodd yr amgylchiad lawer o siarad yn y Dreflan. 
Pan ddaeth Tom a'i fam gartref ar ol iddynt gladdu Mrs. 
Gilt, ac wedi iddynt wneyd ymchwiliad manwl i'r holl 
amgylchiadau, cawsant allan nid yn unig na adawodd 
Jeremiah un geiniog ar ol, ond fod ei holl dai wedi eu 
gwystlo ymron i'w llawn werth, a'i fod hefyd mewn rhai 
cannoedd o bunnau o ddyled. Ni chafwyd allan pa 
beth a gymhellodd Jeremiah i roddi eì dŷ ar dân ; ond y 
gred gyfiredin oedd fod Jenkins, o herwydd ei fod mewn 
amgylchiadau cyfyng, wedi meddwl sicrhâu arian yr ys- 
wiriant, a'i fod wedi cuddio ei hun yn yr ardd er mwyn 
gweled a fuasai ei gynllun yn llwyddo. 

Credai Tom ei fab yn wahanol; a dywedai ef mai cyn- 
nwys y llythyr a anfonodd efe at ei dad oedd wedi ei 
gynddeiriogi. Yn y llythyr hwn dywedasai Tom wrth ei 
dad fod ei fodryb, Mrs. Gilt, wedi marw, a'i bod wedi gad- 
ael ei holl eiddo iddo ef, sef ìi Tom. Dysgwyliai Jeremiah , 
i Mrs. Gilt wneyd ei heiddo i Mrs. Jenkins, ac felly y 
buasai yn rhinweddol yn dyfod yn eiddo iddo ef; ond yr 
oedd Mrs. Gilt yn ei adnabod yn rhy ddai wneyd hyny. 
Er nad oedd arwyddion fod Tom na'i fam yn gofidio am 
i Jeremiah ddianc, yr oedd y gwarth yr oedd efe wedi ei 
ddwyn arnynt yn eu blino yn fawr ; ac o dan yr amgylch- 
iadau nid allent feddwl am aros yn y Dreflan. Ceisiodd 
Mr. Pugh ei oreu eu perswadio nad oedd neb yn 
meddwl yn llai o honynt hwy o herwydd drygioni eu 
perthynas agosaf; ond ni fynent wrandaw. Talodd Tom 


Ei Phobl a'i Phathau. 18; 


holl ddyled ei dad, a throsglwyddodd y tai yn Muarth 
Jenkins i'r boneddwr oedd yn dal y gwystl arnynt; ond 
gwnaeth ddarpariaeth na ofynid rhent oddiar Siân Jones 
tra fyddai yr hen wreigan fyw. Sicrheid hefyd fod Tom 
wedi: ymddwyn yn dda tuag at Mike, a'i fod wedi tynu i 
lawr gryn lawer o'r “ maftona/ dif.” Pan yr oedd Tom a'i 
fam yn ymadael â'r Dreflan, daeth amryw gyfeillion i'w 
hebrwng at yr orsaf; ac yn eu plith yr oedd Mr. Pugh yn 
ben gŵr, ac yn ysgwyd dwylaw gyda Tom a'i fam lawer 
gwaith drosodd. Ond yr hyn a barodd i galon Tom 
neidio v'w wddf, ac a ddygodd ymaith ei holl barabl, 
ydoedd bendith Siân Jones a'r eiddo Mike y Gwyddel, er 
i'r olaf gysyìltu gydai fendith enw Mair Forwyn. 

Os dygwydd i'r darllenydd yn ystod yr haf presennol 
fyned ìi dref neillduol ar lân y môr yn Nghymru, gall 
weled Tom yn cymeryd ei fam allan mewn cerbyd parch- 
us; ac os dygwydd iddo ymorol yn e gylch, caiff allan 
fod Tom yn cael ei anrhydeddu gan bawb, yn enwedig 
gan y tlodion. 


PENNOD XXL 
YR YMWELIAD OLAF A BENJAMIN PRYS. 


M AE lle ìi ofn! mai yr amgylchiad ag y mae y canlyn- 

iadau pwysicaf yn perthyn iddo, a'r hwn sydd yn 
llawn o ddyddordeb iasol i ddyn, sef marwolaeth, ydyw 
yr amgylchiad, wedi'r cwbl, sydd yn cael-lleiaf o'i ystyr- 
iaeth ddifrifol hyd nes y daw i'w afaelion.. A phan erys y 
meddwl uwch ei ben yn awr ac yn y man, y mae yn 
gwneyd hyny, nid oddiar hoffder ato, ond oddiar ei ofn. 
Nis gall nad ydyw angeu, hyd yn nôd i'r ammheuwr, yr 
amgylchiad mwyaf ei bwys yn ei hanes ; oblegid ato ef yr 
edrycha am gadarnhâd neu ynte wadiad bythol i'w gredo. 


168 Y Drefn: 


Felly hefyd i'r credadyn, mae angeu yn llawn o ddyddor- 
deb, os priodol y gair; oblegid y pryd hwnw y caiff ei 
dynged dragywyddol ei phenderfynu, ac y dysgwylir cael 
goleuni ar fìl a mwy o bethau y bu yn petruso yn eu cylch. 
Yn gymaint a bod marwolaeth fel hyn yr amgylchiad 
mwyaf i bawb fel eu gilydd, pa fodd y cyfrifir ei fod yn 
cael can lleied o le yn myfyrdodau dyn? — Onid ellir dy- 
weyd fod dyn yn trafferthu mwy ynghylch amgylchiadau 
cyffredin bywyd, megys galwedigaeth, neu briodas, nag 
ynghylch ei farwolaeth? Onid ydyw ambell un wedi 
meddwl a phryderu mwy ynghylch ei fynediad posibl i'r 
America nag am ei fynediad sicr i dragwyddoldeb? Onid 
ydyw yr awydd am gynauaf da neu fasnach lwyddiannus, 
neu ofn methiant a thlodi, wedi cael mwy o le yn myfyr- 
dodau y rhan fwyaf o honom na thragywyddol wynfyd 
neu wae? Dilys fod rhyw reswm i'w roddi am hyn, pa 
un bynag a allwn m ei gael allan ai peidio. 

Pa beth bynag fyddo sefyllfa dyn yn y byd, y mae wedi 
ei amgylchu bron yn ddïeithriad â gwrthddrychau wrth 
ba rai y mae ei serchiadau wedi ymgylymu. Y mae perth- 
ynasau, cyfeillion, eiddo, âc arferion, wedi meddiannu ei 
enaid, ac wedi myned yn rhan o hono. Mae ynddo ym- 
lyniad hyd yn nôd wrth wrthddrychau difywyd. Nis gall 
feddwl am farw heb ar yr un pryd feddwl am don y 
cysylltiad â'r pethau hoffaf a gwerthfawrocaf ganddo; a 
pha ryfedd os ydyw hyn yn anhyfryd i'w deimlad? Nis 
gall beidio teimlo oddiwrth “orthrwm y presennol,”.a hoff 
ganddo ydyw edrych ar bethau y byd a'r bywyd hwn fel 
pethau sylweddol a gwirioneddol ; ac wrth edrych arnynt 
telly yn unig y gall eu llawn fwynhâu. Diau fod amryw o 
fy narllenwyr wedi bod ar un adeg mewn sefyllía pan 
dybient eu bod yn marw, a phan oedd eu holl fyd wedi ei 
grynhoi rhwng pedwar post eu gwely ; mor fychan ac an- 
sylweddol yr ymddangosai pobpeth y byd a'r bywyd hwn 
o'u cymharu â'r hyn a ofnent oedd yn eu hymyl, ac fel yr 
oeddynt yn synu eu bod wedi bod mor ynfyd â rhoi cym- 
aint o'u sylw ar bethau mor wael! Ond wedi i'r afiechyd 
eu gadael, ac iddynt hwythau gryfhâu, rhyfedd fel yr oedd 


Ei Phobl a'i Phethau. be] 


yr un pethau yn adfeddiannu eu hen safle yn eu meddyliau! 
Nid ydyw yn ddichonadwy i ddyn lawn fwynhâu pethau 
y byd hwn, ac ar yr un pryd edrych arnynt fel yr oedd 
yn edrych o lŷn cysgod angeu. Hoff gan ddyn hefyd, 
hyd y mae yn bosibl, feddwl yn dda am dano ei hun; 
ond nis gall fyfyrio ar ei ddiwedd heb syrthio yn ei olwg 
eì hun, a dyfod i ystyried i ryw raddau pa mor anghy- 
mhwys ydyw i wynebu yr amgylchiad. Drachefn, er i 
ddyn fod yn credu mewn anfarwoldeb, nis gall beidio 
cysylltu âg angeu y syniad am derfyniad ar yr unig ffurf 
o fodolaeth y gŵyr ef am dani yn brofiadol, i'r hwn 
syniad y mae ynddo wrthwynebiad greddfol. Heblaw 
fod ynom wrthwynebiad cryf fyfyrio ar angeu, onid 
edrychir arno hefyd fel rhywbeth pell yn y dyfodol, ac 
felly heb fod anghenrheidrwydd penodol am ei gymeryd 
i'n hystyriaeth? _ Anaml y cyfarfyddir â neb, gan nad pa 
mor hen ydyw, nad yw yn meddwl byw yn hŵy, ac yn 
edrych ar angeu ymron yn yr un pellder oddiwrtho ag 
erioed! Mae dyeithrwch arswydus marwolaeth, a'r ffaith 
nad ydyw yr holl farwolaethau sydd wedi cymeryd lle 
wedi taflu dim goleuni arno, nac wedi ychwanegu dim at 
brofiad dyn erbyn y daw i'r amgylchiad ei hun, yn dwyn 
ei anadl oddiarno, ac yn peri i'w galon grebachu gan 
ddychryn wrth feddwl am ei iâs.. Pan ychwanegom at 
hyn yr ymwybyddiaeth sydd mewn dyn fod cysylltiad 
dwfn ac annattodol rhwng holl bethau annymunol marwol- 
acth â phechod, nid ydyw yn rhyfedd fod y meddwl yn 
cilio oddiwrtho mewn arswyd, yn enwedig tra mae peth- 
au eraill hyfrydach yn ei ymyl. Y fath orchwyliaeth 
rinweddol y rhaid i'r meddwl hwnw fod wedi myned 
drwyddi, yr hwn a all edrych ar angeu gyda thawelwch, 
ac hyd yn nôd ei groesawu! Er nad ydyw pob cristion 
yn eì chyrhaedd, nid oes ond crefydd yr efengyl a all 
ddwyn dyn i'r sefyllfa hon. 

Yr oedd fy hen gyfaill Benjamin Prys yn engraifft 
nodedig o'r hyn a all myfyrdod gwastadol yn yr Ysgryth- 
yrau, a hollol ymddibyniad ar anrhydedd a thrugaredd 
Duw yn ei Fab, ci effeithio ar brofiad dyn wrth wynebu 


190 Y Drefian: 


ar angeu a'r byd tragywyddol. Dichon fod ei fywyd 
pechadurus yn ei ieuenctyd, a'i drôedigaeth hynod, 
ynghyd a'i afiechyd maith yn mìynyddau olaf ei oes, 
wedi bod yn fanteisiol i ddwyn hyn oddiamgylch. Fel 
yr hysbyswyd y darllenydd eisoes, yr oedd yn amlwg 
iawn fod yr hen bererin yn nesâu yn gyflym, er yn dawel, 
i'r afon. Gân ei fod ef a minnau yn gyfeillion lled fawr, 
a fy mod yn cael cyfleusdra i'w weled yn fynych, y mae 
ei ymddyddanion wedi gadael argraff ddyfnach ar fy 
meddwl na'r holl bregethau a glywais yn fy oes. Ar yr 
un pryd, y mae yr argraff yn un o'r rhai hyny nad ellir 
eu cyfleu i eraill ond yn anmherfífaith iawn. Yr oedd 
Benjamin Prys, fel y dywedwyd o'r blaen, yn ŵr o gyn- 
neddfau cryfion, ond heb dderbyn dim manteision 
addysg; a'r unig goethder a berthynai iddo ydoedd 
coethder sancteiddrwydd a hunan-ddiwylliant. Yr oedd 
rhai o'r pethau goreu a ddywedai ar brydiau wedi eu 
gwisgo mewn Cymraeg gref a gafaelgar, ond a ystyrid, o 
bosibl, gan yr oes fursenaidd hon yn aflednais. Yr oedd 
bellach wedi ei gaethiwo i'r gwely o'r hwn nid oedd ì 
gyfodi; ond er syndod i bawb o'i chyfeillion, nid oedd 
Becca Prys eto yn meddwl ei fod yn ymyl marw ; a phan 
soniai ef am ei gadael, yr hyn a wnai yn fynych yn awr, 
yr oedd ei ymddygiad, yn meddwl syml Becca, yn anghar- 
edig. Ymddangosai ei ymadawiad iddi hi yn fwy fel 
amgylchiad o'i ddewisiad ef ei hun nag fel yr hyn oedd 
anocheladwy. Serch hyny, nid oedd ball ar ei gwasan- 
aeth iddo; a bâm yn rhyfeddu lawer gwaith ar ol hyn pa 
:ïodd yr oedd nerth y wraig dda yn dal i gyflawni yr holl 
waith oedd yn myned drwyddo bob dydd. Yr oedd ei 
llafur gyda'r pobtŷ yn anhygoel; cadwai y tŷ cân laned a 
chân daclused â phin mewn papyr, chwedl Mr. Pugh; a 
cherddai i fyny ac i lawr y grisiau ugeiniau o weithiau yn 
ystod y diwrnod. Byddai yn hanner nos, yn amlach nag 
fel arall arni, yn cael myned i orphwyso, a hyny pan fydd- 
ai “ gan stiffied a darn o bren,” fel y dywedai ; ac cherwydd 
nychdod mawr ei phriod, byddai raid iddi gyfodi amryw 
weithiau yn ystod y nos ìi weini arno, Rhwng chwech a 


Ei Phobl a'i. Phahau. 19r 


saith yn y bore byddai Becca drachefn yn ail ddechre ar 
ei bywyd caled, ac felly bob dydd. Son a wnawn ni am 
Aerolsm / mae mwy o wir wroniaeth i'w gael yn fynych yn 
ystafell y claf, ac yn nghylchoedd cyffredin bywyd, nag 
ar faes y gwaed; ond o herwydd ei fod yn cael ei gyf- 
lawni bob dydd, ni seinir ei glodydd mewn udgorn. 
Chwi wrageddos moethus, sydd yn dreng-glwcian ar eich 
esmwythfeinciau clustogaidd o herwydd eich mân anffod- 
ion, nmi wyddoch mo'ch gem eto o'ch cymharu âg ambell 
wreigan a adawyd yn weddw gyda llon'd tŷ o blant bach, 
heb yr un geiniog at eu cynnaliaeth, neu â Bêeca Prys, 
yr hon oedd raid iddi ymladd am fywioliaeth iddi hi a'i 
hybarch briod. Rhaid addef y byddai Becca hithau yn 
grwgnach nid ychydig ; ond gwnelai hyny oddiar arferiad 
ac nid oddiar anfoddogrwydd. Cwynai yn fynych, yn 
enwedig gyda'r nos, ei bod ''7usf yn methu symud,” ac 
eto elai i fyny ac ìi lawr y grisiau laweroedd o weithiau o 
ewyliys ei chalon i weini ar Benjamin, hyd yn nôd pan 
grefai efe ar iddi beidio. 

Er nad oedd yr hen ŵr, fel y dywedai ef ei hun, “yn 
dda i ddim” bellach, yr oedd yn berffaith ystyriol o'r 
afael a feddai Becca ynddo, a'i gwrthwynebiad di-ldioi 
ddygymmod â'r meddwl iddo farw. Gwyddwn yr achosai 
hyn fwy o bryder iddo nag ydoedd gwynebu angeu ei 
hun ; a diammheu mai er mwyn ei chymmodi ychydig â'r 
orchwyliaeth y soniai efe gymaint wrthi am ei ymadawiad. 
Ond yr oedd ei lafur i gyd yn ofer. 'Taerai Becca ei 
bod wedi ei weled yn llawer gwaelach, a'i fod wedi dyfod 
drwy lawer bwlch mwy cyfyng. Druan oedd Becca! 
dyweyd yr ydoedd yr hyn a ddymunai. 

O herwydd rhyw amgylchiadau, yr oeddwn heb weled 
Benjamin er ys rhai dyddiau; ac un noswaith cefais air 
oddiwrtho y byddai raid i mi frysio. Aethum yno yn 
ddiatreg. Deallais oddiwrth wyneb Becca fod cyfnewid- 
iad wedi cymeryd lle, a'i bod hithau o'r diwedd wedi ei 
hargyhoeddi fod cyfyngder yn agos. Cân gynted ag yr 
agorodd y drws i mi fyned i'r tŷ, claddodd ei hwyneb yn 
ei ffedog, gan sobian yn dost; ac am beth amser nid allai 


192 Y Dreflan: 


ddyweyd, un gair. Wedi iddi ymdawelu ychydig, arwein- 
iodd fi i'r llofft; ac ar y grisiau dywedodd wrthyf yn 
ddystaw, “ Mae hwnyma wedi altro yn arw er neithiwr.” 
Lledeisteddai Benjamin yn ei wely gydag amryw oben- 
yddiau wrth ei gefn; ac wrth ochr y gwely, eisteddai ei 
gyfaill penaf, cyfaill na throdd ei gefn arno erioed, sef 
Mr. Pugh. Edrychai Mr. Pugh yn brudd a digalon, 
ond yr oedd Benjamin yn siriol a hapus. Yr oedd rhyw- 
beth, er hyny, mor ddyeithr yn ei wyneb a barai iddo 
ymddangos i mi ymhellach oddiwrthyf o lawer nag arfer- 
ol; a phan ysgydwodd ddwylaw â mi, teimlwn fel pe 
buasai yn gwneyd hyny ê llaw rhywun arall, gan mor an- 
nhebyg ydoedd iddo ef ei hun. 

““ Bu agos i ti ag aros yn rhy hir,'y machgen i. Mi fu 
Jusf i mi a slipio i ffwrdd heb i ti fy ngweled,” oeddynt y 
geiriau cyntaf a ddywedodd wrthyf. 

“Yr ydych yn edrych yn rhy dda i fyned yn fuan,” 
atebais. 

“Na,” ebe fe, “mae yr hen elyn yma, wel di: mae o 
yn dechre ar ei waith yn fy nhraed, ac ni fydd yn hir heb 
wneyd ei neges. Yr oeddwn yn adrodd wrth Mr. Pugh 
fy mod wedi meddwl yn siwr fy mod yn myn'd i'ch 
gadael neithiwyr.. Daeth rhywbeth rhyfedd drosta i—nid 
fel llesmair—mi wn yn dda beth ydyw hwnw, ond fel 
gwynt cryf heb sŵn yn ei ganlyn, yn fy ngyru yn fy mlaen, 
a rhywbeth yn fy sugno i rywle na wyddwn i ba le, ac 
nad allwn ei wrthsefyll. Gwneis egni rhyfeddol yn ei 
erbyn, ond i ddim dyben; ac o'r diwedd ymollyngais i 
gael fy nghario i ffwrdd, a chollais fy ymwybyddiaeth, am 
ba hyd nis gwn; ond y peth cyntaf yr wyf yn gofio ar ol 
hyny ydyw clywed Becca yn crefu arnaf ì gymeryd llym- 
aid. Meddyliais yn siwr fy mod yn marw, gan fel yr oedd 
y teimlad mor ddyeithr ; ond mofíce fo gusf oedd o.” 

“€ Ddaru ch'i ddychrynu, Benjamin?” gofynai Mr. Pugh. 

“Naddo, Mr. Pugh ; 'doedd o ddim ods gen' i; ond 
chysgais i ddim ar ol hyny. Mi eis i feddwl i ba le, tybed, 
y buasai y gwynt, neu beth bynag ydoedd, yn fy nghario 
pe buasai wedi cael ei ffordd. Y lle cyntaf yr aeth fy 


Ei Phobl a'i Phethau. 73 


meddwl iddo oedd uffern... Ni bum erioed am gyhyd o 
amser hefo'i gilydd yn y lle lfwnw ag y bum neithiwr, ac 
yr wyf yn dysgwyl na byddaf byth eto. Lle garw sydd 
yno, Mr. Pugh. Byddaf yn meddwl nad oes olygfa fwy 
prudd i'w chael ar y ddaear na gweled hen ŵr boneddig 
o deulu uchel wedi myned yn dlawd a charpiog. Ond 
beth ydyw hyny pan feddylìom am hen foneddigion y nef 
wedi syrthio ì dlodi erchyll y pwll diwaelod!  Druain 
oeddan nhw! Wyddoch ch'i beth, Mr. Pugh, yr oedd 
gen i flys mawr gweddïo drostyn'nhw wrth feddwl am 
danynt neithìwr — A'r fath gwmpeini sydd yno : llofrudd- 
ion, lladron, celwyddwyr, meddwon, a rhai wedi twyllo eu 
hunain! Gwarchod ni ! mae yn werth i ddyn ymdrechu 
am oes faith rhag myned at y fath haid. Meddyliwch 
hefyd am eu cyflwr—wedi caledu mewn anufudd-dod, ac 
yn druenus byth, mewn gwlad heb na llawenydd na chysur 
na son am efengyl o'i mewn. _ Wyddoch ch'i beth ddaeth 
i'm meddwl i, Mr. Pugh? Tipyn o ynfydrwydd oedd o, 
mi feddyliwn. Dyma fo: y buaswn yn dymuno pe buas- 
ai y Bremn mawr yn dyweyd wrthyf, “Benjamin, yr wyf 
yn rhoddtr gorchymyn itti fyned i'r lle ofnadwy yna am 
yspaid, ì gyhoeddi iachawdwriaeth a maddeuant pechodau 
i'r creaduriad truenus yna, ar yr ammod iddynt edifarhâu a 
chredu yn fy Mab?' ear me, oni fuasai hi yn neges 
ardderchog, Mr. Pugh? A fuasent yn credu, feddyliech 
ch'i? Ond rhyw feddwl gwirion oedd o. Cosbedigaeth 
dragywyddol ydyw hi, onidê? _ Druain ydyn' nhw hefyd ! 
Ond hyn oeddwn i yn myn'd 1 ddyweyd: mi welais mai 
nid i uffern yr oeddwn i gael fy ngyru, er mai hyny oedd 
fy haeddiant. Yr oeddwn i yn teimlo nad oedd gen'i 
ddim cyfathrach â neb oedd yno. _ A phe buaswn i wedi 
cael fy rhoi yno, yr wyf yn ammheu yn fawr a fuaswn yn 
gallu dal fy nhafod heb ddywedyd rhywbeth am y Prynwr 
at y fenter wrth y creaduriaid druain.” 

“I b'le yr aeth ych meddwl ch'i wed'yn, Benjamin?” 
gofynai Mr Pugh. 

“ I bîle ddyliech ch'i, Mr, Pugh, ond i'r cartref. tragy- 
wyddol? 'Roedd genyf gryn ofn hefyd myn'd yno wrth 


194 Y Drefan: 


íeddwl am sancteiddrwydd y lle; ac oni bae fod genyf 
deisens gan y Gŵr sydd yn Frenin ar y wlad, nì buaswn yn 
mentro, Bobl anwyl! dyna lle mae teulu mob, Mr. 
Pugh! y patrïarchiaid a'r prophwydi, a'r apostolion, Mr. 
Elias, y ddau Richards, Mr. Rees, a fy hen ffrynd Mr. 
Williams, a channoedd eraill o fy hen gydnabod, yn moli 
yr Hwn y clywais i hwynt yn ei bregethu ddwsinau o 
weithiau! Yr oeddwn i yn fy elfen yno mewn mynyd. 
Dyma fy nghartre'i, meddwn ; croeso, angeu, gwna dy 
waith yrwan.” 

“ Benjamin,” ebe Mr. Pugh, “mi faswn yn rhoi llawer 
am fod yr un fath a ch'i. Sut y daru ch'i ennill y profiad 
uchel yma ? ” 

“' Ei gael o a ddarfu i mi, Mr. Pugh, wrth gredu y dyst- 
iolaeth. Mr. Williams, fel y bum yn adrodd wrthych, 
a'm harweiniodd i at y Gŵr pan oeddwn ymron dyrysu 
yn fy synwyrau o herwydd fy mhechodau. Do, Mr. Pugh, 
mi bechais ìi mewn blwyddyn fwy nag a ddarfu i chwi yn 
ystod eich oes ; ond arweiniodd Mr. Williams fi at y Gŵr 
sydd yn maddeu anwiredd a chamwedd a phechod mor 
wirioneddol ag yr arweiniwyd yr eunuch gan Philip. 
Yr wyf yn gallu gogoneddu Duw ynddo ef. Agorodd i 
mi yr Ysgrythyrau, yn y rhai y cefais ollyngdod. Nid 
ydyw marw yn ddim, Mr. Pugh, i'r hwn sydd yn credu. 
Yr ydych yn cofio fel yr oedd y Gwaredwr yn ofni marw 
nes oedd ei chwys yn ddafnau gwaedlyd. Yr wyf íi 
wedi colli ofn marw yn yr ofn hwnw. A phaham y 
rhaid i mi ofni, gan ei fod Ef wedi talu y ddyled?” Onid 
ydyw Ef wedi dileu yr ysgriífenlaw oedd yn fy erbyn i? 

ae y dystiolaeth yn dyweyd hyny, ac yr wyf finnau yn 
ei chredu ac yn eì derbyn yn ddiolchgar. Bendigedig 
fyddo ei enw byth bythoedd !” 

“ Amen,” ebe Mr. Pugh gyda theimlad mawr. 

Aeth Benjamin ymlaen yn y ffordd hon am amser; yna 
dechreuodd ddyfynu adnodau—ei hen gwmpeini, fel y 
galwai efe hwynt, y rhai oeddynt yn awr yn dyfod i'w 
ddanfon i ben ei siwrnai. Siaradai mor rhwydd a diboen 
fel y credai Mr. Pugh ei fod yn llawer gweli nag y buasai 


£4 Phobl a'i Phethau. 195 


er ysamser. Ond pan oeddym yn ffarwelio âg ef, edrych- 
odd arnom yn galed, a gwasgodd ein dwylaw yn dyn. 
Pan oeddym yn myned ymaith, gofynodd Becca, 

“ Mr. Pugh, 'roedd hwnyma yn dyweyd pethe rhyfedd 
arw neithiwr ; ydach chi'n meddwl fod o'n ram/o ?” 

“ Kamblo/” eve Mr. Pugh, “ydi, mae o yn ramb/o yn 
union yr un fath ag yr oedd Paul yn ram/o o flaen Ffes- 
tus. Os dene be ydi ram/o, gybeithio'r anwyl y bydda” 
inne yn ramô/o.. Nos dawch, Becca bach.” 

Aethum i edrych am Benjamin yn fore drannoeth. Pan 
nesêais at y tŷ, deallais oddiwrth y gorchudd oedd yn 
cuddio yt holl ffenestn fod yr anwyl hen frawd a thad 
wedi myned i ffordd. Yr oedd Becca am y tro cyntaf i 
mi ei gweled, yn segur, ac yn eistedd yn llonydd wrth y 
pentan, gan edrych yn syn i'r tân. Yr oedd y pobtŷ am 
y tro cyntaf er ys blynyddau, oddigerth ar y Sabbothau, 
heb ei dwymno. _ Yr oedd Bella Barlow, y wraig a fyddai 
yn arfer “diweddu” pobl, yn cerdded yn ol ac ymlaen 
yn ddystaw ar hyd y tŷ, ac yn myned i fyny ac ì lawr y 
grisiau fel pe buasai yn cerdded yn nhraed ei hosanau, ac 
yn sisial.pob gair addywedai. Ymddangosai Becca i mi 
fel pe buasai mewn breuddwyd. Am y tro cyntaf nid 
oedd hi yn cwyno nac yn wylo, ac o'r braidd y gallwn 
feddwl ei bod wedi sylweddoli yr hyn a gymerasai le, 
Yn yr ymddyddan fu rhyngof â hi, rhoddodd ar ddeall i 
mi na chymerodd nemawr gyfnewidiad le yn Benjamin 
cyn iddo farw. Rywbryd rhwng tri a phedwar yn y bore 
gofynodd yn sydyn, “ Becca, ddaru ch'i dalu am y blawd?” 
“Do, Benjamin,” ebe hithau. “ Purion,” ebe ef, “mae 
pobpeth wedi ei dalu yrŵan—mae y ddyled fawr wedi ei 
thalu er ys blynyddau;” a gogwyddodd ei ben, a bu 
farw. 

Yn y cyfnod rhwng y diwrnod y bu Benjamin farw â'r 
dydd y claddwyd ef, soniai Becca am dano wrth yr enw 
“ hwnyma ;” ond wedi ei gladdu cyfeiriai ato yn ddïeithr- 
iad fel “hwnacw,” gan gyfodi ei llygaid i'r nef. Tra yr 
oedd Noah Rees yn agor y Bibli ddarllen pennod cyn 
cychwyn yr angladd, a thra dodid corff Benjamin Prŷs ac 


296 Y Drefan: 


ddwy gader o flaen drws y tŷ, tarawyd Pan â syndod gan 
brydferthwch ei arch gostfawr. Rhyfeddai pawb sut y 
gallodd Becca fforddio. Claddwyd ef yn ol ei ddymun- 
iad wrth ochr Mr. Williams. Ymhen ychydig wythnosau, 
tarawyd pawb â syndod mwy wrth weled uwch ben ei fedd 
gofadail hardd a gwerthfawr. Ond ni chostiodd yr arch 
na'r gofadail geiniog i Becca; oblegid yr oedd cyfaill 
wedi dyweyd wrth Benjamin Prŷs, tra yr oedd efe eto yn 
fyw, “ Benjamin, os byddwch ch'i farw o'm mlaen i, mi 
ofala i y cewch ch'i arch dda, a chareg barchus ar eich 
bedd, can wired a mod i yn y fan yma.” 


PENNOD XXII. 


| MISS PUGH. 
ETH misoedd heibio. Blinodd pobl yn siarad am 
Jeremiah Jenkins a'i waith yn gosod ei dŷ ar dân ; 
ac anaml yn awr y sonid am ei enw cddigerth gan Syr 
Ned yn y Z7ree Pigeons, pan fyddai yn myned dros yr holl 
wrhydri yr oedd efe wedi gyflawni yn ystod ei oes. Cneif- 
iodd rhywun arall gynffon ei gi ar ol Jeremiah. gan roddi 
testun newydd i bobl y Dreflan chwedleua yn ei gylch. 
'Tyfodd glaswellt ar fedd Benjamin Prys, er na thyfodd 
glaswellt na danadl ar hiraeth Becca ar ei ol, yr hon a 
barhâi, er gwaethaf Mr. Smart, i roddi arian ar lyfr yr 
eglwys “dros hwnacw.” _ Yn ystod y misoedd y bu Benja- 
min yn analluog i fyned i'r capel, yr oedd ei gader o dan 
y pulpud yn wag; ond wediiddo ef farw eisteddai Mr. 
Smart ynddi, er ei fod bob amser yn dyweyd, fel yr oedd 
Mm Bevan yn gwybod, mai Mr. Bevan a ddylasai ei 
enwi. 
Gyda golwg ar Jim Price, ymddangosai fod y Cartrefle 
yn dygymmod yn dda âg ef ; oblegid cvn iddo hanner 


Ei Phobl a'i Phethau. 497 


gwisgo y sur o ddillad, byddai wedi tyfu allan o honi; ac 
nid oedd dim yn boddio cymaint ar Mr. Pugh â gweled 
côb Jim yn gwrthod botymu. Byddai William Jones 
wrthi yn feunyddiol naill ai yn altro dillad Jim, neu ynte 
yn ei fesur am rai newyddion. Ac yr oedd yr hogyn yn 
haeddu hyn ; canys yn ol tystiolaeth Mr. Pugh ei hun, ni 
bu gwell bachgen yn gwisgo esgid erioed. Clywais yr 
hen foneddwr lawer gwaith yn dyweyd y buasai yn ôackto 
Jim yn erbyn unrhyw fachgen yn y sîr o'i oed am neidio, 
rhedeg, marchogaeth, darllen, ysgrifenu, adrodd pennod 
allan, neu ynte am fwyta cinio da, yn enwedig y peth olaf, 
yr hyn oedd bwnc pwysig yn nghredo Mr. Pugh ; oblegid 
mynych y dywedai, “ Weles ì 'rioed lawer o ddaioni o neb 
os na fedre fo 'neyd cinio Aearfy.” Eisteddai Jim yn yr 
un sedd â'r teulu yn y capel ; eisteddai wrth yr un bwrdd 
i fwyta pob pryd; ac yr oedd ei ysbryd bywiog ac ieueng- 
aidd, ei atebion parod a ffraeth, wedi dyfod yn rhan an- 
hebgorol o gysur teulu y Cartrefle. Perchenogai Jim fesur 
o gyfrwysdra ; eithr nid i hyny, yn sicr, y gellid priodoli 
ei gynnydd a'i lwyddiant yn ffafr y teulu. Y diwrnod cyn- 
taf y gwelodd Miss Pugh ef yn ei garpiau a'i fudreddi, yr 
oedd hi, gyda'i chraffder arferoli adnabod cymeriadau, 
yn gweled yn ei lygaid dysglaer, a'i wyneb gonest, wrth- 
ddrych gwerth ei achub o drobwll trueni a_ llygredigaeth. 
Â oedd y peth yn bosibl? A allai hi trwy garedigrwydd 
ac ymrôad roddi cyfeiriad newydd i'w fywyd? A allai hi 
ei wneyd yn gyfryw ag a fuasai yn llenwi y gwagle oedd 
. yn mynwes eì thad, a lliniaru ychydig ar ei ofid a'i brudd- 
der pan fyddai y gwynt yn chwythu, a'r eira yn disgyn yn 
drwm ar hirnos auaf, a phan y gwyddai fod ei feddyliau 
yn crwydro ymhell ar ol yr afradlawn? — Parodd y drych- 
feddwl i'w chalon ddychlamu. Ennynodd tân ynddi 
a oddeithiodd ei holl amcanion, ac a gadwyd yn fyw o'r 
“diwrnod hwnw allan gan rym penderfyniad a chariad ang- 
erddol at ei thad. Fel y sylwyd o'r blaen, yr oedd yn 
Miss Pugh gyfuniad prydferth o synwyr cryf a choethder 
ei mam, gyda charedigrwydd ac unplygrwydd ei thad, a'r 
cyfan wedi ei berffeithio gan addysg dda, duwiolfrydedd 


198 Y Dr6fan: 


dwfn, a chasineb naturiol at bob rhodres a gwagymddan- 
gosiad. Yr oedd y dasg yn fawr, ond ymgymerodd â hi 
â'i holl enaid. Safai Jim o'i blaen yn symlrwydd ei galon 
—yn ddiddysg ac anwybodus. Perthynai iddo rai arfer- 
ion drwg, a mesur o gyfrwysdra, fel y dywedwyd, yr hwn 
a genedlwyd ynddo gan gyfyngder a thlodi. Eithr nid 
oedd yn ei ysbryd falais na thwyll. Fel ei wallt crych, yn 
hwn a chwareuai yn ddiofal ar ei arleisiau, felly yr oedd ei 
galon ieuanc a diniwed. Credai Miss Pugh, fel y gwnai 
ei thad, yn ddiderfyn mewn tiriondeb ; a phenderfynodd 
yn gyntaf oll doddi Jim yn ffwrnes eirias caredigrwydd, 
ac yna gosod ei delw arno. Yn yr anturiaeth yr oedd 
ganddi un fantais: yr oedd Jim cân iached a'r clai, ac yn 
nodedig o brydferth. Buasai unrhyw ferch yn cymeryd 
ato pan fyddai efe wedi ymolchi yn lân, ac wedi ymwisgo 
yn drwsiadus. Serch hyny, costiodd i'r foneddiges lawer 
O amynedd a llafur i'w ddiddyfnu oddiwrth eiriau ac ar- 
ferion nad oeddynt yn weddus; ond talwyd iddi am yr 
holl lafur gan y ffrwyth toreithiog a'i dilynodd. 

Fel yr awgrymwyd, hi a ymgymerodd â'r gwaith ar y de- 
chre yn benaf gyda'r amcan o ychwanegu at ddedwydd- 
wch ei thad; ond yn fuan iawn daeth y gwaith ei hun yn 
ystorfa lawn o bleser a dedwyddwch iddi na buasai yn 
ymadael âg ef am unrhyw bris. Ni byddai Miss Pugh 
byth yn son wrth Jim am ei sefyllfa isel a'i dlodi blaenorol ; 
yn hytrach galwai ef yn “frawd bach,” a chymerai arni 
wneyd «onfdant o hono, gan sibrwd yn eì glust ryw gyf- 
rinach yr oedd efe i'w chadw yn ddirgelwch oddiwrth 
ibawb, yr hyn a wnai Jim i'r llythyren. Yn ei ffordd 
'dawel a diymhongar, ymddygai y ferch ieuanc tuag ato 
bob amser yn yr un ysbryd, gan achub pob cyfleusdra i 
ddefnynu i'w feddwl a'i galon brydferthwch gwirionedd 
a daioni, a. rhagoroldeb gwybodabth. Pan adroddai hi 
ìddo hanesyn o'r Bibl, neu o ryw lyfr arall, agorai Jim ei. 
lygaid mawr duon mewn syndod ; ac er ei fod yn llyncu 
pob gair a ddywedai hi, gwnai'hyny heb gymeryd ei wynt. 
Ar adegau teimlai Miss Pugh yn lluddedig ar oì bod yn 
llafurio gyda Jim, a gofynaiiddo weithiau mewn ysmaldod 


E4 Phobl a'i Phahau. 199 


pa bryd yr oedd efe yn bwriadu taìn cyflog i'w governess. 
Mewn atebiad, gofynai Jim iddi hithau pa bryd yr oedd 


hi yn bwriadu talu iddo ef am ei dysgu “sut i fendio'r _ 


'deryn.” Iê, hyn oedd yr unig beth y gallodd Jim ei 
ddysgu i Miss Pugh ; ac yr oedd efe yn teimlo yn falch o 
hono. Wedi ei fagu, fel y gellir dyweyd, yn nghanol 
cages a. phob math o adar, gwyddai bobpeth ymron yn eu 
cylch. Os byddai anhwyldeb ar yr aderyn, gwyddai Jim 
pa sawl blewyn o sa/ffron i'w roddi yn ei ddwfr—y cyfar- 
taledd llesol o'r Aemf a'r canary seef—pa bryd i roddi 
dail dant-y-llew a bresych iddo, a pha bryd i beidio; pa 
fodd i'w gynnorthwyo i fwrw ei blyf, a pha fodd i dynu 
braw o hono pan fyddai y gath wedi gwneyd cais aflwydd- 
iannus am ei fywyd. Clywais Miss Pugh yn dyweyd fod 
ei brofiad yn y pethau hyn yn anmhrisiadwy. Ni byddai 
y foneddiges byth yn ceryddu Jim yn yr ystyr lythyrenol 
o'r gair, ac eto yr oedd yn holiol dan eì llywodraeth ac 
wrth ei hewyllys. Protestiai yr hogyn wrthyf y buasai yn 
well ganddo gael curfa bedair gwaith drosodd gan ei dad 
yn hytrach nag i Miss Pugh edrych yn ddig arno. 

Er fod ei gwg y peth oedd Jim yn ei ofni fwyaf, bydd- 
ai yr anffawd hon ar adegau yn disgyn i'w ran. Un tro 
(buasai y dygwyddiad hwn yn rhy syml i'w adrodd oni 
bae ei fod yn gwasanaethu i ddangos y teimlad da a ffyn- 
ai rhwng y ddau, ac hefyd fod a fyno y dygwyddiad ryw- 
beth â'n hanes)—un tro gorchymynodd Mr. Pugh i Jim 
gymeryd y ferlen allan am exercise. ““ Y gorchymyn es- 
mwyth hwn” a groesawid bob amser gan Jim. Aeth 
oriau heibio, ac nid oedd argoel am ddychweliad Jim, a 
dechreuodd Miss Pugh fod yn bryderus yn eì gylch; ond 
dywedai Mr. Pugh, Mi wranta ì y bydd Jim yma erbyn 
swper.” Amser swper a ddaeth, a dim son am Jim, a 
dechreuodd hyd yn nod Mr. Pugh edrych ar ei oriawr. 
Aeth awr arall heibio, ac ymdaenodd tywyllwch y nos, 
ac eto nid oedd arwydd am ddyfodiad Jim. Yr oedd 
Miss Pugh bron llesmeirio, ac nis gallai ei mam guddio 
ei hanesmwythder yn hŵy, a dywedodd, “ Pitar, mae 
rhywbeth wedi dygwydd i'r bachgen druan, yn siwr i 


200 Y Drefan: 


ch'i; ewch a chodwch rywun i fyn'd i ymorol am dano.” 
Aeth Mr. Pugh i'r drws ì wrandaw, a dychwelodd yn y 
fynyd a dywedodd, “Ho, ho, mae Jim yn dwad i ì ch'i fel 
y fellten.” Y fynyd nesaf yr oedd y march a'i farchog yn 
y buarth, a'r blaenaf yn furym o chwys, yr hyn a barodd 
1 Bob y gwas fyned i'w esgidiau, fel y dywedir. Adrodd- 
odd Jim ei hanes yn gynhyrfus, fel yr oedd wedi myned 
" mor bell nas gwyddai pa le yr oedd efe, fel yr oedd y nos 
wedi ei ddal, ac fel yr oedd wedi gyru mor gyflym gartref 
fel nas gallai yr un Ìleidr ei ddal, yr hyn oll a wrandawai 
Mr. Pugh gyda'r dyddordeb mwyaf, gan aìw am fwyd i'r 
bachgen. Pan osodwyd ymborth o flaen Jim, gweìodd 
fod gwg ar wyneb Miss Pugh, ac yr oedd hyny yn ddigon 
o swper iddo; nis gallai lyncu tamaid, pa dyweyd dim 
ychwaneg o'i hanes. Gan gymeryd amo ei fod wedi 
blino, cyfododd i fyned i'w wely, ac wrth ysgwyd dwylaw 
â'i feistres ieuanc ni ddarfu iddi ddyweyd dim wrtho, na 
phrin edrych arno. Wedi iddo adael yr ystafell, dywed- 
odd y ferch, “Nhad, dylasech roddi cerydd i Jim am 
wneyd fel hyn heno.” 

“Lol i gyd, Kit,” ebe Mr. Pugh; “rown i'run ffig am 
fachgen heb dipyn o ysbryd ynddo fo... Loli gyd ; wnaeth 
y bachgen ddim drwg. A pheth arall, feder neb arall 
'neyd i'r hen ferlen ene chwysu ond y fo.” 

Ni soniwyd gair am y peth wedi hyn. Pan oedd Miss 
Pugh yn myned i'w hystafell y noson hono, paham y gos- 
ododd hi.ei chlust ar dwll clo ystafell wely Jim, gan wrando 
yn astud, os nad oedd hi yn gyfeillgar iddo, er ei fod wedi 
gwneyd eî hofí ferlen yn furym o chwys? Ai dychymygu 
yr oedd hi ei bod yn clywed Jim yn sobian? Tarawodd 
yr hen gloc mawr—y cloc wrth yr hwn y cymerodd Jim 
ei safle pan gyntaf y cyfarfyddodd efe â Mrs. Pugh, 
a phan drinid ef mor enbyd gan Susan; tarawodd 
yr hen gloc un ar ddeg, ac yr oedd dau o breswylwyr y 
Cartrefle heb gau eu llygaid. Tarawodd y cloc ddeu- 
ddeg, ac eto nid oeddynt wedi cysgu. Tarawodd y cloc 
un; a thra yr oedd Miss Pugh yn gwrandaw ar swn hir- 
llaes y gloch yn darfod yn araf deg, clywai rywun yn curo 


£i Phobl a'i Phalhau. 201 


yn ddystaw ddrws ei hystafell,a gofynodd, “ Pwy sydd 
ao” 

“Jim,” oedd yr ateb. 

“ Beth ydyw'r mater, Jim? Wyt ti yn sâl?” 

“ Miss Pugh,” ebe Jim, “ newch ch'i fadde i mi? 'na i 
byth yru y ferlen fel ene eto.” 

Heb ddyweyd un gair, neidiodd yr eneth dynergalon 
o'i gwely, agorodd y drws, ac ysgydwodd law yr hogyn 
yn wresog, nes yr oedd Jim yn y seithfed nef, ac y dych- 
welodd ei holl awydd am ymborth y fynyd hono. 

“Miss Pugh,” ebe ef, “gai fyn'd i lawr i gael fy 
swper?” 

“ Cei, 'y ngwas i,” ebe hi ; “mi ddof hefo ti.” 

Taflodd y ferch ryw hugan drosti, ac a aeth gyda Jim 
ì lawr i'r gegin, a rhoddodd ymborth o'i flaen. Pe buasai 
Mr. Pugh yn llygad-dyst o'r awch gyda pha un y bwytâi 
Jim ei swper, buasai wrth fodd ei galon. 

“Jim,” ebe Miss Pugh, “paid ti a dywêyd wrth neb 
am y codi ganol nos yma, rhag i bobl feddwl ein bod yn 


rysu. NN 

Gan fod safn Jim yn dygwydd bod yn llawn ar y 
pryd, nis gallai ateb, ond rhoddodd nog, ystyr yr hwn 
oedd a/ r1gA/, ac aeth ymlaen yn egniol ìi ddiwallu ei 
anghen. 

Y fath deimlad rhyfedd sydd yn dyfod dros un hyd yn 
nod yn ei dŷ ei hun pan yr elo i lawr i'r gegin ganol nos? 
Y fath ddystawrwydd sydd ymhob man? Mor gryf y mae 
y cloc yn tician?—yn gryfach 9 lawer nag yn y dydd. 
Fel y mae y llygoden fechan sydd -yn dianc ar draws y 
llawr, a'r chwilen ddu ysgleiniog sydd yn rhedeg yn 
ddystaw i i'w thwll, yn ychwanegu at unigrwydd a dyeithr- 
wch yteimlad! Mor barod ydyw y dychymyg i roddi 
ffurf a llun ar bob swn a chynhyrfiad ! 

Eisteddai Jim wrth y bwrdd mawr â'i gefn at y ffenestr, 
ac eisteddai Miss Pugh ar ei gyfer, gan ei annog i wneyd 
brys. Rhoddodd Jim nog arwyddocâol arall, gan roddi 
extra supply yn ei safn, yr hyn a barai i'w fochau ymddan- 
gos fel pe buasai eu perchenog yn chwythu mewp udgorn; 


'202 Y Dreflan: 


Wedi ìddo lenwi pob congl o'i gylla, gollyngodd Jim ei 
afael o'i arfau bwyta, rhoddodd ei ddwylaw ar ei liniau, 
cymerodd un anadliad hir, a dywedodd, “Wel!” Pan 
gyfododd ei lygaid i edrych ar Miss Pugh, gwelodd hì yn 
syllu ar y ffenestr, a'i hwyneb mor welw â marwolaeth. 
Y fynyd nesaf gwelodd hi yn rhuthro i'r drws, gan roddi 
ysgrech wasgedig—“ O Bob !” 

Dilynodd Jim hi yn gyflym i'r buarth. Yr oedd y 
noswaith yn dywell a thawel, ac ni welent ddim ac ni 
chlywent ddim oddigerth y ci yn cyfarth. 

“ Be di'r mater, Miss Pugh p” gofynai Jim; ; “ydi Bob 
yn chware 'i anffcs, ac yn treio'n dychrynu ni?” 

“ Ffansïo 'roeddwn i, Jim. Dos i dy wely, 'ngwas i,” 
ebe y ferch yn grynedig. 

aca y ddau i'r tŷ, a chauodd Miss Pugh y 


a Pam na chlowch chi'r drws, Miss Pugh?” gofynai 
Jim. 

“ Na, ni fedraf ei gloi heno, Jim,” ebe hi. 

Edrychodd yr hogyn yn synedig. 

“Jim,” ebe Miss Pugh, pan oeddynt ar ben y grisiau, 
“ paìd ti son wrth neb am hyn.” 

“Dim peryg,” ebe yr hogyn, ac aeth i'w wely, a chysg- 
odd yn drwm heb gael ei flino o gwbl gan ddiffyg treuliad. 
Ond yr oedd meddwl Miss Pugh yn rhy helbulus iddi hi 
allu cysgu. Ceisiai ymdawelu a pherswadio ei hunan 
mai wedi cael ei thwyllo gan ei dychymyg yr oedd. A 
pha beth oedd yn fwy naturiol, gan nad oedd hi yn gref 
iawn o ran ei hiechyd, ac hefyd ei bod wedi bod yn y 
fath bryder ynghylch Jim, a'r awr ar y nos mor drymaidd ?. 
Ac eto onid oedd y wyneb mor debyg ac mor agos i'r 
gwydr? Dychymygai glywed drws y gegin yn agor, a 
chyfododd yn ei heistedd yn y gwely laweroedd o weith- 
iau i wrando yn ddyfal; ond ni chlywai hi ddim y gallai 
fod yn sicr o hono ond y ci yn udo yn dorcalonus. Yn 
ei meddwl ni bu y wawr erioed mor hir yn tori; ac oni 
buasai ei bod hi yn clywed yr hen gloc yn tician, buasai 
yn meddwl ei fod wedi sefyll, gan mor faith oedd yr oriau, 


Ei PAobl a'i Phelliau. 203 


Wedi hir ddysgwyl, llithrodd i'w hystafell wawr lwyd oleu, 
yr hon a gynnyddai yn araf a thawel bob mynyd.  Cyf- 
ododd hithau yn ddystaw o'i gwely, a dadorchuddiodd ac 
agorodd y ffenestr, gan roddi ei phen allan. Disgynai 
awel ffres a theneu y cyfddydd ar ei phen cythryblus, fel 
pê buasai yn ceisio lleddfu ychydig ar ei chyni. Tremiai 
yr eneth serchoglawn trwy wyll y bore ì bob congl a 
chilfach, ond ni welai hi ddim ond y ci yn dyfod allan o'i 
gut, gan edrych yn hiraethlawn i un cyfeiriad, ac yna yn 
ysgrwtian ac yn dychwelyd i'w gut i gymeryd ail gyntun. 

Clustfeiniodd yn astud, ond ni chlywodd hi ddim oddi- 
gerth gwêdd Ty'nllan yn myned i'r glo, a'r gyrwr yn 
chwibanu, ac ambell geiliog yn canu mewn atebiad i 
geiliog y Cartrefle, yr hwn a ganasai-eisoes dair gwaith. 
Cauodd y ffenestr ac aeth yn ol i'w gwely, a theimlodd 
ryw drymder yn dyfod drosti, a chredai y gallai gysgu yn 
awr Ond beth os nad oedd hi wedi ei thwyllo gân ei 
dychymyg? Beth os ei wyneb ef a welsai hi? Beth os 
oedd efe y fynyd hono yn cysgu yn y gwellt yn y gywlas 
—hwyrach yn marw? oblegid yr oedd ei wyneb yn welw 
atheneu. A oedd ganddi hi hawl i gysgu a'r fath beth 
yn bosibl ac yn debygol? Na, nid Miss Pugh gyda'i 
chalon fawr oedd yr eneth i allu cysgu o dan y fath am- 
gylchiadau. Neidiodd i'r llawr drachefn ; edrychodd yn 
wyllt ac anmhenderfynol ; rhoddodd ei llaw ar ei chalon, 
fel pe buasai yn ofni iddi dori, tra y dywedai, “O pe 
gwyddit y fath ofid yr wyt wedi ei ddwyn arnom!” a'r 
foment nesaf syrthiodd ar ei glhnmau, gan gladdu ei 
hwyneb yn y cynfasau, a chan dywallt ei gofid o flaen yr 
Hwn sydd yn gwybod am ein holl deimladau a'n holl 
helyntion. Pan gyfododd hi oddiar ei gliniau, yr oedd yn 
oleu ddydd. Gwisgodd am dani yn frysiog, a lhthrodd 
yn ddystaw o'i hystafell. Wrth fyned heibio i ystafell 
J'm, safodd a chlywodd ef yn chwyrnu yn uchel. Cafodd 
ddrws y.gegin yn gymhwys fel y gadawodd hief. Aeth 
i'r buarth, a neidiodd Gelert o'i gut i'w chyfarfod, gan ys- 
gwyd ei gynffon, a phob cymmal a gewyn mewn gorlon- 
der croesawol. Edrychodd y foneddiges yn fyfyrgar i 


204 Y Drefan: 


lygad y ci; ac fel yr oedd hi yn tynu y goler oddiam ei 
wddf ac yn ei ollwng ef yn rhydd, dywedodd megys wrthi 
ei hun, “O Gelert, na faet yn gallu siarad, gael 1 mi ofyn 
cwestiwn i ti na feiddiaf eiofynineb arall!” Cân gynted 
ag y teimlodd y ci ei hun yn rhydd, rhedodd gim-gam- 
gwa ar hyd y buarth â'i gynffon i fyny a'i drwyn gyda'r 
llawr, hyd nes y daeth at y llidiart; yna edrychodd yn ol 
ì weled a oedd y ferch ìeuanc yn ei ddilyn. Ond yr 
oedd hi yn myned i gyfeiriad arall; a phan welodd y ci 
hyn, cyfarthodd, fel pe buasai yn ceisio dyweyd, “Ffordd 
yma, ffordd yma.” Ni chymerodd y foneddiges un sylw 
o'r ci, ac aeth i'r ystabl, wedi hyny aeth i'r gywlas, a 
thrachefn dringodd i fyny ysgol i'r daflod; ond ni chafodd 
hi ddim o'r hyn yr oedd yn ei geisio. Dychwelodd i'r tŷ, 
gan gloi y drws ar ei hol y tro hwn; a threuliodd yr 
amser hyd nes i'r teulu gyfodi yn ei hystafell mewn 
hunan gywilyddiad o herwydd i'w dychymyg gael y llaw 
uchaf arni. 

Yn gynnar y boreu hwnw gwelais Miss Pugh yn rhoi 
tro yn y Dreflan, a synais ei gweled allan mor blygeiniol. 
Daethum i'r penderfyniad mai rhywbeth ynglŷn â'r parot- 
oadau gogyfer âi phriodas, yr hon oedd i gymeryd lle yr 
wythnos ganlynol, oedd y rheswm am hyny. Wrth weled 
ei gwyneb mor welw, dywedais wrthi yn gellweirus fod 
gweled wynebau pobl yn newid mor fawr yn fy nigaloni i 
feddwl am briodi. Ni wnaeth ond gwenu a dyweyd, 
““ Wel, hwyrach y caf weled eich wyneb chwithau ryw 
ddiwrnod yn llwytach nag ydyw heddyw.” _ Mor ychydig 
a wyddwn i pryd hyny beth oedd yn blino enaid y ferch 
synwyrlawn a rhinweddol. 

Y noswaith ddilynol yr oeddwn gartref, a phriodas fy 
nghyfaill Noah â Miss Pugh oedd uchaf yn fy meddwl. 
Yr oedd y dygwyddiad hapus erbyn hyn yn berffaith 
wybyddus i bawb o bobl y Drefian. Credwn na fu enoed 
well cymhariad.  Cawswn bob mantais i adnabod y ddau 
yn drwyadl. Yr oedd gan Miss Pugh gynneddfau cryfion 
a chalon fawr deimladol, ac ar yr un pryd y fath wyleidd- 
dra benywaidd na fuasai gan Efa, cyn iddi brofi o ffrwyth 


Ei Phobl a'i Phethau. 205 


y pren, gywilydd ei harddel fel ei chwaer. Er cymaint 
yr edmygai lenyddiaeth a cherddonaeth, un o'r pethau 
olaf iddi wneyd fuasai tynu ystumiau ar lwyfan gyhoeddus. 
'Nid oedd yr addysg dda a gawsai ychwaith wedi ei hang- 
hymhwyso i wneyd gwaith y tŷ, ac ni byddai arni gywil- 
ydd 1 neb ei gweled yn gwisgo ffedog wên. _ Yn annibyn- 
ol ar ei heiddo, gallasai unrhyw ddyn demlo yn falch o'i 
chael yn wraig. Er y dywedir yn fynych—gyda pha sail 
nis gwn—fod merched cyfoethog yn meddu swyn mawr i 
wŷr y gôb ddu a'r cadach gwŷn, yr wyf yn sicr mai nid 
hyny a orchfygodd Noah ; a phe hyny fuasai y ffaith, yr 
wyf yr un mor sicr mai Miss Pugh fuasai y gyntaf i'w gael 
allan. Yn hytrach teimlai y ddau, pan ddaethant gyntaf 
i gysylltiad â'u gilydd, fod eu *huniad mor sicr o gael ei 
gyflawm ag ydyw prophwydoliaeth â holl rym arfaeth wrth 
,ei chefn. Gwir nad yn y wedd hon yr edrychid gan bawb 
iar eu priodas agosaol.. Dywedai Mr. Smart fod ganddo 
'ef bob amser feddwl mawr o weinidogion y gair, fel y 
gwyddai Mr. Bevan, ond yr un pryd na buasai yn dy- 
muno i ferch iddo ef briodi pregethwr Methodistaidd hyd 
nes deuai y wlad i edrych arnynt fel yr edrychir ar y 
clergy. Dywedai Miss Smart,—"“ Certainly Miss Pugh is 
a little old fash, but she might have looked a little higher.” 
Dywedai Mrs. Smart ei bod yn ofni y buasai yn dda gan 
Mrs. Pugh erbyn hyn pe buasai heb wneyd cymaint o 
Mr. Rees pan ddaeth efe gyntaf y'r Dreflan ; oblegid beth 
arall a allasai hi ei ddysgwyl?—ma: pobl teuainc. ydyw 
Pobl ieuainc. Dywedai un neu ddau eraill eu bod yn go- 
beithio na feddyliaì Mr. Rees ei fod, wrth briodi Miss 
Pugh, yn sefydlu ei hun am ei oes yn fugail yn y Dreflan, 
'ac nad oedd yr un mor agored 1 gael gostwng ei gyflog 
neu i gael rhybudd i ymadael. Pa fodd bynag, nid oedd 
y syniadau uchod ond eithriadau,  Llawenhâi y mwyafrif 
wrth feddwl am yr amgylchiad, ac yr oedd rhai hyd yr 
nod wedi parotoì eu hanrhegion, 

Yr oeddwn gartref, fel y dywedais, ac o herwydd mai 
y noson flaenorol y buasai Noah yn ymweled â mi, 
synwyd fi braidd pan glywais gnoc fy nghyfaill ar ddrws 


206 . Y Dreffan: 


fy ystafell, ac y gwelwn ef yn dyfod i mewn. Dywedais 
wrtho fod yn dda genyf ei weled yn gwella fel bugail yn 
ei ofal am ei ddefaid. Atebodd yntau, “ Buasai yn dda 
genyf allu credu fod eraill o'r un meddwl â thi; ond 
mae genyf ofn nad hyn yw y ffaith. Wyddost ti beth? 
mae y gair a ddywedodd Mr. Prysor noson fy sefydliad, 
sef ei fod yn dysgwyl y gallwn, ymhen y flwyddyn, 
gyfeirio at ryw waith mawr a fyddwn wedi ei wneyd, 
wedi bod yn fy meddwl ugeiniau o weithiau. Dyma fi 
bellach yma er ys rhagor lawer na blwyddyn, ac nis 
gallaf eto gyfeirio at waith mawr yr wyf wedi ei wneyd. 
Yr wyf yn ceisio gwneyd fy ngoreu; a pha gŵyn bynag 
a ddygir yn fy erbyn, yr wyf yn teimlo yn sicr na ddy- 
wedir fy mod yn ddiog a difater. Ac eto pan ddechreu- 
af gyfrif a mesur a phwyso yr hyn yr wyf wedi ei wneyd, 
yr wyf yn methu yn glir cael gafael arno. Byddaf yn 
teimlo yn ddigalon iawn ar adegau, a bron a.meddwl 
nad ydwyf yn dda i ddim. A dyweyd y gwir i ti, yr 
oeddwn yn teimlo yn yswil iawn y dydd o'r blaen 
wrth dderbyn fy nghyflog gan Mr. Smart; a phe buasai 
yn gofyn i mi pa beth yr oeddwn wedi ei wneyd am 
dano, nis gwn sut y buaswn yn ei ateb.” 

“' Yr oeddwn yn meddwl wrth dy wep,” ebe fi, “fod y 
pruddglwyf arnat. Paham na wisgi di sachlian a lludw, 
ac ymdreiglo yn y domen, dywed? Yr wyt bob amser 
yn lladd arnat dy hun heb achos. Wyt ti yn dysgwyl 
gallu gwneyd gwyrthiau ac iachâu cleifion ein heglwys, a 
bwrw allan gythreuliaid o bobl ddrwg y Dreflan yma? 
Yc wyt yn gwneyd pobpeth ond hyny, ama wn i. Pan 
fyddi yn pregethu, yr wyt yn cael mwy o bobl i dy 
wrando na neb araìl. Os byddi yn absennol o'r seiat, 
maent yn methu myned ymlaen hebot. Mae y bobl 
ievainc yn dyheu am danat, fel y ddaear am y gwlaw. 
Nid oes genym neb i'n cynnrychioli mewn cyfarfod 
cyhoeddus ond tydi; ac nid ydwyt byth yn tori ffigiwr 
gwael ar yradegau hyny. Mae dy lafur yn sicr yn cael 
ei fendithio. Yr wyt yn cael dy barchu gan enwadau 
eraill, a'th anwylo gan dy eglwys dy hun. Beth wyt yn 


£i Phobl a'i Phethau. 207 


ddysgwyl fod? A pheth arall: tia fyddi yn well ac yn 
fwy cyflawn dyn yr wythnos nesaf nag y buost erioed, 
' wedii ti gael gwraig—a'r fath wraig !" 

Siaradwn fel hyn i'w galonogi, ac ar yr un pryd credwn 
fy mod yn dyweyd y gwir. Nis gallaf byth anghofio ei 
olwg wedi i mi ddyweyd y geiriau hyn wrtho. Yr oedd 
ei wyneb yn llwyd a chynhyrfus, a chanfyddwn mai prin 
y gallai gasglu digon o ddynoliaeth i beidio tywallt y dag- 
rau oedd eisoes yn Ìleithio ei lygaid, tra y dywedai ar ol 
" mynyd o ddystawrwydd, 

“ Fy nghyfaill, mae yr holl siarad a'r parotôadau i gyd 
yn ofer. Nid ydyw Miss Pugh i fod yn wraig i mi yr 
wythnos nesaf, os ydyw i fod byth. Dyna oedd fy neges 
yn dyfod atat heno, i gael dyweyd fy nghŵyn wythyt, ac 
1 ofyn am dy help.” 

Yr oeddwn wedi fy syfrdanu, a phrin y gwyddwn pa 
beth i'w ddyweyd. Tarawodd i fy meddwl a oedd yn 
bosibl fod yr hon a ystyriwn i y brydferthaf, y buraf, a'r 
fwyaf rhinweddol ar y ddaear, wedi ei dwyllo! Eglurodd 
Noah i mi mewn ychydig eiriau yr holl amgylchiadau, a 
chodasom y fynyd hono ac aethom ein dau allan. 


PENNOD XXIII. 
lSMAEL UNWAITH ETO. 


FEL y dywedais yn y bennod o'r blaen, aeth Noah a 
minnau allan. Cerddasom yn gyflym tua'r Car- 
trefle.. Er fod yr ystrydoedd yn weigion a llonydd, 
ychydig o eiriau a gyfnewidiwyd rhyngom. Yr oedd 
Noah wedi egluro ei gynllun i mi cyn i m gychwyn o'r 
tŷ. Fel yr oeddym yn troedio ymlaen mewn dystaw- - 
rwydd, gwyddwn fod ein meddyliau yn rhedeg ar yr un 
peth: nad eiddo gŵr ei ffordd—na wyddom yr hyn a 


208 Y Dreffan: 


ddygwydd i ni mewn diwrnod—fel y gwnâ un dygwydd- 
iad syml yn fynych gyfnewid ein holl amcanion, a rhoi 
gwedd newydd ar ein dyfodol am ein hoes, o bosibl. 
Pan gyrhaeddasom y Cartrefle, arosais ìi wrth y llidiart, 
ac aeth Noah i mewn i'r tŷ. 

Ymhen ychydig o fynydau, daeth Mr. Pugh allan yn: 
frysiog gan wthio ei hun i'w gôb uchaf wrth gerdded tuag 
ataf. Edrychai yn fywiog a llawen, fel pe buasai wedi 
derbyn y newydd goreu ar y ddaear. Gan gydio yn fy 
mraich, a rhoi 71pA/ wAee/ i mi tua'r cyfeiriad yr oeddym 
i fyned, dywedodd, 

“Be wt ti'n sefyllian yn y fan yma, dywed? Pam na 
fasit ti'n dwad i'r tŷ? Ac y mae Ismael eisio 'ngwel'd i, 
ydi o? On'd oeddwn i yn deyd i ti fod rhwbeth ar 'i 
feddwl o er's talwm? _ Rydw i wedi bod yn dysgwyl am 
hyn er's misoedd.  Wired a mod i yn y fan yma, mae'r 
gwirionedd wedi cyffwrdd â meddwl Ismael, yn siŵr i ti. 
'Drycha di fel y mae o'n dwad i'r moddion, ac fel y mae 
o wedi newid ei fuchedd. Rydw i wedi bod yn diolch 
ganweth am i ti a mine gael ar 'n meddwl i fyn'd i Fuarth 
Jenkins y p'nawn Sul hwnw. Oni base am hyny, wel di, 
mi fase Ismael heno, mae'n lled debyg, yn y WAile 
Horse, a Jim yn 'i garpie yn gorwedd ar yr aelwyd yn 'i 
ddysgwyl o gartre. Diolch i'r Brenin Mawr am gael 
bod yn foddion i wneyd tipyn bach o ddaioni yn y byd 
drwg yma.” 

Nid wyf yn cofio beth a ddywedais mewn atebiad 
iddo, ond yr wyf yn cofio yn dda beth oedd yn fy 
meddwl. Teimlwn ryw fath o euogrwydd fy mod yn 
chwareu cast â'r hen ŵr gonest ac unplyg, ac ar yr un 
pryd credwn mai hyny oedd oreu o dan yr amgylch- 
iadau. Pan oeddym yn myned i lawr Buarth Jenkins, 
dywedodd Mr. Pugh, “Un o'r pethe casa gen'i wrth 
fyn'd i lawr y buarth yma ydi meddwl am y lafnes lygad- 
“ groes hono. Wyt ti'n cofio fel y rhegodd hi ni y Sul 
hwnw? Siawns na welwn ni moni heno. Wyddost ti 
be'? fydde gen'i dryst yn y byd na ddeue tân a. brwm- 
stan ar y lle 'ma oni bae fod yr hen Siân Jones gyfiawn 


Ei Phobl a'i Phahau. 209 


yn byw yn nghanol yr anwiriaid! Aros di, hwn ydi tŷ 
Ismael, yntê? Be' di'r gole ene yn y llofft? Ydi'r 
creadur ddim yn myn'd i'w wely, tybed i ti?” 

Curasom y drws yn ysgafn, ac atebwyd ni gan yr«un- 
llais dwfn, ac yn yr un geiriau, â phan oeddym yn 
ymweled y tro cyntaf â'r tŷ, fisoedd lawer yn ol : “Dowch 
imewn.” Eisteddai Ismael yn yr un gader, a chyda yr 
un bibell, am a wyddwn i, yn ei safn, ac yn cael ei 
amgylchynu gan adar dirifedi., Wedi ni eistedd i lawr, 
dywedodd Mr. Pugh â gwên siriol ar ei wyneb, “ Wel, 
Ismael bach, mae gynoch ch'i rwbeth eisio 'i ddeyd 
wrtha i, rydw i'n dallt, ac y mae yn dda gen' i gael dwad 
yma i'w glywed ; ac os nad ydw i'n twyllo fy hun yn fawr, 
mae rhwbeth ar ych meddwl ch'i er's talwm.” Gosododd 
Ismael ei getyn ar y pentan, a chyfarchodd Mr. Pugh 
mor agos ag y gallaf gofio yn y geiriau canlynol :— 

“Oes, Mr. Pugh, y mae rhywbeth ar fy meddwl, a 
dylaswn fod wedi ei ddyweyd wrthych er's llawer dydd, 
pe ond i ysgafnhâu ychydig ar fy nghydwybod. Mae 
eich caredigrwydd digyffelyb at fy ngwraig pan yr oedd 
hi'n fyw, ac ataf finnau pan oeddwn mewn profedigaeth, 
ac yn enwedig at fy machgen, wedi fy ngosod o dan y 
fath ddyled i chwi, nad allaf dalu y filfed ran o Bon. 
byth. Ac eto ni dderbyniais erioed gymwynas oddiar 
eich llaw heb fod fy nghydwybod ar-dân 'wrth ei derbyn ; 
oblegid chwi, o bawb yn y byd, yr wyf wedi ei niweidio 
fwyaf. Yr ydych yn synu ; ac felly gellwch ; ac nid allaf 
byth obeithio am eich maddeuant ond ar yr 'ystyriaeth fy 
mod wedi eich niweidio yn fy anwybodaeth, neu o leiaf 
yn fy anystyriaeth. _ Pe trethwn eich amynedd trwy fyned 
dros hanes fy mywyd, hwyrach y gwnai hyny liniaru 
ychydig ar fy nhrosedd yn eich golwg. Ond ni wnaf 
eich poeni gyda hyny heno. Fel y gwyddoch, treuliais 
y rhan fwyaf o'm hoes yn Lloegr. Fy nghymdeithion y 
pryd hyny oeddynt, gan mwyaf, yn feddwon ac anffydd: 
wyr. O'm hieuenctyd yr oeddwn yn hoíf iawn o ddar- 
llen; ac yn ystod fy arosiad yn Lloegr darllenais agos 
bob. llyfr na ddylaswn ei ddarllen. Pan ballodd fy 

o 


2to Y Drefan: 


iechyd, a phan ddychwelais yn ol i'r Dreflan, yr oeddwn 
heb fod mewn moddion gras er ys llawer o flynyddoedd, 
ac yr oedd fy syniadau am grefydd a chrefyddwyr yn isel; 
a-chaled. Edrychwn ar grefyddwyr fel dosbarth yn cael. 
ei wneyd i i fyny o ffyliaid a Zumbunes, ac ar weinidogion y: 
gair yn enwedig fel rhagrithwyr twyllodrus, y rhai oeddynt 
yn yspeilio poblach dlodion o'u harian. Golygwn eiriau 
íel “cymwynasgarwch,' “cariad,” &c., megys geiriau gweig- 
ìon, y rhai a ddefnyddid gan offeiriaid cyfrwys i guddio 
eu twyll; a chredwn mai y geiniog oedd yn llywodraethu 
pawb a phobpeth. Cadarnhâwyd fi yn fy nghredo gan 
ymddygiadau bryntion y saumdre digydwybod hwnw, 
Jeremiah Jenkins. Er fy mod yn wael iawn fy iechyd ar 
y pryd, ac y dylaswn feddwl am fy niwedd, yr oeddwn yn 
y fath ysbryd fel yr oedd melldith i rywun neu gilydd ar 
fy nhafod bob awr o'r dydd. 

“Un diwrnod daeth Tom Jenkins yma i ymofyn y 
rhent—mob/e fellzru oedd 'Tom—a chydag ef yr oedd 
eich mab, Robert Pugh. Yr oedd ef yn glyfrach bach- 
gen hyd yn nod na Tom, oblegid, y mae yn debyg, iddo 
gael gwell addysg a dygiad i fyny. Yr oedd amaf ddeg 
swllt o rent, ac nid oedd genyf ddim i dalu... Rhoddodd 
Robert Pugh ei law yn ei boced, a thalodd fy nyled yn 
erbyn fy ngwaethaf. Wrth weled caredigrwydd y bach- 
gen calonagored, yr hyn oedd yn beth newydd a dyeithri 
mi, mynais innau ei anrhegu â'r aderyn goreu a feddwn 
—brawd i hwnyma, syr (wrth ddyweyd hyn cyfododd 
Ismael ar eì draed, a rhedodd ei ewin ar draws mire 
cawell greem canary prydferth oedd yn ei ymyl), y breed 
goreu allan, Mr. Pugh. Ond nid oes,eisieu 1 mi ddy- 
weyd dim am yr aderyn—gwyddoch beth ydyw, oblegid 
y mae yn y Cartrefle heddyw, ac nid oes ei gyffelyb yn y 
chwe' Sîr. Byth wedi hyn, bu eich mab a minnau yn 
gyfeillion mawr, ysywaeth. Llawer hirnos auaf a dreul- 
iodd efe yma, gan eistedd yn y gader yr ydych chwi yn 
eistedd ynddi yn awr. Nid oedd arno, fel y gwyddoch, 
brinder arian ; a phob amser y byddwn mewn anghen, yr 
oedd ei law yn agored i'm cynnorthwyo. O herwydd fy. 


Ei Phobl a'i. Phethau. 211 
înod wedi gweled a darllen llawer, yr oeddwn yn gallu ei 
ddifyru bob adeg gyda chwedleuon, a gwyddwn tod 
genyf: ddylanwad mawr arno. Ofnai yn fawr i chwi 
ddyfod i wybod ei fod yn mynychu fy nhŷ, ac nid heb 
reswm. Rhag i mi eich poeni yn ormodol, Mr. Pugh, 
mi doraf fy ystori yn fer. Er fy nghywilydd yr wyf yn 
addef i mi gymeryd trafferth 1 greu rhagfarn yn ei feddwl 
yn erbyn crefydd a chrefyddwyr, ac o dipyn i beth 
llwyddais i'w gael i goleddu yr opiniynau a goleddwn i 
fy hun y pryd hwnw yn gydwybodol. Er ei fod yn myn- 
ychu moddion gras yn lled gyson er mwyn eich boddhâu 
chwi, ymfalchïiwn a chwerthwn yn fy llawes ei fod 
ar yr un pryd yn ffieiddio yr holl foddion, ac yn enwedig 
y pregethwyr. Nid dyna'r cwbl, syr, na'r gwaethaf— 
Duw faddeuo i mi fy nrygioni! cymhellais ef i ddyfod 
gyda mì i'r WArte Aorse._ Yr oedd yn anfoddlawn iawn 
ar y dechre ; ond wedi 1 mi chwerthin ymaith ei raglarnau, 
fel y galwn hwynt, ildiodd. Ni chefais ddim trafferth i'w 
gael yno wedi hyn. Yr oedd yn hoffi y cwmni, a'r cwmni 

n ei hoffi yntau. Gwyddoch yn rhy dda, Mr. Pugh, 
leth a fu'r canlyniad. Er nad ydwyf mewn modd yn y 
byd am geisio cyfiawnhâu fy hun, y mae'r Nefoedd yn 
gwybod na fwriedais ei wneyd yn feddwyn. Fy ymdrech 
gwastadol oedd.ei ryddhâu, bid siŵr, oddiwrth yr hyn a 
ystyriwn i yn fy ffolineb y pryd hwnw yn rhagfarnau 
crefyddol, a'i arwaìm i edrych ar bethau oddiar safle syn- 
wyr cyffredin. O y fath ynfytyn oedd ei athraw! Ond 
aeth y dysgybl y tu hwntiddo ynunion! Daliwyd ef yn 
rhwyd uffernol y diafol; collodd ei gymeriad, a gwarth- 
ruddodd ei dad a'i deulu. Ond beth wnaf fi yn siarad? 
pe bae genyf fil o dafodau ni fedrwn fynegu hanner eich 
profiad chwerw chwi eich hunan. Yr holl anghysur, yr 
holl bryder a'r cyni calon yr aethoch drwyddo, yr holl 
obeithion dysglaer a fallwyd ; rhoddwch y cwbl wrth fy 
nrws i—yr wyf yn gyfrifol am y cyfan, a byddai raid ì 
chwi feddu calon ddwyfol ymron i allu maddeu i mi ! 

“Mi welaf, Mr. Pugh, fy mod yn rhwygo eich teiml- 
adau Ond cyd-ddygwch â mi am fynyd. Gadewch. i mi 


212 Y Drefian: 


wneyd «lean breast, byddaf ar ben yn union. Yr oedd 
Robert bob amser yn son am fyned i ffwrdd, ac am gael 
gweled .mwy o'r byd, ac ar yr un pryd yr oedd yn hofl 
iawn o'i gartref a'i deulu, yn enwedig ei chwaer, hyd yn 
nod pan fyddai efe yn ei gyflwr gwaethaf. Gwn eich bod 
yn cofio y noswaith yn dda pan ddywedasoch ŵrtho, nad 
oeddych yn bwriadu yn y dyfodol agor eich drws i 
feddwyn. Daeth Robert Pugh yma y noswaith hono. 
Wedi iddo fod yma ychydig fynydau, aeth allan ; ac yn y 
'cyfamser gallodd fenthyca swm Ìled fawr o arian gan 
Tom Jenkins. Dychwelodd yma drachefn, ac arosodd 
hyd dri o'r gloch y bore, a mynegodd 1 mi ei benderfyn- 
iad i fyned ymaith. Ceisiais ei berswadio i newid ei 
feddwl ; nid er mwyn ei deulu, yr wyf yn addef, ond er fy 
mwyn fy hun, oblegid yr oeddwn yn hoff iawn o hono ; a 
phwy nad oedd? Ond ni fynai ei droi—yr oedd yn ben- 
derfynol o fyned i ffwrdd. Aethum i'w hebrwng bedair 
'milldir o ffordd—hyd at y Coed Gwylltion, a ffarweliais 
âg ef yn nhywyllwch y bore, y pymthegfed dydd o Dach- 
wedd; ac nid oes genyf gywilydd dyweyd i ni ein dau 
dywallt dagrau; oblegid er mor annuwiol oeddym,' nid 
oedd yr oll o deimladau goreu y galon ddynol eto wedi 
ein gadael. Camgymeriad mawr, syr, ydyw tybied nad 
'ydyw y meddwyn yn teimlo, ac yn teimlo yn ddwys ar 
adegau. Gwelais amryw yn fy nydd, wedi iddynt sobri, 
yn wylo nes oeddynt bron yn ddall wrth ystyned mor 
ddwfn yr oeddynt wedi syrthio 2 druemi a chaethiwed 
meddwdod. Gwn na chlywsoch chwi byth air oddiwrth 
Robert Pugh, ond anfonodd amryw lythyrau ataf fi. 
“Rhawg wedi iddo fyned ymatth, cymerwyd fy 
ngwraig yn wael, a bu raid i mi ofyn i Dr. Ellis ddyfod 
ati. Erbyn hyn yr wyf yn meddwl fy mod yn gweled bys 
Duw yn hyn, i fy nwyn i fy synwyrau. Mewn ym- 
ddyddan â mi deallodd Dr. Ellis yn fuan fy mod yn un 
o'r ynfydion hyny nad ydynt ond wedi edrych ar un ochc 
i fywyd, a hono yr ochr waethaf. Yn er ddull siriol a 
charedig, treuliodd lawer awr yn yr hen gaban tlawd ym 
i geisio fy argyhoeddi o fy ffolineb. Yr oedd yn drech 


Ei Phobl a'i Phelhau. 213 


na mi mewn dadl. Pa safle bynag a gymerwn, yr oedd 
yn fy nghorchfygu yn lân. Heblaw fod ganddo well tir i 
sefyll arno, yr oedd wedi darlleh mwy na mi. Dechreu- 
odd goleuni dywynu i fy meddwl, ond yr oeddwn yn rhy 
ystyfnig i gydnabod hyny hyd yn nod wrthyf fy hun, a 
phrotestiwn mai hunan a'r geiniog oedd yn llywodraethu 
pawb. Yr oedd holl ymddygiadau Dr. Ellis tuag ataf fi 
a'm gwraig yn condemnio fy athrawiaeth, oblegid dywed- 
aswn wrtho ar y dechre nad allwn dalu iddo, ac am ei 
holl lafur a'i garedigrwydd nid oedd yn dysgwyl ceiniog. 
Syr, os oes dyn da ar y ddaear, Dr. Ellis ydyw hwnw! 
r oeddwn yn barod i wneyd unrhyw beth a ofynai i mi 
oddigerth cydnabod fod fy opiniynau yn gyfeiliornus. 
Pan ddaethoch chwi a'ch cyfaill i'm ceisio i'r Ysgol Sul, 
yr oeddwn mewn sefyllfa ryfedd o*ran fy meddwl. Dy- 
muniad fy nghalon oedd cael ffraeo â phawb oddigerth' 
â'r doctor, a rhoi Aick i'r byd a marw. _ Ond yr oeddych; 
fel pe buasech wedi gwneyd â'ch gilydd i fy lladd trwy, 
eich caredigrwydd. Yn ben ar y cwbl, daeth eich gwein 
ìdog, Mr. Rees, yma. Pan ddeallais pwy oedd efe,! 
deffrôdd fy holl ragfarnau yn erbyn pregethwyr yn y fan., 
Ond yr oedd un peth ynddo a gafodd ffafr yn fy ngolwg: 
uid oedd ganddo gadach gwyn, ac yr oedd wedi ymwisgo 
yn union fel rhyw ddyn arall; a chefais nerth i lywod- 
raethu fy natur ddrwg, a pheidio dyweyd dim yn gas' 
wrtho. Peth araìl yn Mr. Rees a gafodd argraff dda 
arnaf oedd nad oedd dim fwamg na camf grefyddol o'i 
gwmpas, yr hyn bethau oedd yn fy ngwneyd yn sâl pan' 
ddeuai y curafe yna o'r De yma 1 ymweled â mi. Yr 
oedd fy ngwraig yn rhy wael ì Mr. Rees allu ei gweled y 
diwrnod hwnw, ond eisteddodd i lawr ìi ymddyddan â mi. 
O herwydd ei fod yn edrych yn lled ieuanc, meddyliais' 
os oeddwn wedi cael fy ngorchfygu gan y doctor, y 
gallwn fesur cleddyfau yn lled lew â llencyn fel hwn, a 
themtiais ef i ddadl. Buasai yn well i mi beidio. _ Trin- 
iodd fi fel baban; taflodd fi i'r awyr, mewn ffordd o 
siarad, daliodd fi 'âg un ìlaw, gosbdodd fi ar wastad fy 
nghefn ar lawr, a chwareuodd â fy nhrwyn, a hyny yn y 


212 Y Drefdn: 


ffordd fwyaf tawel ac hamddenol a welais erioed. Yr 
oeddwn yn chwys dyferol gan gywilydd; a gwelais y 
fynyd hono mai un peth oedd siarad yn fawr yn nghanol 
ffyliaid yn y Wi/e Jorse, ac mai peth hollol wahanol 
oedd siarad â dynion o synwyr a dysg. Parhaodd Mr. 
Rees i ddyfod yma, yn gyson, nes oeddwn o'r diwedd yn 
edrych ymlaen at ei ymweliadau gydag awch. 

“Ŷr oedd fy ngwraig ymron mor ddifeddwl am ed 
diwedd ag oeddwn innau cyn yr argraffiadau daa wnaed 
ar ei meddwl gan gynghorion yr hen greadures ddiniwed 
Siân Jones. Hyd y dydd hwn, syr, nis gwn yn iawn pa 
'un ai yr hen Siân ai Mr. Rees a fu'”yn foddion yn llaw 
Duw i'w dwyn i afael â gwir grefydd; ond gwir grefydd 
a gafodd cân sicred a'r byd, fel y gwyddoch, Yn ei holl 
boenau a'i gwendid, yr oedd hi yn dawel a diolchgar. 
Bu Dr. Ellis yn hynod o ffyddlawn; ond er ei holl lafur 
a'i ofal, nid allwn gelu oddiwrthyf fy hun fod fy ngwraig 
yn gwaethygu bob dydd, ac yr oeddwn ymron dyrysu yn 
fy synwyrau wrth adgofio fy ymddygiadau angharuaidd 
tuag ati am lawer o flynyddoedd; ond ni soniai hi un 
gair am danynt. Un noswaith, ychydig wythnosau cyn 
iddi farw, yr oeddwn yn eistedd wrth ei gwely yn ei 
gwylio. Edrychodd arnaf yn sefydlog am rai mynydau, 
a thybiwn fy mod yn gweled angeu yn ei gwyneb. “Is. 
ebe hi, “wnei di addaw un peth i mi?” “Beth ydyw 
hyny?' gofynais innau. “Wnei di addaw?” ebe hi dra- 
cheín. “Gwnaf, beth bynag ydyw,' atebais, oblegid yr 
oedd fy nghalon bron a thori. “Wnei di fyn'd i'r capel, 
a darllen y Bibl?' Nis gallasai ofyn peth mwy anhawdd 
genyf ei gyflawni; ond yr oeddwn wedi rhoi fy ngair, a 
dywedais drachefn, “Gwnaf, “Wnei di un peth arall?” 
gofynodd wed'yn. Credwn nas gallasai ofyn mwy nag 
oedd wedi ei ofyn eisoes, a dywedais yn bendant, “Gwnaf 
unrhyw beth a ofyni' “Dos ar dy liniau, ebe hi. 
Teimlais rywbeth fel dwfr oer yn rhedeg rhwng fy 
nghnawd a fy nghroen, ond ufuddheais,. Mewn ychydig 
eiriau syml, gweddïodd yn daer drosof fi a Jim, yr hwn 
oedd ar y pryd yn cysgu yn eì ddillad ar lawr y llofft. 


Ei Phobl a'i. Phethau. 215 


Nis gallaf ddesgrifio i chwi fy nheimladau, a phrin yr 
oeddwn yn credu mai myfi fy hun oeddwn wrth feddwl 
fel yr oedd fy ngwraig anllythyrenog wedi gorchfygu 
balchder fy nghalon trwy ryw ddylanwad rhyfedd a 
dyeithr i mi. 

“Ond maddeuwch i mi am son cymaint am danaf fy 
hun, er fy mod yn ceisio bod yn gynnil. At hyn yr 
oeddwn yn cyfeirio. Yr hyn a fawr ofnais a ddaeth arnaf 
'o'r diwedd, a buasai wedi dyfod yn gynt oni buasai am 
eich caredigrwydd chwi, Mr. Pugh. Un noswaith—yr 
ydych eich dau yn cofio y noswaith yn dda—yr oedd yn 
ystormus iawn, ac yn fwy íelly ar fy mynwesi.. Yroedd 
fy ngwraig yn ymladd am ei bywyd, a Siân Jones a Jim 
a minnau yn. edrych arni heb allu gwneyd dim iddi. 
Daeth y doctor yma; ac wedi fy ngalw o'r neilldu, 
dywedodd wrthyf ei fod yn ofni ei bod yn marw. Wrth' 
gwrs, gwyddwn hyny cystal ag yntau; ac eto aeth ei 
eiriau fel cleddyf trwy fy ymysgaroedd. Yn y man 
deallasom ei bod yn dymuno cael gweled Mr. Rees, a 
rhedodd Jim i'w gyrchu. Methais i ag aros yn yr ystafell. 
Tra yr oeddwn yn eistedd o flaen y tân yn y fan yna 
mewn synfyfyrdod, ac yn dysgwyl am Mr. Rees a Jim, 
clywais rywun yn curo y drws yn ysgafn. Cyfodais i 
agoryd, a phwy a welwn ond eich mab Robert Pugh. Yr 
oedd yn wlyb at y croen, ac yn edrych yn wael a blinedig 
iawn, Dywedodd wrthyf ei fod wedi bod yn fachgen 
drwg, a'i fod wedi dyoddef caledi mawr—ei fod wedi 
gweithio ei ffordd o'r America i'r wlad hon gyda'r bwriad 
o daflu ei hunan wrth eich traed, ac erfyn eich maddeu- 
ant—ei fod wedi bod wrth y Cartrefle, ac iddo edrych 
drwy y ffenestr—ac iddo eich gweled chwi, ei fam a'i 
chwaer, a'ch cyfaill yma, a rhywun arall tebyg i bregeth- 
wr, a'ch bod oll yn ymddangos yn gysurus a llawen, ond 
ddarfod i'w galon syrthio ynddo, ac iddo ofni myned i 
fewn rhag na buasech yn rhoddi derbyniad iddo.” 

Hyd yn hyn yr oedd Mr. Pugh a'i ddau benelin yn 
gorphwys ar ei liniau, ac yn cynnal ei ben rhwng ei 
ddwylaw, ac yn edrych yn drist tua'r llawr; a phan ddy- 


2r6 Y Drgan: 


wedai Ismael y geiriau olaf, byth nid anghofiaf waedd 
wasgedig fy hen gyfaill— 

“O I fy machgen anwyl !” 

“Goddefwch am fynyd, Mr. Pugh,” ebe Ismael; 
“ dywedais wrth eich mab am fy sefyllfa, fod fy ngwraig 
yn marw, a fy mod yn dysgwyl Mr. Rees yma bob mynyd, 
ond, ebe fi wrtho, mae ì chwi gan' croesaw i aros wrth y 
tân drwy'r nos. Tra yr oeddwn yn dyweyd hyn, clywem 
lais rhywrai yn nesâu at y tŷ; a phan agorodd Jim y drws, 
adnabyddodd Robert Pugh eich llais chwi ; a chan osod 
ei fys ar ei safn i arwyddo nad oeddwn i son dim llithr- 
odd i'r ystafell gefn yma, gan gau y drwsareiol Wedi 
i chwi eich pedwar fyned i'r llofft, daeth yntau yn ol, a 
mynodd fyned ymaith ; ac wrth fyned dyma oedd ei eiriau, 
y rhai a ddywedodd mewn brys mawr, “Ismael, peidiwch 
a dyweyd wrth fy nhad. 'Rwyf yn gwel'd na fedraf godi 
courage i fyn'd adre; os clywch fy mod wedi marw, dywed- 
wch wrthynt fy mod wedi eu gweled oll—ffarwel am 
byth !' a gwasgodd fy llaw yn dŷn, a chyn i mi sylwedd- 
oli ei eiriau, clywn ef yn cerdded yn gyflym yn y tywyll- 
wch i fyny'r buarth. Í ba le yr aeth y noswaith hono nis 
gwn, ac ni chefais lythyr mwy oddiwrtho.” 

Peidiodd Ismael a llefaru, ac edrychai ef a minnau ar 
Mr. Pugh, yr hwn a barhâi yn; yr un sefyllfa, ond ei fod 
yn siglo fel cryd o'r naill ochr i'r llall, ac yn ymddangos 
yn y dirdyniadau mwyaf. Ar ol mynyd o ddystawrwydd, 
cododd yr hen foneddwt anwyl ei ben. Ymddangosai ei 
wyneb i mi yn hynach o flynyddau nag ydoedd awr yn ol. 
Edrychodd yn galed ar Ismael, ac anhawdd oedd dyweyd 
pa un ai gofid ai cerydd oedd 'amlycaf yn eì wynebpryd, 
tra y dywedai gydag anhawsder mawr, 

“Ismael, ddaru mi ddim haeddu hyn oddiar eich llaw. 
Pam na fasech ch'i yn d'eyd wrtha i fod fy machgen yn 
eich tŷ y noswaith hono?” 

“ Mr. Pugh,” ebe Ismael, “ gwyddwn ei fod wedi bod 
yn afradlawn iawn, ac wedi diystyru eich holl gynghorion, 
ac yr oeddwn yn ofni na fuasech yn maddeu iddo, ac na 
fuasai dyweyd ya yn ateb un dyben.” R 


Ei Phobl a'i Phahau. 27 


“Madde iddo! madde iddo!” gwaeddai yr hen dad ; 
“ pe base' i ddrygioni o yn ganmil mwy, baswn yn madde 
iddo o waelod fy nghalon !” 

Neidiodd Ismael ar ei draed y fynyd hono, a chan 
gydio yn mraich Mr. Pugh, dywedodd, “ Dowch gyda 
mi, syr,” ac arweiniodd ni i'r llofft. Y gwrthddrych cyn- 
taf a welsom ar ben y grisiau oedd Gelert, yr hwn oedd 
yn ysgwyd ei gynffon ac yn edrych yn llawn «oncerm.. Y 
nesaf oedd Dr. Ellis, yr hwn a ddaethai i gyfarfod Mr. 
Pugh ac a gydiodd yn ei fraich. Yn sefyll wrth ochr y 
gwely, gyda'i chefn atom, yr oedd Siân Jones, ac ar y 
pryd yn derbyn llestr o law—w.el o law Robert Pugh, yr 

wn oedd yn eistedd yn y gwely. Yr oedd eì wedd yn 
welw a churiedig; ond pan welodd efe ei dad, rhuthrodd 
hyny o waed oedd ganddo i'w ruddiau, gan gilio yn ol 
drachefn a'u gadael yn fwy gwelw nag o'r blaen. Ed- 
rychodd y ddau ar eu gilydd mewn dystawrwydd. Can- 
fyddwn fod Mr. Pugh yn gwneyd ymdrech galed i edrych 
yn sferm i wyneb cywilyddgar ei fab, yr hwn a ofynodd yn 
wylaidd, “'Nhad, ga i dd'od adre i farw?” _ Dirgrynai 
pob gïen yn ngwyneb yr hen ŵr, ond nid atebodd efe yr 
un gair. “Mr. Pugh bach,” ebe Siân Jones, “ cofiwch 
am ddammeg ein Gwaredwr bendigedig ;” a gadawodd yr 
hen wreigan yr ystafell Nid cynt y dywedodd hi hyn 
nag y nesaodd Mr. Pugh at ei fab, a chan ymaflyd yn ei 
law estynedig, syrthiodd ar ei fynwes, ac wylodd yn hidl; 
ond ni lithrodd un sill dros eì wefusau. Clywem rywun 
yn dyfod i fyny y grisiau, a gwnaeth Noah ei ymddan- 
gosiad a dywedodd, “ Mae pob peth yn barod.” “A oes 
berygl ei symud?” gofynai Ismael i'r doctor. “Dim o 
gwbl,” oedd yr ateb. Cymerodd Noah Mr. Pugh ymaith. 
Yr oedd y bachgen afradlawn mor wanaidd, neu ynte yr 
oedd cyfarfod ei dad wedi effeithio arno mor fawr fel nad 
allai wisgo am dano, a bu raid i'r Doctor Ellis a minnau 
ei helpio. Wrth i ni adael y tŷ, dywedodd Robert Pugh 
rywbeth yn ddystaw yn nghlust Ismael, ac ysgydwodd y 
ddau ddwylaw yn garedig. 

Oni buasai ei bod yn hwyr ar y nos, a phawb wedi 


2r8 Y Drdgían. 


myned i orphwys er ys meityn, gallasai y tngolion glywed 
Robert Pugh yn pesychu yn drwm fel yr oedd efe yn 
gwegian yn mraich Dr. Ellis a minnau wrth fyned i fyny 
y buarth. Pan gyrhaeddasom yr heol, yr oedd y cerbyd 
yno yn ein haros, ac ymhen ychydig fynydau yr oeddym 
ein tri yn y Cartrefle. Er fod yr olygfa yno y noswaith 
hono yn fyw ar fy meddwl, ni cheisiaf ei desgrifio. 
Ychydig a soniwyd am Robert Pugh yn yr hanes hwn, 
ac nid ydwyf yn dewis cyflenwi y darllenydd â mwy o 
wybodaeth yn ei gylch nag sydd wir anghenrheidiol i 
wneyd yr, hanes yn rhywbeth tebyg igyflawn. Cawsai yr 
addysg a'r dygiad i fyny goreu, ac yr oedd yn fachgen 
talentog a charedig, ond llithiwyd ef gan gyfaredd y ddiod 
feddwol. Gwnaeth ei deulu a'i gyfeillion bob ymdrech 
i'w ddiwygio, ond bu y cwbl yn ofer. Am amser cyn iddo 
fyned oddicartref, beïai rhai Mr. Pugh am ei oddef cyhyd, 
gan ddadgan yn gryf y buasent hwy wedi ei droi dros y 
drws er ys llawer dydd. Ragrithwyr! leied a wyddech 
chwi fel yr oedd Mr. Pugh yn ei garu! Pan ddywedodd 
efe wrtho nad oedd yn bwriadu yn y dyfodol agor ei 
ddrws i feddwyn, ni ddychymygodd am fynyd'roddi y 
bygythiad mewn grym; a bu yn edifar ganddo ganwaith 
adael i'r geiriau syrthio dros ei wefusau. Ac eithrio Is- 
mael, ni wyddai neb ddim o hanês Robert Pugh tra y bu 
oddicartref, hyd nes y cafwyd yr adroddiad o'i enau ef ei 
hun y noson y cymerwyd ef i'r Cartrefle. Mae rhai blyn- 
yddau er hyny ; ond gwelaf fy hunan yn ystafell wely oreu 
y Cartrefle. Yn eistedd mewn cader esmwyth y mae Mr 
Pugh, ac yn chwerthin ac yn wylo bob yn ail. Weithiau 
y mae yn chwerthin lle dylai wylo, ac yn wylo lle dylai : 
chwerthin. Wrth edrych ar wyneb Noah, gwyddwn ei 
fod ef fel fy hunan yn ofni fod yr hen ŵr yn dechreu 
dyrysu, ac fod y cyfarfyddiad yn ormod iddo. Yn eis- 
tedd yn ei wely y mae yr afradlawn, ac yn cael ei gynnal 
gan amryw glustogau. Er ei fod yn wan ac yn pesychu yn 
dost, y mae yn mynu cael siarad, a dadgan ei edifeirwch. 
Wrth ei ochr y mae ei fam a'i chwaer yn llawn pryder, ac 
yn dyfeisio, gyda chynnorthwy Dr. Ellis, pa gordial a 


Ei Phobl a'i. Phethau. 219 


roddir iddo nesaf. Yn un gongl o'r ystafell y mae Jim, 
ac yn sychu ei lygaid yn llawes ei gob, er nas gŵyr yn ìawn 
am ba beth y mae yn wylo, os nad am ei fod. yn gweled 
ei feistr yn gwneyd felly. Mae drws yr ystafell yn lled: 
agored er mwyn cael digon o awyr bur. Mae Susan 
yspïo gyda chil y drws, ac yn rhwbio ei llygaid â'i ffedog, 
gan gymeryd arni golli dagrau—ond cymeryd arni y mae; 
oblegid ni bu erioed yn dda ganddi am Robert Pugh, o 
herwydd y byddai bob amser yn ei “phlagio.” Mae Mrs. 
Pugh yn gorchymyn Susan a Jim i'w gwelyau, ac er yn 
anfoddlawn y maent yn gorfod myned.. Crefa Miss Pugh 
ar ei brawd i geisio bod yn llonydd a gorphwyso ; crefa 
ere am gael dyweyd ei ystori, “ 'rhag ofn,” meddai, “na 

yddaf byth eto yn ddigon cryf i'w hadrodd. ” Mae Dr. 
Ellis yn rhoi caniatâd iddo ddyweyd ei hanes, gan mu 
grymu y bydd yn fwy tawel ar ol cael dyweyd yr hyn' 
sydd ar ei feddwl. Mae ei ystori yn faith—yn rhy faith i 
mi roddi crynodeb o honi yn y bennod hon. 


PENNOD XXIV. 
YR AFRADLAWN. 


pe buasai rhywun eisieu engraifft ddifrifol o ganlyniad- 

au dinystriol anghymeroldeb, gallasai ei chael yn 
Robert Pugh y noson y cymerwyd ef i'r Cartrefle gan Dr. 
Ellis a minnau. Ond y mae yn ofnus fod yr engreifftiau 
yn rhy aml, a bod ein llygaid wedi cynnefino gormod â 
hwynt iddynt gynnyrchu yr effaith a ddylent ar ein calon- 
au. Y noson hono nis gallaswn beidio edrych yn ol ryw 
chwe' blynedd. Gwelwn o flaen fy meddwl lencyn iraidd 
hoew, ugain oed, o'r enw Robert Pugh. Yr oedd hwnw 
yn foneddigaidd ei olwg, yn addurn i'w deulu, ac yn ffafr- 
yn gan bawb. A cedd yn edifar gan ei dad ei fod wedi 


220 Y Dreffian: 


gwario cannoedd o bunnoedd ar ei addysg? _ Nac oedd, 
oblegid gwelai ddyfodol dysglaer iddo; a phan elai y 
bachgen i'r swyddfa erbyn naw yn y bore, edrychai ei 
dad drwy y ffenestr ar ei ol gydag edmygedd... Ond pa 
beth a welwn o flaen fy llygaid y noson hon yn y Cartrefle? 
Llencyn chwech ar hugain oed, ond yn edrych yn llawn 
ddeugain, ei fochau wedi pantio nes yr oeddwn yn ofni 
eu bod yn cyffwrdd â'u gilydd yn ei safn, ei wefusau yn 
leision a gwahanedig, ei lygaid yn annaturiol o ddysglaer 
a gwyllt, ei anadl yn fyr—ei frest fel pe buasai yn pwyso 
ar asgwrn ei gefn, ac yn peri iddo besychu yn barhâus a 
phoeri yn feunyddiol—ei aelodau heb brin allu gwneyd 
eu hôl yn y gwely, a'i ddwylaw yn feinion, masw, a llaith. 
Yr oedd hyny o lais oedd ganddo yn grâs a sych. Ed- 
rychai o'i gwmpas yn aflonydd, ac at y drws yn fynych, 
fel pe buasai yn ofni gweled rhyw saer calongaled yn dy- 
fod âg arch iddo cyn ei farw! O'r braidd y gallwn goelio 
mai yr un un oedd y ddau Robert Pugh hyn. Pan yn 
ugain oed, yr oedd yn iach a chryf, a'i chwerthiniad calon- 
og yn llenwi y Cartrefle, ac yn drydanol yn ei effeithiau 
ar galonau ei rieni a'i chwaer. Efe ydoedd eu llawenydd 
a'u gogoniant. Ond yn awr yr oedd ei wyneb wedi ei 
ordoi â chywilydd ; ac er ei fod yn cael croesaw a'r car- 
edigrwydd mwyaf didwyll, bradychai eì wedd anesmwyth- 
der poenus ac euogrwydd oedd yn bwyta ei galon. Ni 
cheisiai gelu dim ar ei afradlonedd, eithr yn hytrach dan- 
gosai awydd cryf am ddadguddio y cwbl. 

O herwydd ei fod yn wanaidd iawn, cymerodd iddo hir 
amser i adrodd ei ystori. Gŵyr y darllenydd eisoes fel y 
darfu i Robert Pugh fenthyca arian gan Tom Jenkins i'w 
gario drosodd i'r Gorllewin. Cychwynodd oddicartref. 
meddai, gyda phenderfyniad cadarn i droì dalen newydd. 
Pan gyrhaeddodd i'r America, meddyliodd y mynai gael 
gweled ychydig ar y wlad cyn ymaflyd mewn unrhyw or- 
chwyl. Cyniddo ychwanegu nemawr at ei wybodaeth 
ddaearyddol, gorchfygwyd ef gan ei hen chwant. Afrad- 
lonodd mewn byr amser yr ychydig arian oedd ganddo, 
gyda'r hwn orchwyl y cafodd gymdeithion cymwynasgar 


Ei Phobl a'i Phethau. 22r 


i'w gynnorthwyo. Wedi gwario y swllt olaf, gadawodd ei 
holl gymdeithion ef i fwynhâu hyny o gysur a allai ei gael 
wrth synfyfyrio ar ei bwrs gwag, _ Meddyliodd ei fod, o'r 
diwedd, wedi gweled ei ffolineb, a_ thrachefn gwnaeth 
benderfyniad i ddiwygio. Wedi dyoddef newyn a chaledi 
mawr, llwyddodd i gael lle i ennill' bywioliaeth gysurus. 
Yn fuan cafodd godiad i sefyllfa a'i galluogai i roddi arian 
o'r neilldu. Yr oedd ei ragolygon erbyn hyn yn ddys- 
glaer, a gofidiai yn fynych na fuasai ei rieni a'i chwaer yn 
gwybod fel yr oedd yn dyfod ymlaen yn y byd; ond nid 
oedd ganddo ddigon o ymddiried ynddo ei hun i'w hys- 
bysu o hyny. _ “ Rhyfedd,” meddai, “ er fod Môr y Wer- 
ydd rhyngom, pan fyddwn yn fachgen drwg credwn bob 
amser eich bod yn gwybod y cwbl am danaf, a'ch bod 
weithiau yn edrych arnaf gyda.dirmyg, bryd arall gyda 
thosturi; ond pan yr oeddwn yn dyfod ymlaen yn 
dda, ac yn byw yn lled agos i fy lle, meddyliwn na 
wyddech ddim am danaf.” — Byr fu parhâd ei lwyddiant. 
Yr oedd wedi rhoi o'r neilldu ymron ddigon o arian i dalu 
yn ol yr hyn a fenthyciodd gan Tom Jenkins, pryd 
yr ymosododd yr hen demtasiwn arno gyda mwy o 
nerth nag erioed. Ymollyngodd yntau iddi gyda'r fath 
awch, fel pe buasai yn ceisio gwneyd i fyny i'r diafol 
am yr holl amser yr oedd wedi bod yn sobr. .Yfodd yn 
ddidôr, a phan oedd yn estyn y geiniog olaf i'r tafarnwr, 
yr oedd ymron wedi dyrysu yn ei synwyrau ; a chredaipe 
buasai yn ei feddiant bumswllt yn rhagor, y buasai ei reswm 
wedi ei adael am byth. Wrth gwrs collodd ymddiried ei 
feistr, ac yn ddilynol ei le. 

Wedi hyn bu raid iddo fyned trwy gwrs o galedi mawr; 
a dechreuodd feddwl fod bai yn bod yn rhywle ar y wlad, 
ac nad oedd yn bosibl iddo fyw yn sobr yn yr America. 
Credai pe cawsai unwaith fyned adref y gallasai ddechreu 
bywyd o'r newydd. Hyd yn hyn yr oedd yn iach a chryf 
Yfnhen y rhawg, daeth yn ddamweiniol i gydnabyddiaeth 
â chapten llong, yr hwn wedi iddo glywed ei ystori, a roes 
gynnygiad iddo i weithio ei fordaith gartref. Derbyniodd 
y cynnygiad yn llawen. 'Tra bu ar fwrdd y llong, gweith- 


222 Y Drefian. 


iodd mor egnïol a cHalonog nes ennill ffafr y capten, yr 
hwn, pan gyrhaeddasant Loegr, a ddywedodd wrtho, 
“* Pugh, os na chewch groesaw gartref, deuwch yn olataf fi, 
a gwnaf longwr o honoch,” a rhoddodd ychydig arian iddo. 
Ni ddysgwyliodd Robert Pugh y buasai yn gweled wyneb 
y capten byth ond hyny. Fel yr oedd yn nesâu i'r Dref- 
lan, daeth mil o adgofion i'w feddwl. Meddyliai am yr 
amser pan oedd yn wych ei wisg, ac yn barchus a char- 
iadus gan bawb. Mor wahanol yr oedd yn dychwelyd 
i'w gartref! Yr oedd yn dda ganddo fod y noswaith yn 
dywyll a dryghinog, ac nad oedd berygl i neb ei adnabod. 
“ Pan oeddwn ymhell oddicartref,” adroddai, “tybiwn 
mai gwaith hawdd a fuasai i mi syrthio wrth eich traed 
ac erfyn eich maddeuant ; ond pan ddaethum at y Cartrefle 
y noson hono, diflanodd” fy holl nerth, ac nis gallaswn am 
yr holl fyd roddi cnoc ar y drws, ac ymddangos ger eich 
bron yn y cyflwr yr oeddwn ynddo. Wedi i mi edrych 
drwy y ffenestr, ach gweled oll yn hapus a llawen, medd- 
yliais mai creulondeb ynof a fuasai eich gwneyd yn anhap- 
us ; a phenderfynais fyned yn ol wedi i mi yn gyntaf gael 
gweled Ismael.” Mae y darllenydd o bosibl yn cofio beth 
a ddygwyddodd y noswaith hono yn Muarth Jenkins. 
Wedi i Robert Pugh ymadael âg Ismael, trodd eì wyneb 
i'r cyfeiriad yr oedd eì gefn atoawr ynol. Ar y ffordd ni 
welodd neb a adwaenai o bobl y Dreflan oddigerth Fox 
yr heddgeidwad, yr hwn oedd ar y pryd yn cellwair yn 
nrws rhyw dafarndŷ. Pan yn troi ei gefn unwaith yn 
rhagor ar eì gartref, penderfynodd na dychwelai byth yn 
ol nes ennill sefyllfa a'i galluogai i wneyd hyny heb orfod 
plygu ei ben o flaen ei deulu. Yr oedd yn ieuanc a chryf, 
a chyda chynnorthwy et gyfaill y capten nid oedd yn 
gweled dim anhawsder iddo allu gwneyd hyny yn fuan. 
“ Dyn a'm helpio,” meddai, “ yr oeddwn yn gallu gwneyd 
penderfyniadau da gystal ag undyn, a'u tori yn hwylusach 
na neb a welais erioed. Yr oedd morio yn waith caletach 
nag a ddychymygais ei fod, ac yr oeddwn wedi llwyr flino 
arno erbyn i mi gyrhaedd yr America. Wedi i mi gael rhoi 
fy nhroed ar dir sych, cefnais ar y capten caredig, ac ni 


Ei Phobl as Phethau. 223 


welais mo hono mwy. _ Syrthiais yn fuan i fy hen ffyrdd, 
weithiau yn gweithio ac weithiau yn meddwi, aphob 
amser yn yslotian gyda'r ddiod hyd y daliai yr arian. Bum 
yn y cyflwr hwn yn hir; a hwn ydyw y cyfnod duaf a 
mwyaf truenus yn fy hanes. Laweroedd o weithiau cefais 
fy hun ganol nos yn gorwedd mewn conglau a chwterydd, 
ac yn cael fy nghicio yn fy ystlysau gan yr heddgeidwad 
pan yn ceisio fy neffro.. Ond goddefwch i mi ddyweyd 
' hyn: yn fy holl ddrygioni ni bum yn euog o un pechod 
" rhyfygus arall ond meddwdod, ac y mae hyny yn ormod 
olawer. Edrychid arnaf yn y dref lle yr oeddwn fel un 
hollol anobeithiol, a gwyddwn innau hyny yn burion. 
Pan yn gweithio, gwnawn hyny, nid er mwyn cael ym- 
borth, ond i gael diod. Gwirod oedd yn fy meddwl yn 
nghwsg ac yn effro. Yr oedd wedi myned yn glefyd arnaf; 
yr oeddwn yn llosgi am dano. Pan fethwn yn glir ei gael, 
byddai rhyw euogrwydd a phruddglwyf llethol yn dyfod 
drosof nad allaf ei ddesgrifio. Yr oeddwn yn dlawd a llwm 
ond ni ofalwn am.hyny. O'r diwedd ciliodd fy iechyd, 
yr hyn ar y dechreu a barodd i mi ddychrynu; ond deu 
ais i gynnefino â hyny yn fuan; ac os yr un, yroeddwn yn 
fwy awyddus am wirod na phan oeddwn yn iach. Yn 
raddol aethum yn rhy wan i allu gweithio, a bu raid i mi 
droi i gardota. Do, bum yn cardota am wythnosau. 
Un bore yr oeddwn newydd dderbyn cardod, ac yn ol fy 
arfer wedi ei gwario am wydriad, pryd y teimlais fath o 
lesmair yn dyfod drosof, ac y syrthiais ar yr heol. 

“Mae blanc yn fy banes ar ol hyn, ac nid blanc ych- 
waith, oblegid dyma y cyfnod hapusaf ar fy mywyd tra 
fum oddicartref. Meddyliwn fy mod yn y Dreflan. 
Gwelwn fy hun yn chware yn hapus gyda Tom Jenkins 
ac eraill o gwmpas y Cartrefle. Ar un adeg gwelwn fy 
hun am yspaid maith yn gorwedd yn fy ngwely gartref, a 
Kit yn gweini arnaf yn barhâus ; ac yr oeddwn yn methu 
deall paham y gwnai hi hyny, a minnau yn teimlo yn 
berffaith iach a hapus. _ Bryd arall, byddwn yn yr ysgol, 
neu ar gefn y ferlen yn difyru fy hun, ac yn gwneyd 
campau, ac yn llawn iechyd ac ysbryd. Yr unig beth 


224 Y Drefían: 


a'm blinai oedd fy mod yn clywed llaîs Jeremiah Jen- 
kins yn fy nilyn i bob man. Cân gynted ag y dechreuai 
Tom a minnau chware, clywem ei dad yn gwaeddi yn 
chwerw arno. Ond nid oedd Tom na minnau yn gofalu 
dim am dano, ac yr oeddem yn hollol ddedwydd. Ond 
och fi! breuddwyd oedd. Deffroais un diwrnod, a 
gwelwn fy hun mewn lle*ac yn nghanol pobl ddyeithr. 
Yr oeddwn yn yr Aos?1fa/, ac wedi bod yno, fel y dywed- 
ai y nurse wrthyf, er ys naw niwrnod. Meddyliais ei 
bod yn y pen arnaf; a rhwng argyhoeddiadau cydwybod 
euog a llesgedd mawr, yr oedd fy rghyflwr yn hollol 
druenus. Nis gallaf byth adrodd yr hyn a aeth drwy 
fy meddwl tra bum yno yn gorwedd yn fy ngwendid. 
Ymddygai y doctor a'r mse yn garedig iawn ataf, ac 
o dipyn i beth dechreuais gryfhâu. Nid oedd ond un 
claf arall yn y zvard lle yr oeddwn i, sc yr oedd hwnw 
yn cwyno yn barhâus; a thybiwn ar adegau oddiwrth ei 
iswn eì fod yn rhegu ac yn melldithio. “Poor old man, 
'he won't live long,” ebe y murse wrthyf un diwrnod. 
Teimlwn yn ddiolchgar wrth feddwl fy mod i, oedd yn 
bechadur mor fawr, yn gwella bob dydd ; ac yr oeddwn 
yn awyddus iawn am gael cyfodi a gadael fy ngwely, ond 
ni chaniatâi y meddyg ì mi wneyd hyny. 

“Un noswaith methwn a chysgu, gan fel yr oedd fy 
nghydymaith yn y pen arall i'r 494ard yn gruddfan. Yr 
oedd ei lamp yn oleu, ac ofnwn y gallai fod y creadur 
truan yn marw. Penderfynais gyfodi a myned ato. Yr 
oedd yn orchwyl caled, ond trwy fawr drafferth aethum 
at ei wely. Gorweddai â'i wyneb oddiwrthyf. Pan 
glywoda fi vn nesâu, trodd i edrych arnaf. Pan welais 
ei wyneb bu agos ìi mi syrthio yn farw. “Pwy —— ydych 
chwi?' ebe fe, yn groes ei dymher “Robert Pugh, o'r 
Cartrefle, Mr. Jenkins,” atebais. Edrychodd arnaf yn 
syn, a dechreuodd grynu nes oedd y gwely yn ysgwyd 
odditano. “Bob, ebe efe yn y man, “wyt ti yn gwybod 
fy hanes?' “Yr wyf yn gwybod eich hanes, Mr. Jen- 
kins, yn y Dreflan, ebe fi, “ond ni wyddwn eich bod 
yn y wlad hon.” Yr oedd Ismael wedi anfon ei hanes. 


Gwely Angeu Jeremiah Jenkins. t.d. 224. 


Ei Phobl a'i Phethau. 225 


imi “Wel, ebe efe, “dydi o ddim ods; mae'r game 
yn y pen; ond paid a son wrth y bobl yma.  Cedwais 
ei hanes oddiwrth bawb. Parhêais i wella; ond bu y 
doctor yn ddigon gonest i ddyweyd wrthyf i na byddwn 
byth yn iach, ac mai goreu po gyntaf yr awn adref. 
Hawdd iawn oedd iddo ef son am i mi fyned gartref, a 
minnau heb un geiniog ar fy helw. Meddyliais nad 
oedd genyf fi, yn anad neb, le i fod yn ddig wrth 
Jeremigh Jenkins am ei ddrygioni, a gwnaethum fy 
ngoreu iddo mewn ffordd o weini arno. Gwyddai, 
druan, ei fod yn marw yn gyflym; ac ni welais ac ní 
chlywais am neb mewn cyflwr mor ofnadwy. Yr oedd 
yn hollol anedifeiriol, ac yn cynddeiriogi wrth feddwl fod 
yn rhaid iddo farw. Ar adegau methwn ag aros wrth 
ei ochr; ac eto pan adawn i ef gwaeddai yn ddid$r am 
danaf. Eisteddwn wrth ocbr ei wely y noswaith cyn 
iddo farw. Teimlwn fy ngwallt yn sefyll ar fy mhen 
wrth ei glywed yn siarad am y drychiolaethau a ymrith- 
ient o flaen eilygaid. Yn ,y man trodd ataf yn sydyn, 
a dywedodd, “Bob, f'aset ti'n leicio cael myn'd adref?' 
“ Yn fy nghalon,” ebe fi. “Estyn y papyr llwyd sydd tan 
y matras, ebe fe, Wedi chwilio tipyn, deuais o hyd 
iddo. “Agor o,' ebe fe. Agorais ef, ac ynddo yr oedd 
pwrs llawn. “Dal oi fyny, gwaeddai Jenkins. Deliais 
ef oflaen ei lygaid. “Edrych arno, ebe efe yn gyffrous ; 
“dyna fy ninystr, fy melldith, fy namnedigaeth! Aur 
oedd fy nuw, aur oedd fy mhobpeth ar hyd fy oes. 
Gwerthais fy nghorff a fy enaid, gorthrymais y tlawd, y 
weddw, a'r amddifad, er ei fwyn. Cymerais gochl cref- 
ydd i gario allan fy nghynlluniau mg a. ac yn y 
diwedd methais yn fy amcan! Casâwyd fi gan fy 
ngwraig, fy machgen, a fy nghymydogion ; a beth pe 
buaset yn gwybod y cwbl am danaf? ïe, y cwbl! Wedi 
dyfod drosodd i'r wlad hon, ceisiais wneyd ffortun wrth 
gamblo, ond methais; mae'r game drosodd! 'Rwyf yn 
taflu fy nghardiau i lawr—nid oes genyf un /rump yn fy 
llaw, na gobaith am gael dosô/e, os gwyddost beth ydyw 
hyny. Mae angeu yn well chwareuwr na fi; mae yn fy 

P i 


226 Y Drgîan: 


y fynyd yma!' Wrth ei glywed yn siarad mor 
ddychrynllyd, gollyngais y pwrs o fy llaw yn frawychus. 
“Ffŵl, ebe fe yn ddigofus, “rho fo yn dy boced.' 
Gwrthodais wneyd hyny am amser; ond wrth ei weled 
yn cynhyrfu ac yn gwylltio, cyfodais y pwrs drachefn. 
“'Dydi o dda i ddim i mi,” meddai; “ac heblaw hyny, 
yr wyf wedi twyllo dy dad am fwy na'i werth. Mae 
ynddo fwy nag a dâl am dy gario adref, a gelli roddi y 
gweddill ì Tom os dewisi” Rhaid i mi addef fod y 
gobaith am gael myned adref wedi fy ngorchfygu, a 
rhoddais y pwrs yn fy mhoced. Y fynyd y gwneis Hŷn; 
ymdawelodd Jeremiah, a syrthiodd i ystâd o anymwy- 
byddiaeth. Drannoeth bu farw yn y pangfeydd a'r dy- 
chrynfeydd mwyaf arswydus. _ Ar ol claddu Jenkins, agor- 
ais y pwrs, a chefais ynddo werth hanner cant o bun- 
noedd. Arswydwn ddechre defnyddio yr arian, rhag ofn, 
y buaswn yn syrthio i fy hen ffyrdd drygionus; a chan 
gynted ag y teimlais fy hun yn ddigon cryf, cymerais 
long am Loegr. Yr wyf yn teimlo yn rhy flinedig heno i 
adrodd ychwaneg o fy hanes. Mae Mr. Rees, yr hwn 
sydd wedi bod yn hynod garedig ataf heddyw, yn gwy- 
bod fy hanes neithiwr, fel y daethum at y Cartrefle 
ganol nos, ac fel y darfu i i mi ddychrynu Kit a'r hogyn 
—fel yr aethum wedi hyny i dŷ Ismael, ac yn y blaen. 
Gwna Mr. Rees adrodd y gweddill i chwi.” 

Yn union deg syrthiodd Robert Pugh i gysgu, aethum 
innau gartref, gan adael Noah yn y Cartrefle. 


PENNOD XXV. 
DIWEDDGLO. 


pU Robert Pugh yn dihoeni am wythnosau. Ar 
adegau tybid ei fod yn gwellâu, ond buan y 
syrthiai yn ol drachefn. Yn ystod yr wythnosau blinion 


Ei Phobl a'i Phethau. 227 


hyn, yr oedd un nas gadawodd ef ddydd na nos, oddi- 
zerth am ychydig oriau. Byddai hi yn wastad wrth ei 
ochr yn ceisio lliniaru ei boenau a chadw ei ysbryd i 
yny. Tra yr oedd ei chalon fel plwm yn eì mynwes, 
cadwai wyneb siriol a llawen. Synai pawb sut yr oedd 
hi yn gallu dal allan cyhyd, a mynych y dywedai Robert 
Pugh, “O Kit, nid oes dy fath yn y byd.” Treuliodd 
Noah lawer o amser gydag ef, ac nid yn ofer; oblegid 
y mae yn credu hyd y dydd hwn ei fod wedi cael y 
fraint o arwain ei feddwl 1 ymddiried yn Nhad yr holl 
afradloniaid. Chwith oedd gweled Mr. Pugh yn edrych 
mor brudd a phryderus. Hwyr a bore a chanol dydd 
byddai y fam wrth ochr ei bachgen yn dehongli ei 
ddymuniadau, y rhai na fedrai ef roddi mynegiad idd- 
ynt. Ond er yr holl weini a'r gwylio, ac er holl ym- 
drechion diflino Dr. Ellis, yn hollol sydyn un diwrnod 
ehedodd ysbryd y bachgen ieuanc ymaith tra nad oedd 
ond ei chwaer gydag ef yn yr ystafell. Nid oedd y 
dygwyddiad ond yr hyn oeddid yn ei ddysgwyl er ys 
dyddiau; ac eto pan ddaeth, nid oedd ei chwerwder 
ronyn llai. Daliodd Mrs. Pugh y brofedigaeth gyda'r 
tawelwch a'r ymostyngiad prydferth hwnw sydd yn nod- 
weddu pobl o gynneddfau cryfion ac o argyhoeddiadau 
dwfn. Effeithiodd yr amgylchiad yn wahanol ar natur 
unplyg ac imftlsive Mr. Pugh. Crymodd ei gefn a 
suddodd ei ysbryd o dan y ddyrnod. Pan adgofiwyf 
mor ieuanc a thyner oedd Miss Pugh, ac mor angerddol 
y carai hi ei brawd, nid rhyfedd genyf, erbyn hyn, ei 
bod wedi cymeryd ei farwolaeth mor fawr at ei chalon. 
Y rhawg ar ol hyn, sylwai wrth Noah a minnau, “ Wrth 
fy ngweled mor drist, chydymdeimlai Jim â fi yn fawr, 
ac aeth dros yr un ymresymiad yn gymhwys ag a_ ddefn- 
yddiais i gydag ef pan fu farw ei fam. Cofiai bob 
gair o hono. Ond mor rhyfedd! er fy mod yn teimlo 
yn ddwys dros Jim pan oedd yn y brofedigaeth, ni 
ddeallais ei ofid a'i hiraeth nes i mi ddyfod i'r un am- 
gylchiad fy liun.” 

Aeth misoedd lawer heibio, Darfu i'r meddyg mawr 


228 Y Drefan: 


Amser, fel y mae o drugaredd yn arferol â gwneyd, 
liniaru cryn lawer os nad llwyr iachâu y clwyf a achos- 
wyd gan farwolaeth Robert Pugh. Gwelwyd Mr. Pugh 
unwaith yn rhagor yn siriol a llawen ; ond serch hyny yr 
oedd rhywbeth yn ôd ynddo. Dywedai Dr Ellis fod yr 
hen foneddwr wedi cael s/igAf sfro&e. Pan elai allan i 
roddi tro, gwaghâi Mrs. Pugh ei logellau, onidê byddai 
' wedi cyfranu hyny o arian a fyddai ar ei berson cyn 
iddo ddychwelyd. Gadawsai Susan y Cartrefle er ys 
amser, gyda'r amcan clodwiw o edrych ar ol tŷ, amgylch- 
iadau, a chysur gŵr gweddw o grydd, yr hwn na fynai eì 
wrthod. Nid oedd Jim ychwaith yno mwyach; oblegid 
yr oedd ei noddwr caredig wedi sicrhâu sefyllfa dda iddo 
gyda masnachwr parchus mewn tref gyfagos, ymha le yr 
oedd yn dyfod ymlaen yn rhagorol. 

Un bore, tra yr oedd Ismael Price yn ol ei arfer yn 
sefyll yn nrws ei dŷ yn mwynhâu ei getyn, tynwyd ei 
sylw gan ddwy iar Siân Jones. Yr oedd yr iar ddu yn 
pigo y drws, ac yn ymwrandaw yn ddyfal am atebiad; 
a'r iâr frêch wedi hedeg ar lintel y ffenestr, gan geisio 
yspïo yn gywrain i'r gegin. Gan fod Siân yn arfer bore- 
godi, deaìlodd Ismael fod rhywbeth heb fod yn iawn, 
acaeth at ytŷ _— Yr oedd gorchudd ar y ffenestr, fel nad 
ellai efe, mwy na'r iâr frêch, weled i mewn i'r tŷ. Cur- 
odd Ismael y drws, ond nid oedd ateb. Curodd yn 
drymach, gyda'r un canlyniad. Wedi galw ato un o'r 
cymydogion, torwyd y drws yn agored. Yr oedd y tân 
wedi llosgi allan yn lludw gwŷn, yr oedd y Bibl mawr 
â'r hoelion pres ar ei gonglau yn agored ar yr ystôl íawr 
a'r ysmotiau duon arni; a'r hen Siân â'i hyspectol ar ei 
gwyneb wedi taflu ei phen yn ol ar gefn y gader ddwy- 
fraich ac yn berfíaith lonydd. Pan agorwyd y drws, 
aeth y ddwy iâr i mewn i'r tŷ fel y gwnaethent gannoedd 
o weithiau, gan droi eu penau yn gam mewn agwedd 
ddysgwylgar am eu brecwast, ond gan nad oedd neb 
yn cymeryd sylw o honynt, dechreuodd y ddwy bigo 
fíedog stwff cartref yr hen Siân i alw ei sylw at eu 
hanghenion Ond nid ystyriai Siân, oblegid yr oedd ei 


Ei Phobl a'i Phethau. 229 


hysbryd wedi hedeg i wlad nad oedd raid iddi ymddi-; 
: bynu ar y ddwy iâr, nac ar drugaredd y reieving officer. 
Cafodd farw yn ol ei dymuniad—heb roddi trafferth i neb. ' 
Mae yr olygfa yn newid. Nid ydyw masnach lawn 
mor fywiog yn y WAife Fforseag ydoedd pan arweiniais 
y darllenydd yno y tro cyntaf. Er fod Mrs. Morris yn 
gofalu am fod tân mawr a chysurus yn y gegin, nid oedd 
yno brinder lle erbyn hyn i eistedd y cwsmeriaid. Nid 
” ydyw y glôwr yn gallu gwario deg swllt yn yr wythnos 
; am gwrw, fel yr arferai wneyd ; ac y mae Mrs. Morris 
methu yn glir a deall sut mae pobl yn meddwli dafarn- 
wyr allu byw, yn enwedig ar ol codiad yn mhris y drwydd- 
ed. Yn ngwyneb holl galedi yr amseroedd, mae gan Mrs, 
Morris, serch hyny, ychydig gwsmeriaid ffyddlawn ymhlith 
y glôwyr, er nad ellir dysgwyl iddynt wario llawer, gan nad 
ydyw eu cyflog ond rhyw bedwar swllt ar ddeg yr wythnos 
yn lle bod yn ddwy bunt a chweigien fel yr oedd er ys 
talm. Mae tipyn o gyfnewidiad hefyd yn yr ystafell oreu. 
Mae yr hen ffarmwr methedig erbyn hyn wedi myned i 
ffordd yr holl ddaear, ac felly hefyd y gwagsymerwr ; ond 
parhâ yr hen filwr i ddyfod yno yn gyson. Mae gan y 
milwr adgofion parchus am ei gydymaith y ffarmwr; a 
mynych y dyfyna ei mob/e sentiment, fel y geilw ef, sef, “na 
byddai byth yn myned i gysgu yn feddw nac yn sobr, 
heb ddyweyd ei bader,” ac hefyd “na feddwodd erioed 
heb fod yn edifar ganddo am hyny fore drannoeth.” Yn 
“ y gader yr arferai Ismael ei llenwi, eisteddai gŵr lled 
gorffol, yn gwisgo het fawr a gwallt llaes. Dengys arwyn- 
ebedd y dynsawd hwn na fu yn ymweled â'i deiliwr na'i 
grydd er ys blynyddau. Efe ydyw y newydd-ddyfodiad y 
cefais achlysur i son am dano o'r blaen. Dywedir ei fod 
ef yn fardd o fri, ond ei fod heb gyhoeddi ei gyfansodd- 
iadau. Yr ochr arall i'r tân eisteddai bardd arall, yr hwn 
a gyferchir gan y newydd-ddyfodiad wrth yr enw “ Ffroch- 
wyllt.” Gŵr gweddol ieuanc, teneu, a blaen ei drwyn yn 
dechre cochi, ydyw efe. Dywed gwyddonwr enwog o'r 
Dreflan mai “mynych oragosrwydd y trwyn at wlybwr 
rhuddboethol ac adlewyrchiadol o ran ei natur ydyw y 


230 Y Drefan 


rheswm anianyddol am y cochni.” Fel y dywedwyd, y 
mae'r Zfrockhwyl/Í hwn yn fardd ; ond protestia y rhai a'i 
hadwaenant oreu y gallai yfed baril o gwrw mewn llawer 
llai o amser 'nag a gymerai iddo i gyfansoddi englyn. 
Gall fod o ddyddordeb i'r darllenydd wybod nad ydyw 
Ffrochwyllt yn neb amgen na'n hen gydnabod “7oAm 
Aelod 'fones! Gan fod bywyd ac ymddygiadau Ae/od yn 
rhedeg yn groesi reolau eglwys yr Hen Gapel, tybiwyd , 
yn ddoeth ei ddiaelodi.. Yn ganlynol gwelodd Aelod 
Jones yn eglur nad priodol oedd ìddo ef wisgo yr enw 
aclod ac yntau Aeb /od yn aelod — Yr oedd yr un mor 
eglur ìddo ef nad oedd yn bosibl byw heb ffugenw; ac 
wedi dwy noswaith o gydymgynghoriad pwyllog gyda'r 
newydd-ddyfodiad, penderfynwyd ar yr enw /frockwyl/l, 
yr hwn a wisga Jones hyd y dydd hwn. 

Nid ydyw amser nac amgylchiadau yn effeithio nemawr 
ar Mr. a Mnss Rogers o'r Zondon /ouse. Byddai yn 
orchwyl mor anhawdd gweled gwahaniaeth rhwng y naill 
ddiwrnod a'r llall yn eu bywyd ag a fyddai canfod hyny 
ar wyneb cloc rheolaidd. Derbyniai Mr Rogers lythyr 
yn achlysurol oddiwrth Walter Wynn, yr hwn sydd yn 
awr yn y coleg yn ymbarotoi at fyned yn glerigwr. Barn 
onest Mr. Rogers ydyw y gwna Waler berson rhagorol, 
ond na wnaethai frethynwr byth—am nad oedd digon 
yn ei ben. 

Oddiar yr amser y daeth Noah Rees i'r Dreflan, mae 
eglwys yr Hen Gapel wedi ychwanegu llawer at nifer ei 
haelodau, ac nid y lleiaf ymhlith y dychweledigion ydyw 
Ismael. Tipyn yn stoicaidd ydyw efe, a lled hoff o ddadl, 
serch hyny nid oes neb yn ammheu nad ydyw wedi cael 
tro. Mae yr eglwys a'r bugail yn awyddus am gael rhagor 
o flaenoriaid, ond barn Mr Smart ydyw, fel y gŵyr Mr. 
Bevan, nad ydyw pethau yn addfed i hyny eto. Cydym- 
deimlir yn fawr â Mr Smart yn wyneb y brofedigaeth 
lem a'i cyfarfyddodd yn ddiweddar. _ Tra yr oedd efe a'i 
briod hawddgar yr haf diweddaf yn mwynhâu pythefnos 
yn Llandrindod, yn hollol ddiarwybod iddynt priododd 
eu merch fab y clochydd. Tarawodd Miss Smart ar y 


Ei Phobl a'i PheiRau. 2jz 


gŵr ieuanc hwn wrth fyned yn achlysurol i eglwys y 
plwyf, am nad oedd hi, wrth gwrs, yn deall y bregeth 
Gymraeg yn y capel. Heblaw fod ei ferch wedi priodi 
gŵr ieuanc tlawd, gofidai Mr. Smart yn fawr wrth feddwl 
íod French a. German Miss Smart, a'r 21ano a'r cwbl, erbyn 
hyn yn hollol ddiwerth iddi. Mae Fred ganddo eto; ac 
er ei fod dipyn yn hurt, mae yn berffaith ufudd i'w dad. 

Edrycha Becca Prŷs yn rhagorol, ac y mae ei dillad cân 
dyned ag y buont erioed. Pan fyddaf yn ei chyfarfod, 
dywed wrthyf na bydd hí byth yn hapus nes y caiff ail 
gyíarfod â “hwnacw.” 

Mae Mrs. Enoch ,Jones wedi colli ei llettŷwr. Nid 
oedd hyn ond peth i'w ddysgwyl, oblegid yr oedd Enoch 
Jones yn wastad yn dyweyd nad ellid ynddiried i arosiad 
llettŷwr a fyddai yn ŵr ieuanc. Daw y rheswn am gyf- 
lawniad prophwydoliaeth Enoch Jones i'r golwg yn y 
paragraph nesaf. 

Yr oedd yn hirddydd haf, a'r tywydd yn deg ac adfyw- 
iol. Un o'r diwrnodau hyny ydoedd ag sydd yn gyru y 
pruddglwyf ymaith, ac yn temtio gweiniaid a chleifion o'u 
hystafelloedd pruddaidd : fwynhâu awyr iach. Safai y 
masnachwr yn nrws ei sX00 â gwên ar ei wyneb fel pe 
buasai yn dysgwyl gwneyd diwrnod da. Chwibianai yr 
hogiau hyd yr heolydd. Ymddangosai pawb yn hynod 
gyfeillgar a digenfigen.. Yma ac acw ar gonglau yr ys- 
trydoedd yr oedd twr o bobl yn ymgomio yn llawen. 
Ceisiai Noah a minnau gyfeirio yn ddirgel tua'r Hen 
Gapel, ond rywfodd yr oedd pawb yn ein gweled ac yn 
gwenu arnom. Aethom i'r zes/ry-roomtd., Yr oedd un 
Jboneddwr yno o'n blaenau, â llyfr coch o dan ei gesail; 
yspïais gyda chil y drws, a gwelwn fod y capel yn llawn o 
bobl, er nad oedd hi yn ddydd Sabboth. Ceisiai Noah 
fod yn llawen, ond dangosai ei wyneb llwyd lawer o bryd- 
er. Yn y man clywem sŵn cerbydau. Maent yn sefyll 
wrth y capel; ac yn union deg mae boneddigesau a 
boneddigion yn dyfod i'r vesfry-r0omi. Yn eu plith mae 
dau ŵr parchedig a phatrïarchaidd yr olwg yn gwisgo 
cadachau gwynion. Nid ydynt i bregethu, ond yr wyf yn 


232. Y Dr(ffían. 


deall fod un i “ gynnorthwyo” y llall gyda rhywbeth. Yn 
ebrwydd yr ydym yn sefyll yn gylch yn y sêdd fawr. 
Mae rhywun yn darllen ardystiad neu ddau yn uchel a 
hunanfeddiannol, a rhyw ddau yn eu dyweyd ar ei ol yn 
wanaidd a chrynedig, yn nghanol dystawrwydd fel y bedd. 
Yr ydym eilwaith yn y 2e*fry-room, a rhyw nifer yn sigmio 
eu henwau yn y llyfr coch. Ni welais Noah erioed yn 
ysgrifenu ei enw mor wael. Yn union drachefn yr ydym 
yn yr heol. lle mae tyrfa fawr yn ein dysgwyl. Mae yno 
ddau gerbyd hefyd a'r ceffylau sydd yn eu tynu yn gwisgo 
clustiau gwynion. Pan ydym yn chwyrnellu trwy y 
Dreflan, mae agos i bawb yn sefyll yn eu drysau ac yn 
chwyfio cadachau. Yr ydym yn y Cartrefle, ac y mae'r tŷ 
yn hanner llawn o bobl; a phe cawsai Mr. Pugh ei ffordd, 
buasai yno gymaint arall. Yr wyf yn adnabod pawb sydd 
yno. Dacw Cadwaladr Rees o'r Tyddyn Bach, yn ei 
glôs pen glîn llwyd. Dacw Marged Rees ei wraig yn 
gwisgo bonet anferth o fawr—mor fawr nes peri i Mr. 
Pugh, yr hwn sydd yn siarad â Mrs. Rees, ymddangos 
mor bell oddiwrthi ag ydyw oddiwrth y der pan fydd yn 
ceisio 7ai/zway tic&ef/ Mae Noah yn siarad â phawb, er 
mai prin, yr wyf yn ofni, y gŵyr pa beth y mae yn ei 
ddywedyd. Mae yn anterth ei ddedwyddwch ; a buasai 
cwpan ei lawenydd yn rhedeg drosodd oni bae am fonet 
fawr ei fam. Mae yno un arall, yr hon sydd wedi ym- 
wisgo yn brydferth ; ond pwy sydd yn edrych ar ei gwisg 
" tra y mae ei hwyneb yn arddangos y fath gyfuniad rhyfedd 
o lawenydd a difrifwch? Y fath ddiwrnod hapus ydyw ! 
Fel y mae pawb yn mwynhâu eu hunain yn y wledd ar- 
dderchog! Ni chafodd plant Ysgol Sul yr Hen Gapel, y 
rhai sydd yn chware yn hoenus mewn cae cyfagos, erioed 
y fath ddifyrwch. Mae y cerbyd a'r ceffylau â'r clustian 
gwynion wrth ìdrws y Cartrefle. Nid oes ond dau yn 
unig yn myned i mewniddo. Mae Noah yn un o'r ddau, 
a phawb yn rhoddi bonllef iddo ef a'r “ eneth oreu yn y 
byd,” tra y cychwynant yn llawen i dreulio eu mis mêl. 


SS um 
DOLl YR HAFOD LOM. T. D. 15. 


STRAEON Y PENTAN: 


GAN 


DANIEL OWEN, 


Awdwr “Rhys Lewis,? “ Enoc Hw,” ô$c, $c. 


WREXHAM ; 
CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, HOPE ST, 


1895. 


AT Y DARLLENYDD. 


MAE amryw o'r straeon hyn wedi ymddangos 
eisoes mewn gwahanol gylchgronau, a'r lleill yn 
ymddangos yn awr am y tro cyntaf. O her- 
wydd fy mod wedi cyhoeddi amryw nofelau, 
hwyrach y dylwn ddweud mai straeon gwm 
ydyw y rhai hyn. Gosodais yr hanesion yn 
ngenau F'ewyrth Edward, er mwyn ysgafnhau 
yr arddull a'u gwneud yn fwy darllenadwy ìî 
bawb. Mia wn yn burion fod y stori am Twm 
Cynah yn cael ei hadrodd am Bendigo, Tom 
Spring ac eraill. Am a wn i, y mae gan Twm 
Cynah gystal hawl iddi a neb arall. Mi gredaf 
y caiff y llyfr y derbyniad a haedda—beth 
bynag fydd hyny. _ Nid llawer o lyfrau cyffelyb 
ì STRAEON Y PENTAN sydd yn Gymraeg, o 
leiaf, ni wn ìi ond am ychydig, ac os bydd ei 
ymddangosiad yn gymhelliad i rywrai eraill ì 
wneud casgliad gwell o straeon sydd yn berffaith 
wir, bydd un amcan da_ wedi ei gyrhaeddyd. 
Hwyrach y bydd ambell frawd go solet yn 
tynu cuchiau uwchben rhai o'r tudalenau, ac yn 


iv. AT Y DARLLENYDD 


sibrwd—“ gwirion hen,” er hyny, hyderaf fod 
i bob un o'r straeon ei hergud, ac nad oes dim 


yn un o honynt ìi iselu tôn moesoldeb y dar- 
llenydd. 


DANIEL OWEN. 


WYDDGRUG, 
Mas, 1895. 


CYNWYSIAD, 


DoLr YR HAFOD LOM 


NID wRTH EI BIG MAE PRYNU OYFFYLOG.. 18 


Y DDAU FONNER 

Y DALEB 2 

ENoc EVANS, yY BALA 

HET JAC JONES 

EDWARD CWM TYDI ... 
THOMAS OWEN, TY'R CAPEL 
Y GwEmnrDoa ... nm 
WILLIAM Y BUGAIL 

Cr HUGH BURGESS .., 
Cw... Ss Es 
ToMos MATHIAS 

YSBRYD Y OROWN ... 
TUBAL CAIN ADAMS... 

FY ANWYL FAM FY HUNAN 
HEN GYMERIAD ys, 
RHY DEBYG nr aes 
Y DpaAU DEULU 


eeo 


ee. U8. 


STRAEON Y PENTAN. 


Doli yr Hafod Lom. 


a. We ebe F'ewyrth Edward, " yr wyt ti 

erbyn hyn yn ddigon hen i mi sôn 
wrthot ti am ryw bethau na fuaswn i ddim yn 
meddwl af sôn am danynt ryw dair neu bedair 
blynedd yn ol. Yr wyf yn dallt dy fod dithau 
yn dechreu cerdded y llwybr a gerddais inau, ao 
a gerddodd agos i bawb o'r hîl ddynol. oddieithr 
ambell hen lanc a anwyd yn hen lanc. Mae'n 
debyg (ae edrychodd F'ewyrth arnaf gyda chil 
eì lygad, a gwridais inau at fôn fy ngwallt) dy 
fod yn credu yn dy galon na fu neb erioed yn 
debyg i Mary Jones, y Pant,ac y bydd yn an- 
mhosibl i ti byth fedru caru neb arall. Pwy 
ond Mary, meddi di, fedrai wneud i ti fethu 
cysgu a methu bwyta? pwy ond y hi fuasai yn 
peri i ti fod yn barod i aberthu pobpeth er ei 
mwyn? a pheri i ti ddymuno fod y peth yma 
a'r peth arall, &c, yn wir, wneud i ti feddwl y 
gallet ti farw drosti? Paid a siomi dy hun. 
Hwyrach yr aiff y clefyd drosodd yn y man, ac 


8 DOLI YR HAFOD LOM. 


y daw o atat tì eto ymhen yr rhawg yn nglŷn â 
rhywun arall, ac na feddyli di y pryd hwnw 
fwy am Mary Jones, y Pant, nag am Malen, y 
forwyn yma. Mi wranta dy fod yn meddwl 
mai dy fodryb Beti oedd yr unig gariad a fu 
geni? Dim peryg! Y hi oedd yr olaf, a'r 
oreu, mi gredaf. 

Ond am Doli, yr Hafod Lom, yr oeddwn yn 
myn'd i sôn. Wn i ddim yn y byd mawr sut y 
cafodd y ffarm yr enw Hafod Lom, achos yr 
oedd hi yn llai llom na'r rhan fwyaf o ffermydd 
yn y gymdogaeth. Yr oedd y tŷ ar dipyn o 
godiad tir, ac yn gwynebu haul y bore, ac yr 
oedd gardd fawr o flaen ei ffrynt. Tu ol i'r tŷ 
yr oedd buarth mawr, ac ar y naill ochr iddo yr 
oedd y stablau, a'r tai allan. Yn un pen i'r 
buarth yr oedd llyn mawr dwfn, a dŵr glân 
gloew yn rhedeg yn feunyddiol iddo yn un pen, 
a fflodiarb yn y pen arall lle y gellid gollwng y 
dŵr allan, neu ei storio fel y byddai yr angen. 
Amlwg ydoedd ar y clawdd cadarn oedd o'i 
gwmpas fod rhywun yn yr hen amser wedi 
cymeryd trafferth fawr ìi wneud y llyn, ac yr 
oedd yn gaffaeliad mawr i'r tŷ, achos un o'r 
pethau mwyaf manteisiol yn nglŷn â ffarm, 
lle mae llawer o benau, ydyw digonedd o ddŵr 


DOLI YR HAFOD LOM. 9 


pur. Tu ol i'r stablau yr oedd yr ydlan, a thu 
ol i hono yr oedd llwyn o goed. Gellid myn'd 
i'r tŷ ddwy ffordd, sef ar hyd y llwybr oedd yn 
eyn'd o'r tyrpeg i'r drws, ac hefyd ar hyd 
llwybr oedd yn myn'd drwy y llwyn coed, ac 
heibio ochr bellaf y llyn a thros y fflodiart. 
Anaml y cerddai neb y llwybr hwn yn y nos, 
am nad oedd yn ddiberyg]l syrthio i'r llyn, ac yr 
oedd y dŵr yn ddwfn iawn, fel y dwedais, yr 
ochr hono iddo. Yr oedd y tŷ yn fawr a hen 
ffasiwn, a'r ystafelloedd yn helaeth, ac yn llawn 
mwy cysuxus na'r cyffredin yn y dyddiau hyny. 
Wel, y mae genyt ddrychfeddwl go lew yrwan, 
pa fath le oedd yr Hafod Lom. 

Gair neu ddau, yrwan, fel y dywed y pregeth- 
wyr, am y tenant, sef Richard Hughes, fel yr 
wyf fì yn eì gofio pan oeddwn yn llanc. Dyn 
main tal oedd Richard, bob amser yn gwisgo côt 
a gwasgod lwyd, a chlôs a getars o gesimïar 
goleu. Main oedd Richard o'r top i'r gwaelod. 
Yr oedd ei goesau yn fain, ac o herwydd. nad 
oeddynt yn neillduol o sythion, a'r clôs â'r gêtars 
yn ffitio yn dŷn, yr oedd cryn oleu rhyngddynt, 
ac yn gwneud i un feddwl, wrth edrych arnynt, 
nad gorchwyl hawdd a fuasai i'w perchenog ddal 
porchell neu lwdn mewn adwy. Yr oedd ei 


10 DOLI YR HAFOD LOM. 


wyneb drwyddo yn fain—eì drwyn yn fain, ei 
ên yn hirfain, ac o herwydd ei fod wedi colli ei 
ddanedd, ac yn shafio ei wyneb yn lân oddi- 
gerth rhyw fodfedd wrth dop ei glustiau, yr 
oedd ei safn yn pantio yn o sownd, a'i ên ai 
drwyn yn myn'd yn agosach cymdogion bob 
blwyddyn. Ond yr oedd un peth llydan yn 
perthyn i Richard, sef ei het, yr hon a fyddai 
bob amser a choryn isel a chantel mawr iddi, ac 
yn ymddangos yn rhy helaeth iddo o lawer, ac 
yn pwyso mor dost ar ei glustiau nes troi hem 
arnynt. Yr oedd Richard yn cael y gair ei 
fod yn gyfoethog iawn. Ddymunwn i ddim 
dweyd ei fod yn gybydd, ond yr wyf yn 
ddigon siwr ei fod yn hoff o arian, mor hoff fel 
yr oedd yn anmhosibl ei berswadio ond yn an- 
fynych i ymadael a dim o honynt. Wedi i mi 
ddweyd fod Richard Hughes yn flaenor Meth- 
odus, a fod ganddo dipyn o wîch yn ei lais, mi 
fydd genyt idea go lew eto am denant yr Hafod 
Lom. 

Dynes landeg, siriol a charedig, oedd gwraig 
yr Hafod, sef Dinah Hughes, ond anfynych y 
byddai yn cael cyfleustra i ddangos ei charedig- 
rwydd ond yn absenoldeb Richard. A byddai y 
&lodion yn gwybod hyny yn dda, ac yn gwylio 


DOLI YR HAFOD LOM. 1 


yr hen ŵr yn myn'd i'r farchnad nou ir capel, 
cyn meddwl am fyn'd i'r Hafod. Yr oedd 
gwraig yr Hafod gryn lawer ieuengach na'i gŵr, 
ac yn cadw ei hoed yn well. Doli oedd eu hunig 
epil, ac yr oedd yn un o'r genethod harddaf a 
challaf a fu erioed ar ledr. Yr oedd yn dal a 
lluniaidd, ac yr oedd ganddi wyneb fel pictiwr. 
Er hyny, yr oedd yn hynod ddifalch, ac yn agos 
iawn at bawb, fel y dwedir. Ni fyddai fawr 
wahaniaeth yn ei gwisg a gwisgoedd merched 
sraill îs o lawer eu sefyllfa na hi. Ond dwedai 
rhai mai ei thad oedd yn gwrthod dillad erand 
iddi, ac hwyrach fod gwir yn hyny. Mi glywais 
si mam yn dweyd un tro y byddai Doli pan yn 
cael dilledyn newydd yn gorfod ei gadw yn hir 
cyn ei wisgo; ac yna os llygadai ei thad y 
dilledyn pan wisgai Doli ef y tro cyntaf, a 
dechreu tuchan am y gwastraff, dwedai'r fam— 
“ Be haru chi, Richard ? ond ydi hwn ene gan 
yr eneth er's gwn ì pryd; lle buoch chi tan 
'rwan heb ei weled?” Yna prynai Dinah 
Hughes ddilledyn newydd arall i Doli cyffelyb, 
pan y gwyddai fod Richard wedi colli ymddir- 
ied yn ei lygaid. Prun bynag, pa beth bynag a 
wisgai Doli'r Hafod, yr oedd hi yn moedro pen- 
au y rhan fwyaf o lanciau y gymdogaeth; ac yr 


12 ' | DOLI YR HAFOD LOM. 


' pedd ambell un, mi gredaf, wedi arall eìrio y 
ddwy linell ola yn yr hen benill adnabyddus, 
ac yn eu mwmian rhwng cyrn yr arad, ac yn 
mhobman— 
Mi af oddi yma i'r Hafod Lom, 
Er fod hi'n drom o siwrne; 
O na chawn yno ganu cainc, 
Ac eistedd ar fainc y simdde! 


Y gwir ydoedd, fod amryw o honom wedi haner 
dyrysu am Doli, ac nid oedd y ffaith fod ei thad 
yn gyfoethog, ac mai Doli oedd ei unig epil, yn 
lleihau dim ar ein clefyd. Frank Price, yr 
Hendre Fawr, Dafydd Edwards, y saer, a minau 
oedd yr unig rai a gai fymryn o gefnogaeth gan 
Doli. Ystyrid teulu yr Hendre yn bobl barchus 
& lled gefnog, ac yr oeddynt yn Eglwyswyi 
selog; ac yr oedd Frank yn fachgen digor 
smart, ond ei fod dipyn yn wyllt a digrefydd 
Ond mi welais i yn fuan mai Dafydd Edwards, 
y saer, oedd ffafryn Doli, a mi rois fy nghardiau 
yn tô, ac yn fwy boddlon am mai Dafydd oedd 
y dyn, ac nid Frank. Yr oedd Dafydd yn aelod 
eglwysig, ac yn fachgen crefyddol a da, ac yn 
hynod olygus. Ond dyna oedd yn rhyfedd, e: 
fod Richard Hughes yn flaenor, mab yr Hendre 
oedd ei ffafryn ef. Rhoddai bob croesaw i 


DOLI Ym HAFOD LOM., 13 


Frank pan ddeuai i'r Hafod; ond ni feiddiai 
Dafydd, druan, ddangos ei wyneb yrio. Beiai 
pobl y capel yr hen Richard yn fawr am ei fod 
yn croesawu bachgen digrefydd i geisio am law 
ei ferch, a dwedent mai ei gariad at arian oedd 
y rheswm am hyny, ac eto credai pawb, yr wyf 
yn meddwl, fod gwreiddyn y mater gan Richard 
Hughes, y blaenor. Ond ni allasai holl gyfoeth 
y byd dynu serch Doli oddìar Dafydd Edwards, 
a safai yr eneth yn uwch yn syniad y gymyd- 
ogaeth o'r herwydd. Yr oedd yr ystori hyd yr 
ardal; ac yr oedd yn ddigon gwir, mi gredaf, 
fod Doli yn cael byd garw efo'i thad, am ei bod 
yn caru Dafydd, y saer, ac yn gwrthod gwneud 
dim â mab yr Hendre Fawr. 

Pa fodd bynag—a dyma ydi'r stori—un noson 
yr oedd yr hen Richard wedi myn'd i'r capel, a 
Dafydd, yn gwybod hyny, wedi myn'd i gyfar- 
fod Doli at benor y llwybr oedd yn myn'd drwy 
. y llwyn coed y soniais am dano. Pan fyddai 
Doli yn myn'd i gyfarfod Dafydd, byddai bob 
amser yn cymeryd Twm, rhyw gi bach chwerw 
i'w chanlyn, yr hwn os clywai y mymryn lleiaf 
2 drwst a ddechreuai chwyrnu, ac yna byddai 
Dafydd a Doli yn gallu ymwahanu cyn i neb eu 
gweled. Ond y noson hono yr oedd y ddau 


14 DOII YR HAFOD LOM. 


wedi ymgolli yn gymaint yn yr ymgom, neu 
ynte yr oedd y ci yn adnabod sŵn y troed oedd 
yn dyfod i lawr y ffordd, fel na ddarfu iddynt 
sylwi fod neb yn agosau nes oedd yr hen 
Richard yn eu hymyl. Yr oedd yn noswaith 
lled dywell, ond can gynted ag y deallodd Doli 
mai eì thad oedd yno, rhedodd drwy y coed, ac 
ebe'r hen ŵr— 

“Dafydd, wyt ti yma eto? Sawl gwaith yr 
ydw î wedi dweyd wrthot ti am beidio d'od ar 
ol yr eneth yma? Waeth i ti un gair na chant, 
chei di byth moni tra bydd fy llygaid i'n 
agored.” 

Y foment hono clywodd y ddau ysgrech dor- 
calonus ac fe ddarfu i'r ddau adnabod y llais. 
Rhuthrodd Dafydd ar hyd y llwybr tua'r llyn, 
a'r hen ŵr yn ei ddilyn oreu y gallai. Yr oedd 
y noson yn dywell, fel y dywedais, ond tybiodd 
Dafydd, er ei fod yn gynhyrfus, ac ymron allan 
o'i bwyll fod rhywun wedi croesi y llwybr cyn 
iddo gyrhaedd y llyn. Yr oedd Dafydd yn nof- 
iwr diail, ac fel dyn gwallgof, neidiodd i'r llyn, 
ac ymbalfalai yn y tywyllwch am Doli, ond ìi 
ddim pwrpas am fynud neu ddau. Yr oedd yr 
ysgrech wedi cyrhaedd yr ystablau lle yr oedd 
y llanciau yn porthi yr anifeiliaid, ac mewn 


DOLI YR HAFOD LOM. 15 


ychydig fynudau yr oedd y gweision oll gyda'u 
lanterni ar ymyl y llyn, ac fel y dwedodd un o'r 
llanciau wrthyÊ wedyn—pan daflodd y lanterni 
eu goleu ar y llyn, y peth cyntaf a welodd oedd 
Dafydd wedi cael gafael yn Doli ac yn dal ei 
phen uwchlaw'r dŵr, a chlywodd ei geiriau 
olaf—“O Dafydd bach, yr ydw i'n boddi” 
Dygwyd Doli i'r lan a chariwyd hi i'r tŷ. Nid 
oedd wedi marw, ond o herwydd anwybodaeth 
pobl sut i drin rhai yn y cyflwr hwnw, bu Doli 
druan farw ymhen ychydig fynudau. Pan oedd 
yn marw yr oedd yn sefyll uwch ei phen ei thad 
a'i mam, Dafydd, y saer, a mab yr Hendre fawr, 
Pa fodd y daeth Frank yno ar y fath adeg ni 
wybu neb byth, ac nid wyf finau yn dewis 
dweyd fy opiniwn. 

Achosodd yr amgylchiad lawer o boen a 
siarad yn y gymydogaeth. Yr oeddwn er's tro 
byd yn ymwelydd mynych â'r Hafod Lom, ac 
yn bur ffryndiol â Doli ac â'i thad â'i mam. 
Euthum yno dranoeth ar ol y ddamwain, ac ni 
welais yn fy mywyd y fath ofìd a thorcalon. 
Cyn i mi ymadael ebe'r hen ŵr, Richard 
Hughes, wrthyf— 

“ Edward, wnei di ofyn i Dafydd, y saer, ddod 
ì'r claddu ?” 


16 DOLI YR HAFOD LOM. 


Synais ei glywed yn dweyd hyny wrth gofio 
am ei elyniaeth at Dafydd, a da oedd genyf 
gario y genadwri. 


Yr oedd yr holl ardal ymron wedi dyfod i 
gladdu Doli, ac yn ol yr arferiad y pryd hwnw 
ar gladdedigaeth, yr oedd yn yr Hafod gryn 
Íwyta ac yfed. Drwy fy mod yn dipyn c 
ffafryn yn yr Hafod yr oeddwn yno yn un o'r 
rhai cyntaf ddiwrnod y claddu. Ychydig cyn 
yr amser yr oedd yn rhaid “codi'r corff, a 
chychwyn tuar fynwent, yr oeddwn gyda 
Richard a Dinah Hughes mewn ystafell ar ein 
penau ein hunain a cheisiwn eu cysuro oreu y 
gallwn, ond yr oedd eu galar, fel y gallet ti 
feddwl, yn arteithiol. Edrychodd Richard drwy 
y ffenestr i'r buarth ar y dyrfa fawr oedd wedi 
dyfod i gladdu Doli, ac ebe fe wrthyf— 

“ Ai nid Dafydd ydi hwn acw sydd ar ei ben 
ei hun yn mhen draw y buarth ?” 

Dwedais inau mae ïe, 

“ Gofyn iddo ddod yma,” ebe fe. 


Euthum ar unwaith a dygais ef i mewn. Nid 
anghofiaf yr olygfa byth. Pan ddaeth Dafydd 
i mewn torodd yr hen ŵr i lawr yn lân, ac ni 
fedrodd ddweyd gair am yr rhawg. Wedi i'r 


DOLI YR HAFOD LOM, 17 


gafod fyn'd drosodd, ebe fe,—ac y mae ei eiriau 
yn swnio yn fy nghlustiau y fynud hon— 

“Dafydd, O! Dafydd, mae Duw wedi fy 
nharo—wedi fy nharo rhag fy namio i! Y ti 
oedd pia Doli—îe, y ti oedd ei phia hi, ac wrth 
dreio dy robio di o honi mi collais hi am byth ! 
Dafydd,/—a gosododd yr hen ŵr ei ben ar 
ysgwydd lydan Dafydd—“y mai i i gyd oedd o, 
a mae Duw wedi fy nharo!” ac wylodd yn hidì,. 
“Dafydd,” ychwanegodd, “gaf i bwyso ar dy 
fraich di ar y ffordd i'r fynwent?” 

Dwedodd Dafydd y cwbl drwy wasgu llaw yr 
hen ŵr gofìdus,a synodd pawb weled Richard 
Hughes yn cerdded yn mraich Dafydd, y saer, 
tua'r fynwent. 

Bu llawer o siarad ac amgrymu dan eu danedd 
ymhlith y cymdogion ar ol hyn. Pa un ai yn 
ddamweiniol ai fel arall y cyfarfyddodd Doli a'i 
diwedd, ni wybu neb byth. Yn fuan ar ol hyn 
ymunodd mab yr Hendre Fawr â'r fyddin, a 
lladdwyd ef yn India'r Dwyrain. Ni bu 
Richard Hughes byth yr un dyn. Fu o ddim 
byw yn hir ar ol hyn; ond tra y bu o byw, 
'doedd dim arwydd arno ei fod yn caru arian, a 
mi ddiweddodd ei oes yn un o'r dynion mwyof 
>ymwynasgar a llaw agored yn y wlad. Yr 

B 


18 NID WRTH EI BIG MAE PRYNU CYFFYLOG, 


oedd pobl yn dweyd fod Richard Hughes, yr 
Hafod Lom, wedi gadael yn ei ewyllys olaf swm 
go dda o arian i Dafydd, y saer, ond wn i ddim 
oedd hyny yn wir. Ond mi wn hyn, na ddaru 
Dafydd byth garu neb arall ar ol colli Doli—mi 
fu farw yn hen lanc ac yn dda arno,” ebe 
F'ewyrth Edward. 


Nid wrth ei Big mae Prynu 
Cyffylog. 

AID byth a chymeryd pobl wrth eu 
ANS, golwg, neu yr wyt yn lled debyg o gael 
dy siomi weithiau. Mae yna hen air Cymraeg,— 
“Nid wrth ei big y mae prynu cyffylog,” Yr 
wyf yn cofio pan oeddwn yn las-hogyn yn byw 
efo nhad a mam yn Cefnmeiriadog, fod Wil 
Williams, mab y ffarm nesaf atom, a minau yn 
gyfeillion mawr; ac o herwydd fod ein rhienì 
mewn gwell amgylchiadau na rhai o'r ffermwyr 
tlodion oedd o'n cwmpas, ein bod yn meddwl 
tipyn o honom ein hunain. Mi glywi rywrai yn 
dweyd nad ydyw yr oes yn gwella dim. Lol i 
gyd; mae hi wedi gwella llawer. Prin y gwelid 
y pryd hwnw fachgen i ffermwr yn darllen 
llyfr da, os na fyddai ei fryd ar fyn'd yn 
bregethwr. Ein prif ddifyrwch yr adeg hono, 


NID WRTH EI BIG MAE PRYNU CYFFYLOG.  l$ 


fei y mae gwaethaf adrodd, oedd chwareuon ffo: 
megys rhedeg, neidio, prison bars, ymladdfeydd, 
ac ymladd ceiliogod _ Er nad oedd neb o honom 
yn darllen papyr newydd, yr oeddym yn dyfod i 
wybod rywfodd am yr ymladdfeydd yn Lloegr 
a Chymru, ac mewn hanes yr oeddym mor 
gydnabyddus â Bendigo Caunt, Tipton Shlasser, 
Tom Sping, Welsh Jim, a Tom Cynah, ag ydyw 
bechgyn yr oes hon âg enwau Owen Thomas 
John Thomas, a phregethwyr mawr eraill. Un 
gwylmabsant yr oedd miri mawr i fod yn 
Ninbech, ac yr oedd Wil Williams a minau er's 
wythnosau yn cynilo ein ceiniogau i fyn'd yno. 
Yr wyf yn cofio ein bod ein dau wedi cael dillad 
newydd, côt a gwasgod felfet, a chlos rhesog, au 
hefyd watch a chadwen steel a sêl a chrazen 
wrthi, a'n bod yn meddwl ein hunain yn gryn 
foneddigion. Dychymygem fod dagrau yn 
rhedeg, nid yn unig o lygaid, ond hefyd o 
ddanedd. ein cyfoedion llai ffortunus. Y pryd 
hwnw yr oedd coach fawr yn rhedeg drwy 
Lanelwy i Ddinbech, ac oddiyno i'r Wyddgrug, 
ac oddiyno i Gaer. Bore y gwylmabsant yr 
oedd Wi! Williams a minau, yn ddigon gor- 
chestol mi goeliaf, er's amser yn Llanclwy yn 
disgwyl am y goach fawr, ac yn edrych ar ein 


20 NID WRTH EI BIG MAE PRYNU CYFFYLOG. 


watches bob rhyw dri munud, er mwyn i bawb 
ddeall fod genym y fath declyn gwerthfawr. 
Pan ddaeth y cerbyd i mewn, er mwyn dangos 
pa mor foneddig oeddym, cymerasom ein heis- 
teddle ar y bocs, wrth ochr y drŵer, er y 
gwyddem y byddai raid i ni dipio y gyrwr am 
y fraint. Yr oedd dyn ar y bocs o'n blaen,— 
gŵr oddeutu pymtheg ar hugain oed,—llwm a 
gostyngedig yr olwg. Gwisgai gôt lwyd, a 
.ehanfyddem fod y gôt a'i pherchenog yn gyd- 
nabyddus â'u gilydd er's llawer blwyddyn. Yn 
ddigon hyfion, gofynasom i ŵr y gôt lwyd 
newid ei eisteddle er mwyn i ni gael eistedd yn 
nes ab y drîwer a symudodd yntau yn ufudd 
heb rwgnach gair. Hen fraddug cydnerth, 
corffol, oedd y driver. a'i drwyn mor goch nes y 
tybiem ei fod yn taflu eì wawr ar bobpeth yr 
elem heibio iddynt. Gwyddem fod y gyrwr 
yn gryn ymladdwr, a dyna pam yr oeddym moi 
awyddus am gael eistedd yn nesaf ato,—er 
mwyn i ni gael clywed am ei orchestion ef ei 
hun, ac eraill yn yr un lâ4nme, yn yr hyn ni 
chawsom ein siomi Wrth gwrs, ei orchestion 
ei hun a gawsom ganddo yn gyntaf, ac yr 
oeddym ninau a geneuau yn agored wrth 
glywed am ei fuddugoliaethau. Y» y dyddiau 


NID WRTH EI BIG MAE PRYNU CYFFYLOG.. 21 


hyny yr oedd cryn son am Welsh Jim yn mhlith 
y Wght weighis, a Thwm Cynah ymhlith yr 
heavy weighis,—y ddau o'r Wyddgrug, fel y 
gwyddost. Cymro glân oedd Twm, er ma6 
Cynah oedd ei enw. 

“Y gwir am dano,” ebe y gyrwr, “y mae 
gormod o lawer yn cael ei wneud o Twm Cynah. 
Mi faswn yn leicio ei gael i sefyll o mlaen i am 
ryw ddau funud, er na welesi rioed mo'r dyn. 
Mi faswn yn dangos iddo fod yna Gymro arall 
yn y byd.” 

Synai Wil a minau at wroldeb a gallu y 
gyrwr. Ni ddywedai y gŵr a'r gôb lwyd air 
>i ben, ond tybiais weled gwên yn llithro dros 
si wynebpryd pan ganmolai y gyrwr ei hun, yr 
hyn a'm cythruddodd nid ychydig. Wedi i nì 
flino son am ymladdwyr, fel hoziau drwg â 
disynwyr, dechreuasom wneud gwawd o bawb 
yr elem heibio iddynt ar hyd y ffordd, ac ni 
arbedwyd gŵr y gôb lwyd genym. Yn wir 
cymgrasom hyfdra mawr arno, ond dioddefai 
bobpeth yn dawel a digyffro, yr hyn a barodd i 
Wil a minau ei flino yn fwy. O'r diwedd 
syrhaeddodd y goach fawr fuarth y Crown, 
Dinbech, lle yr oeddynt yn newid y ceffylau a'r. 
gyrwr hefyd. Wedi i ni ddisgyn o ben y 


22 NID WRTH EI BIG MAE PRYNU CYFFYLOG. 


goach, safai y gyrwr yn ein hymyl, gan ddis- 
gwyl cael ei dipio, ac er mwyn actio'r gŵr 
boneddig rhoddais swllt iddo, ac felly gwnaevh 
Wil Yna gwelem ŵr y gôt lwyd yn ffymbu 
ei logellau yn hir, ac yn y man estynodd i'r 
gyrwr ddwy geiniog. Gwelaf wyneb y gyrwr 
yn glasgochi, a dechreuodd dafodi gŵr y gôt 
lwyd yn enbyd. 

“Pa fusness oedd gan ryw garp fel chi ddod 
ar y bocs, ebe fe; “lle i foneddigion ydi'r bocs, 
ac oni bai y bydde'n flìaidd gen i daro swp O 
csgyrn fel chi, mi rown i chi gurfa y coficch am 
dani.” 

“Mi naech?” ebe'r gŵr llonydd; ac erbyn 
hyn yr oedd amryw wedi hel o'n cwmpas. “ Mi 
naech?” ele fe; “be bydae chi'n treio?” a 
thaflodd y gôt lwyd oddiam dano. 

Yr oedd y gyrwr yn anterth ei ddedwydd- 
wch am cael cyfleusdra i roi curfa i ŵr y ddwy 
geiniog. Ond druan o hono! Tarawodd y gŵr 
llonydd ef nes oedd yn chwyrnellu, sc na 
wyddìd pa ben iddo oedd uchaf, Ond daeh 
ymlaen drachefn, i fyn'd drwy yr un oruch- 
wyliaeth yn gymwys, ac erbyn hyn nid oedd 
y gyrwr yn awyddus i godi oddiar lawr. Ac 
ebe gŵr y gôb lwvd,— 


; 
HA Sy? MDF r 
YT 
fyf 


i] 


SH 


ms 
fin 


TWM CYNAH T.D. 22, 


NlD WRTH EI BIG MAE PRYNU CYFFYLOG.. 93 


"Os bydd ar y broìgi yna eisiau gwybod 

rhywbeth yn mhellach am danaf, fy enw yw 
Twm Cynah; yr wyf yn byw yn Maesydref, 
Wyddgrug, a cherddodd yn hamddenol i'r 
Crown. 
' Yr oedd Wil a minau erbyn hyn wedi 
dychrynu yn fawr, ond gwnaethom, yr wyf yn 
meddwl, y peth goreu allasem ei wneud dan yr 
amgylchiadau,—euthom ar ei ol i'r tŷ i erfyn ei 
bardwn, ac i gynyg talu am hyny a ddymunai o 
ddiod. Ond ebe wm Cynah, a dyma. ydyw y 
wers,— 

“Dydw i ddim yn yfed, diolch i chi, fechgyn, 
a chymerwch air o gyngor gen i. Pan ewch 
oddicartre y tro nesaf, gofalwch am gymeryd 
rhywun i edrych ar eich holau. Yr wyf yn 
maddeu i chwi eich camymddygiad, am fy mod 
yn gwybod mai diffyg synwyr oedd yr achos o 
hono. Cymerwch ofal na byddant yn eich cau i 
fyny yn y tŷ mawr yne sydd yn ymyl. Ond 
hwyrach fod gynoch chi ddigon o synwyr i gofio 
hyn,—peidiwch byth a chymeryd pobol wrth eu 
golwg, a pheidiwch byth a gwawdio pobol hyd 
y ffordd, yn enwedig merched a hen bobol 
ddiniwed. Pan oeddych yn gwawdio yr hen ŵr 
hwnw cyn cyraedd y dre, fum i rioed dan y fath 


94 Y DDAU FONNER. 


demtasiwn ag ì'ch taflu chi'ch dau a'r driver 
hefyd dros y gwrych, yr hyn a fedraswn yn 
hawdd. Peth arall pan glywch chi rywun yn 
canmol ei hun yr un fath a'r drirer yna, 
penderfynwch mae lob ydyw.” 

Anghofiais i byth gyngor Twm Cynâh, a mi 
fu yn wers i mi am fy oes, ebe F'ewyrth 
Edward. 


Y Ddau Fonner. 


AU hen begor rhyfedd oedd William a 
2! Richard Bonner, ebai F'ewyrth Edward, 
Mae genyî gof gweddol am y ddau, ond nid 
ligon dai roi desgrifiad o honynt. _ Brodorion 
oedd y ddau o Wernymynydd, ger y Wyddgrug. 
Yr oedd William yn bregethwr, a Richard yn 
weinidog, nid anenwog, gyda'r Wesleyaid. Cyd- 
nabyddid Richard Bonner yn ddyn witì 
neillduol, ac nid oedd William ei frawd yn 
ddiffygiol o'r ddawn hono. Haner can' mlynedd 
yn ol, yr oedd yn ffaith adnabyddus mai 
William Bonner a'r “Hen Wadan” oedd y ddau 
ddyn cryfaf yn y plwy' os nad yn y sir. 
Cariodd yr “Hen Wadan” ddeg troedfedd (cubic) 
o dderw solet ar ei ysgwydd, a chariodd William 


Y DDAU FONNER. 95 


Bonner haner tunell o blwm Maeshafn (a gŵyr 
pawb fod plwm Maeshafn yn drymach na 
phlymiau eraill), mewn sach ar ei gefn, a 
barnwyd y ddau Samson yn Eisteddfod Genedl- 
aethol Gwernymynydd, yn gyfartal, a rhanwyd 
y wvbr. Yr oedd William Bonner, fel ei frawd 
Richard, yn bregethwr hynod o dderbyniol 
gyda'r brodyr y Wesleyaid, ac yn wir gyda 
phawb eraill. Mi wyddost o'r goreu mai 
ychydig iawn a dderbyniai pregethwyr cyn- 
orthwyol y pryd hwnw am eu gwasanaeth, ac y 
mae arnaf ofn na dderbyniant gymaint ag a 
haeddant yn ein dyddiau ni. Ond tybiai 
rhywrai yr adeg hono fel y mae llawer yn 
meddwl yn awr, fod pregethu yn talu yn 
gampus, a fod pobl y cadach gwŷn yn gwneud 
eu ffortun. 

“Faint wyt tin gael am y pregethu 'ma, 
Wil?” ebe Shon, Pant Glas, wrth William 
Bonner un tro, ac ebe William,— 

“ Wel, yr ydw i'n disgwyl y goron, wyddost, 
Shon.” 

“Diar anwyl!” ebe Shon, “coron y bore, 
coron y prydnawn, a choron y nos, dene 
bymtheg swllt? Pwy na fyddai'n bregethwr!” 

Ni ddarfu i William fyn'd i'r drafferth i 


26 Y DDAU FONNER. 


egluro i Shon mae y goron ysbrydol a 
olygai. Yr oedd William Bonner yn un o'r 
rhai cyntaf i gymeryd yr ardystiad dirwestol 
tua'r flwyddyn 1834 neu '35, a mawr oedd ei sel 
fêl ei frawd Richard. Un tro yr oedd i draddodi 
darlith ar ddirwest yn Ngwernymynydd, a. 
Thomas Owen, Tŷ'r. Capel, y Wyddgrug, ìi fod 
yn gadeirydd iddo. Dyn od ryfeddol oedd y 
Thomas Owen yma, a mi fydd geni stori i'w 
dweyd i ti am dano ryw noswaith pan gofia ì. 
Pregethwr methadus oedd o, a mab i Richard 
Owen, y Bala. Ond yr oedd Thomas Owen er 
ei fod yn bregethwr ac yn ddyn duwioliawn, 
fel pobl yn gyffredin y dyddiau hyny, braidd yn 
hoff o'i haner peint, cyn i'r symudiad dirwestol 
gymeryd lle, ac er fod Thomos yn mhlith y rhai 
cyntaf i ardystio, credai rhywrai ei fod yn 
cymeryd dropyn ar y slei. COlywsai William 
Bonner y sibrwd am ei gyfaill, ac wrth ddechreu 
ei ddarlith ar ddirwest, wedi i'r cadeirydd, sef 
Thomas Owen, gyflwyno y darlithydd i'r 
cyfarfod, ebe fe,— 

“ Gyfeillion, mae rhywrai yn taenu y stori yn 
y gymdogaeth yma fod ein cadeirydd parchus, 
Thomos Owen, a'i wraig Marged, yn yfed cwrw. 
o bîg y tebot, ond celwydd mae'n nhw'n ddeyd 
yn chwilgorn-gafel-eu-gwddw, ynte, Thomos?” 


Y DDAU FONNER, 9i 


“Ie, neno dyn,” ebe Thomos, “yfais i rioed 
ddyferyn o gwrw o bîg y tebot, na Marged 
chwaith,” ac ni chwanegwyd y slander ar 
Thomos ai wraig. 

Ond am Richard Bonner yr oeddwn yn 
meddwl son wrthot ti heno, 'blaw mod i yn 
ramblo. Clywais ef yn pregethu fwy nag 
unwaith, ond yr oeddwn yn rhy ieuane i 
dderbyn unrhyw argraff, ond yn unig ei fod yn 
ddyn ysmala. Clywais hefyd yn ddilynol 
ddegau o ystraeon digrif yn ei gylch, ond ar hyn 
o bryd nid oes ond dwy yn aros yn fy nghof. 
Y mae i'r Wesleyaid gapel a elwir Tafarn y 
Celyn, neu fel y seinir ef ar dafod gwlad Tafarn- 
gelyn, mangre ar y ffordd o'r Wyddgrug ìi 
Lanarmon. Ar un adeg yr oedd hen wreigan 
ffyddlon a duwiol iawn o'r enw Begws yn aelod 
dichllynaidd yn nghapel Tafarn-gelyn. Tlawd 
oedd ei hamgylchiadau, a derbyniai yr hen 
wreigan ychydig elusen plwy. Ar hyd y 
blynyddau cadwai Begws fochyn, a phan ddeuai 
yn hyn a hyn o faint gwerthai ef ìi dalu rhent 
ei bwthyn. Ond un tro darfu i ryw ysgerbwd 
o ddyn ladrata mochyn Begws, yr hyn afu yn 
brofedigaeth fawr iddi. Teimlai yr eglwys yn 
Tafarn-gelyn yn dost dros yr hen wreigan yn 


28 Y DDAU FONNER 


ngwyneb ei cholled, a phenderfynasanb, yn 
gristionogol ddigon, wneud casgliad iddi yn yr 
oedfa nos Sabboth. Richard Bonner oedd ì 
bregethu noswaith y casgliad, a gofynodd y 
blaenoriaid iddo ddweyd gair ar yr amgylchiad, 
oblegid yr oeddynt yn awyddus i ddigolledu 
yr hen Begws druan, ac ebe Bonner cyn i'r 
casglyddion fyn'd o gwmpas,— | 

“ Wel, gyfeillion, yr ydan ni i gyd yn nab^ì 
Begws—does ganddi ddim yn spâr ag iddi gael 
llonydd gan chiwladron, a mi wn y rhoiff pob 
un gymaint ag a fedr o yn y casgliad hwn 
ond y dyn a ddygodd fochyn y greadures 
dlawd. Mi ellwch fod yn siwr na roiff y dyn 
& ddygodd y mochyn ddim dimai ar y plât.” 

Cyfranodd pob enaid rhag iddo gael ei 
lybied yn euog o ladrata mochyn Begws, a 
chafodd yr hen wraig fwy nag a gollasai. 

Yr oedd Richard Bonner yn ŵr cryf a 
chadarn, a mi wyddost pan fo gweinidog 
Wesleyaidd wedi teithio am nifer penodol o 
fynyddau yn y weinidogaeth fod ganddo hawl 
t osod ei hun ar restr yr uwchrif, sef yw hyny, 
ymryddhau oddiwrth ofalon cylchdaith. Yr 
oedd yr hen Fonner wedi gwasanaethu yn 
ffyddlon am y cyfnod angenrheidiol, ac mewn 


Y DDAU FONNER 29 


cyfarfod taleithiol fe wnaeth gais am gael ei 
ystyried yn uwchrif. Nid oedd y frawdoliaeth 
yn gweled ei ffordd yn glir i ganiatau hyn am y 
rheswm nad oedd ganddynt neb ar y pryd 
mewn golwg i gymeryd ei le, neu rywbeth 
arall,ac ebai llywydd y dalaeth fel rhagymad- 
rodd i berswadio Mr. Bonner i alw ei gais yn 
ol,— 

“ Wel, Mr. Bonner bach, mi wyddom oll fod 
genych hawl i ofyn am gael eich gwneud yn 
ewpernumeranry, ond yr ydych, hyd yn hyn, yn 
gryf, nid ydych yn pesychu, ac yr ydych yn 
pregethu yn dda u 

Ni chafodd y llywydd fyn'd ddim pellach 
cyn i'r hen ŵr pert godi ar ei draed, ac ebai fe,— 


“O diar, os eisieu pesychu sydd, mi fedra i 
besychu cystal a run o honoch chi, ond os ydach 
chi am aros nes i mi bregethu yn sal mi fyddaf 
am byth heb gael yngwneud yn supernwmerary.” 


Nid wyf yn cofio sut y terfynodd gyda golwg 
ar gais Mr. Bonner, ond dyna ddigon i ti i 
ddangos pertrwydd y dyn a'i wf barod. Os 
nad oes bywgraffiad wedi ei wneud i Richard 
Bonner, y mae yna waith difyr a buddiol yn 
eros rhywun. 


30 Y DALEB. 


Y Daleb. 
YMA un c'r ystorïau yr ymhyfrydai fy 
Ewyrth Edward ei hadrodd, am ei bod yn 

wir bob gair, fel y dywedai :— 

Mi wyddost fod yr achos Methodistaidd yn y 
dref yn hen achos—un o'r rhai hynaf yn y Sir. 
Nid oedd pobl er's talwm yn cyfranu haner 
cymaint a chrefyddwyr y dyddiau hyn, ac nid 
oedd cymaint o anghen. Er bod gweinidog a 
dau bregethwr yn perthyn i'r achos yn y dref, 
êc mewn rhan yn gwneud gwaith bugail, ni 
byddai neb yn meddwl rhoi dimai iddynt am eu 
llafur. Caent ychydig am bregethu a dyna'r 
cwbl. Ond er cyn lleied a gyfrenid, yr oedd y 
cyfeillion wedi talu am y capel er's rhai blyn- 
yddoedd, ac yr oedd ganddynt arian yn llaw y 
trysorydd. Go ddisut y byddai yr hen bobl yn 
trin y materion arianol—yr oedd y cwbl yn cael 
eiadaeli ddau o'r blaenoriaid, a phawb yn ym- 
ddiried ynddynt fel dynion gonest, ac ni byddai 
neb o honynt yn gofyn am gael gweled eu cyf- 
v“ifon, a phe gwnaethai rhywun hyny buasent yn 
ei ystyried yn insulf. Yn wir, ni wyddai eu 
cyd-flaenoriaid eu cyfrinach—yn unig derbyn- 
ient eu hadroddiad ddiwedd blwyddyn yn eithaf 
tawel. Yn y dyddiau hyny byddai llawer yn 


Y DALEB 8l 


dyfod o bell o ffordd i gapel y dref, yn enwedig 
o Wernhefin, ac yn eu plith ddau frawd—dau 
ffermwr cyfrifol. Yn mhen amser gwnaeth y 
ddau frawd apêl am gael dechreu achos yn 
Ngwernhefin, am fod cerdded deirgwaith i'r dref 
ddwy íilldir o ffordd yn feichus. Caniatawyd y 
cais gan bobl y dref, ac yn fuan codwyd capel 
bychan yno i gadw Ysgol Sul y bore, ac i gynal 
oedfa y prydnawn gan y pregethwr a ddig- 
wyddai fod yn y dref. Fel hyny y bu am rai 
blynyddoedd nes sefydlu canghen eglwys yno, 
pryd y gwnaed Edward a Thomas Williams—y 
ddau frawd—yn flaenoriaid yn Ngwernhefin. 
Yn mhen rhai blynyddoedd yr oeddynt wedi 
talu cost adeiladu y capel bach o fewn deugain 
punt, ac o herwydd y gwyddid fod gan gyfeill- 
ion y dref arian mewn llaw, gofynwyd am fen- 
thyg deugain punt yn ddilôg, ac y telid yr arian 
ynol pan fyddai galw, yr hyn a ganiatawyd. 
Wedi cael benthyg yr arian, aeth cyfeillion 
Gwernhefin yn ddifater am dalu eu dyled. Per- 
thynai i eglwys y dref ŵr o'r enw John Evans, 
gŵr blaenllaw iawn gyda'r achos, a'i brif hynod- 
rwydd oedd meithder ei weddïau. Byddai ein 
gliniau wedi cyffio bob tro y gelwid ar John 
Evansi weddïo. Eri ddewis blaenoriaid gym- 


82 Y UALEB. 


eryd lle amryw weithiau yn y drsf yn ystod 
arosiad John Evans yno, gadawya ef bob tro 
heb ei ddewis. Ond gwnai John Evans y diffyg 
i fyny drwy weddïo gyhyd a thri bob tro y cai 
gyfleusdra. Yn mhen yr hwyr a'r rhawg daeth 
angen am arian ar bobl y dref, a galwyd ar 
gyfeillion Gwernhefin i dalu y deugain punt yn 
ol. Wedi cael llawer cyngherdd, darlith a thô 
parti, casglwyd yr arian. Aeth blynyddoedd 
heibio, ac erbyn hyn yr oedd fimamnciers eglwys 
y dref wedi meirw, a John Evans wedi symud i 
Wernhefin, ac wedi eì ddewis yn flaenor yno. 
Fel y gwelsent yn y dref, felly y gwnaethant 
yn' Ngwernhefin—cadwai y ddau frawd bob 
cyfrinach arianol iddynt eu hunain, ond yr 
oeddynt yn ddynion o gymeriad tryloew, ac 
o dduwioldeb diamheuol. Oddeutu blwyddyn 
wedi dewisiad John Evans yn flaenor, bu farw 
un o'r ddau frawd, sef Edward, a syrthiodd yr 
holl gyfrinach i fynwes Thomas yn unig. Yn 
fuan, am ryw reswm neu gilydd, ystyfnigodd 
John Evans, a gwrthodai gymeryd unrhyw ran 
gyhoeddus yn y capel. Deuai i'r moddion yn 
gyson i edrych dan ei guwch. Un nos Sul, yn 
y seiat, ar ol ei gymhell yn daer i ddyweyd gair . 
ac iddo yntau wrthod, ebe Thomas Williams— 


Y DALEB. 33 


“John Evans, beth sydd arnoch chi? Yr 
ydach chi er's tro yn gwrthod gwneyd dim“ 
pwy sydd wedi'ch tramgwyddo? gadewch i ni 
glywed.” i 

Cododd John Evans ar ei draed, ac ebe fe— 

“Thomas Williams, newch chi ateb y cwest- 
iwn yma—ddaru chi dalu y deugain punt hyny 
ddaru eglwys Gwernhefin fenthyca gan eglwys 
y dref?” ac eisteddodd i lawr, ac yr oedd pawb 
wedi eu syfrdanu, a neb yn fwy na Thomas 
Williams ei hun. 

“Eu talu?” ebe Thomas Williams, “ do debyg, 
ac y mae'r receipi genyÎ yn tŷ. Yr wyf yn 
ofalus iawn i gadw pob receipt.” 

“ Purion,” ebe John Evans, “ dowch â hi yma, 
os medrwch chi.” 

Credai pob enaid yn y cyfarfod, oddigerth 
John Evans, y gallai Thomas Williams dd'od â'r 
receipl yn mlaen, ac wedi myned allan o'r cyfar- 
fod ymosododd amryw o'r brodyr ar John Evans 
am ei haerllugrwydd. Ond yr unig beth a ddy- 
wedai ef oedd—“ Aroswch dipyn bach i edrach 
a feder o gael y receipt.” Yr oedd ìi Thomas 
Williams deulu mawr a pharctus, ac aeth pob 
un o honynt ati dranoeth i chwilio am y receipt. 
Yr oedd yn y tŷ ganoedd lawer—rhai o honynt 

c 


84 Y, DALEB, 


yn haner cant oed, ond methwyd yn glir a 
dyfod o hyd i'r receipt angenrheidiol, ac yr oedd 
trueni Thomas Williams a'r teulu yn fawr 
arnynt. Trowyd pob peth i fyny yn tŷ, a 
chwiliwyd yn fanwl bob cilfach a chornel, ond 
i ddim pwrpas. Methai yr hen ŵr gysgu na 
bwyta, ac erbyn y seiat ganlynol yr oedd eì 
gnawd wedì curio. 

Ar ol y gwasanaeth dechreuol yn y seiat 
eododd John Evans ar ei draed, ac ebe fe :— 

“Thomas Williams, ddaethoch chi â'r receipt 
am y deugain punt gyda chi heno?” 

“Naddo,” ebe'r hen flaenor. “Yr wyf fi ar 
plant wedi chwilio ein goreu am dani, ond hyd 
yn hyn wedi methu d'od o hyd iddi. Ond yr 
wyf yn sicr fy mod wedi talu'r arian, ac yr wyf 
yn meddwl fod yr eglwys yma yn credu fy 
ngair, Mi âf i'r dref y fory at ferch Owen Jones, 
ac y mae yn ddiamau fod yna ddangosiad yn 
hen lyfrau ei thad fy mod wedi talu yr arian. 
Mae Owen Jones a fy mrawd yn eu beddau, 
onidê gallasent hwy dystio i wirionedd yr hyn 
yr wyf yn ei ddyweyd.” 

“Yr wyf wedi bod yn y dref o'ch blaen,” ebe 
John Evans, “ac nid oes yn mhapurau Owen 
Jones ddim dangosiad eich bod wedi talu, ac nid 


Y DALEB. 85 


oes neb yn eglwys y dref yn cofio i chi dalu 
dimai o'r arian.” 

“Duw yw fy marnwr,” ebe Thomas Williams 
“mi delais yr arian yn onest, ac yr wyf yn 
teimlo'n sicr y gallaf eto ddangos fy mod yn 
dyweyd y gwir.” 

Gwnaeth Thomas Williams ymofyniadau 
manwl ymhlith cyfeillion y dref, ac ymhlith 
eraill, ond nid oedd neb yn cofio iddo dalu yr 
arian. Erbyn hyn yr oedd y peth wedi myn'd 
yn siarad y wlad, ac amryw o aelodau Gwern- 
hefin wedi myn'd i gredu fel John Evans. Ond 
daliai y mwyafrif yn dŷn yn y grediniaeth fod 
Thomas Williams yn ddyn gonest, canys yr oedd 
yn ŵr mewn amgylchiadau da ac arian heb fod 
yn brofedigaeth iddo. Thomas Williams a'r 
teulu oedd wedi bod yn brif gefn i'r achos am 
haner oes, ac nid oedd un tŷ wedi bod yn agored 
i dderbyn pregethwyr yn yr ardal ond Trosy- 
gareg, sef eu tŷ hwy. Aeth pethau o ddrwg 
i waeth, a gellir yn hawddach ddychmygu 
teimladau Thomas Williams ar teulu na'u 
darlunio. Dygwyd yr achos i'r Cyfarfod Misol, 
a phenodwyd dau weinidog a blaenor i fyn'd i 
Wernhefin “ar achos neillduol,” a chredid gan 
lawer y torid Thomas Williams nid yn unig o 
fod yn flaenor ond o fod yn aelod hefyd. 


86 Y DALEB, 


Noswaith y prawf a ddaeth, ac fel y dygwydda 
ar achlysuron cyffelyb nid oedd ewin yn oìÌ yn y 
seiat hono. Edrychai Thomas Williams yn 
guchiog a phenderfynol, ac edrychai ei fechgyn 
yn benuchel, a dywedai rhywrai mai gweddusach 
fuasai iddynt aros gartreî neu ynte gadw eu 
penau i lawr. Wedi i'r gweinidog ieuengaf 
ddarllen a gweddio, gan gyfeirio ar y weddi 
fwy nag unwaith at yr achlysur anghyfforddus, 
ac wedi i'r plant adrodd eu hadnodau a chael 
eu hanfon adref, gosododd y gweinidog hynaf yr 
achos y daethent yno o'i blegid yn glir a 
phwysig o flaen yr eglwys, ac nid heb arddangos 
llawer o ofid calon, canys yr oedd efe a'r cyhudd- 
edig wedi bod yn gyfeillion mawr. Yna yn bur 
dyner gofynodd i'r hen flaenor beth oedd ganddo 
i'w ddyweyd drosto ei hun? Cododd Thomas 
Williams ar eì draed yn nghanol distawrwydd 
fel y bedd, a dywedodd, mor agos ag y gallaf 
gofio fel hyn :— 

“Benthyciwyd y deugain punt bymtheng 
mlynedd ar hugain yn ol, a mi telais inau 
nhw bum' mlynedd ar hugain i ddydd Mercher 
diweddaf. Er pan ddaeth John Evans âr 
cyhuddiad yn fy erbyn, gellwch yn hawdd 
ddych'mygu fy nheimladau. Nid wyf ar hyd yr 


Y DALEB 37 


amser wedi cysgu na bwyta ond ychydig. Yr 
wyf fi a'r plant o'r diwrnod hwnw hyd heddyw 
wedi chwilio am y receipt yn mhob cornel o'r tŷ, 
ond yn hollol ofer; ac yr oedd meddwl am eich 
dyfodiad yma heno, a'r achlysur o hono, fel pe 
buasai rhywun yn rhoi cyllell yn fy nghalon. 
Am y canfed tro fe ddarfu i'r plant a minau 
chwilio'r tŷ o'r top i'r gwaelod am y receipt 
heddyw. ond ìi ddim pwrpas. Pan oeddym yn 
ceisio eymeryd cwpaned o dê, mi a ddywedais 
wrthynt:—' Wel blant, fe gaiff eich tad ei 
ddiarddel heno, ond y mae fy nghydwybod yn 
lân o'r bai a roir yn fy erbyn,” ac yn y fan 
hon torodd yr hen flaenor i lawr, a bu raid i 
ni aros mynyd iddo adfeddianu ei hun pryd yr 
ychwanegodd :—“ Ar ol tê mi glôis fy hun yn 
y parlwr i aros amser y seiat, ac os gweddïais 
erioed mi weddïais heno. Yr 6eddwn yn teimlo 
fod Duw yn delio yn o galed efo hen was. 
Rhaid i mi gyfadde fy ngwendid fy mod wedi 
edliw tipyn iddo. Mi ddeudes'wrtho y mod i 
wedi treio eì wasanaethu er yn hogyn, fy mod 
wedi cyfranu at ei achos yn ol fel yr oedd o 
wedi fy llwyddo yn y byd, y mod i wedi agor 
fy nhŷ i groesawu ei weision ar hyd y blynyddau, 
a mi ofynais iddo a oedd o'n myn'd i'm mwrw 


88 Y DALEBR 


ymaith yn amser henaint & phenllwydni, a wn 
i ddim ddaru mi beidio awgrymu wrtho nad 
oedd hyny ddim yn Aonowrable. Prun bynag 
mi deimlais yn well wedi deyd fel yna wrtho; 
a mi adawais y cwbl iddo, ond cystal a deyd 
wrtho hefyd y byddai i mi ei watchio sut y 
gwnai o â fi. Yr oedd eto dipyn o amser tan 
adeg y seiat, a mi feddyliais y treiwn i ddarllen 
tipyn i aros yr amser. Mi estynais oddiar y 
shilff hen gyfrol o'r DRYSORFA, a mae Duw yn 
gwybod fy mod yn deyd y gwir, yn y lle yr 
agorodd y llyfr yr oedd y receipt! Mi waeddais 
dros bob man—receipt! mreceipt! receipt! a 
dyna'r plant at y drws gan feddwl fy mod 
wedi dyrysu yn fy synwyrau, a fuasai hyny 
ddim yn rhyfedd, a doeddwn i ddim yn cofio y 
mod i wedi cloi y drws, ac yr oeddwn yn dal 
waeddi receipt/ Wedi i mi dawelu ac agor y 
drws mi aethon ar ein gliniau.—Dyma'r receipt 
Mr. E , âc yr ydach chi yn eitha cyfarwydd 
â llaw Owen Jones,” ac eisteddodd Thomas 
Williams i lawr, a rhaid i mi ddyweyd nad oedd 
prin wyneb sych yn y lle. 

“W—w—wel, Mr. Williams,” ebe Mr. E—— 
“mae llawer o bethau da wedt bod yn y 
DRYSORFA, er mai fi, y Golygydd, sydd yn 


ENOC EVANS, Y BALA. 39 


dyweyd hyny, ond dyna'r peth goreu gawsoch 
chŵ ynddi erioed.” 

Fedra i ddim darlunio i ti, ebe fy Ewyrth 
Edward, ein teimladau y noson hono. Yr oedd 
pawb yn wylo o lawenydd oddigerth John 
Evans. Edrychai ef fel pe buasai wedi ei 
saethu. Ond credai rhai fod John Evans yn 
eithaÊ gonest yn ei dybiaeth er iddo gam- 
gymeryd. Ni fu fyw fawr wedi hyn, ac 
ymddangosai fel dyn wedi tori eî galon. 


Enoc Evans, y Bala. 


ES, y mae genyf gof gweddol am Enoc Evans, 

y Bala, ebai F'ewyrth Edward. Ddaru 

Enoc a finau ddim ei hitio hî yn dda iawn,—yr 
oedd ef wedi dod i'r byd dipyn yn rhy fuan, a 
minau dipyn yn rhy hwyr, ac felly ni ffurfiwyd 
_ fawr o gwentans rhyngom. Ond mi glywais 
lawer o son am Enoc fel un oedd. yn ddarllenwr 
diail, ac yn hoff iawn o adar. Nid oedd neb 
yn ei bwyll yn dyfod yn hwyr i'r oedfa pan 
fyddai Enoc i bregethu, oblegid ei glywed yn 
darllen y bennod oedd y trêt. Nid oedd, fel y 
clywais ddynion o farn yn dweyd, yn rhyw 
helynt o bvegethwr. Yn y dyddiau hyn, Castle 


40 ENOO EVANS, Y BALA. 


Street, yn yr Wyddgrug, ydyw yr ystryd iselaf 
a butraf yn y dref. Nid wyf yn meddwl fod 
ac na fu i un tŷ ddrws cefn gydag un eithriad, 
ac y mae y nifer mwyaf o'r tai erbyn hyn wedi 
eu datgan yn anghymwys i neb drigo ynddynt. 
Ond y mae i'r hen ystryd hanes cysegredig iawn. 
Pe gallasai Castle Street adrodd ei hanes ei hun, 
fe fuasai ganddi lawer iawn i'w ddweyd, a 
hwnw o ddyddordeb neillduol... Yn y tŷ cyntaf 
ar y llaw dde y trigai yr hen Angel Jones, y 
blaenor enwog y canodd Glan Alun farwnad 
gampus iddo. Yn y caban hwn y magodd Angel 
deulu mawr, ac y gwnaeth fusnes anferth fel 
teiliwr. Nid oes i'r tŷ ond dwy ystafell wely, 
ac un fechan fach arall ar ben y grisiau, ac eto, 
mor ryfedd ydyw meddwl, hwn oedd prif gartref 
rhai o brif enwogion y pwlpud Cymreig am 
lawer o flynyddoedd yn eu hymweliadau â'r 
dref. Yn y tŷ bychan distadl hwn y cysgodd , 
Eben. a Thomas Richards, William Havard, 
Roberts, Amlwch, John Elias, y ddau Jones o 
Lanllyfni, Henry Rees, a llu eraill, pan ddeuent 
i'r Wyddgrug i bregethu, ac yn eu plith Enoe 
Evans, y Bala. 

Yn nhop Caslle Street trigai cymeriad 
rhyfedd—yr wyb yn ei gofio yn dda—o'r enw 


ENOO EVANS, Y BALA, 4l 


William Jones, teiliwr fyth. Wrth yr enw Owil 
yr adnabyddid ef yn gyffredin. Dyn bŷr, 
gorsyth ydoedd, bob amser yn gwisgo dress coal 
atop hai. Nid oedd Cwil na Chymro na Sais, 
ond yr oedd ganddo grap ar y ddwy iaith. 
Egwan iawn oedd ei alluoedd meddyliol, a bu 
am dri mis ar ol tyfu i fyny yn ceisio dysgu y 
pader, ac yn y diwedd bu raid iddo roi yr 
ymdrech heibio fel bad job. Dau beth a hoffai 
Cwil yn fwy na dim arall, sef cwrw ac adar. 
Byddai yn cael term hir weithiau, a chlywais ef 
yn dweyd ei fod wedi colli tri diwrnod o'i oes na 
wyddai ddim am danynt. Yr oedd Owil wedì 
cael wythnos o spri, a chysgodd o nos Sadwrn 
hyd fore Mercher heb ddeffro. Yr oedd Owil bob 
nos Sadwrn o'r flwyddyn ar ol cael ei gyflog, ac 
ymolchi a shafio, yn myn'd at ei ddiod i'r Talbot, 
ac yn yfed mor drwm fel na wyddai ddim wrth 
adael y dafarn ond mae “troi ar y dde” oedd y 
ffordd gartref. Ond un Sadwrn perswadiwyd ef 
gan gyfaill i fyn'd i'r “ Eagle and Child,” yr ochr 
arall i'r heol. Wrth gychwyn gartref y noson 
hono cofiodd Cwil am y rheol ddieithriad o “droi 
ar y dde,” a chafodd ei hun fore Sul wrth Bentre 
' Hobin, ar ffordd Wrexham, yn gorwedd yn môn 
y clawdd, ac yn methu drinad pa fodd a fu iddo 


42 ENOC EVANS, Y BALA. 


fethu yn ei lanmd-marks. Ond fel y dwedais, yr 
oedd Owil yn hoff iawn o adar—yn fwy felly 
na chwrw. Un tro pan oedd Enoc Evans yn 
pregethu yn yr Wyddgrug, digwyddodd yr hen 
Angel son wrtho am adar Owil Jones. Aeth 
Enoc yno ar ei union, a bu Owil ac yntau yn 
siarad am adar hyd haner y nos, a buasent wedi 
parhau hyd y bore oni buasai i Angel fyn'd i nol 
eì lodger. 

Ar ol hyn gofynai Owil yn feunyddiol i 
Angel,—“ Hengel, pryd mae y bird merchant yn 
dwad yma i pygethu eto?” A phan ddeuai 
Enoc Evans ar draws gwlad i'r Wyddgrug, y 
peth cyntaf a wnai, cyn cael tamaid o fwyd, 
oedd ymweled a Cwil, ac ymgomio am yr adar, 
a llawer tro buasai Enoe wedi anghofio ei 
ymborth a'r oedfa a'r ewbl yn nghwmni Owil, 
oni bai fod Angel yn ymyl. Un tro yr oedd 
Enoc Evans wedi cymeryd ffansi anghyffredin 
at canary oedd yn meddiant Cwil,—yr oedd yn 
dotio ato fel cantwr, ac eisteddodd yr hen begor 
i wrando arno am oriau. Y waith gyntaf y 
daeth Enoe i'r Wyddgrug wed'yn—ar ol rhoi 
ei geffyl ìi fynu yn y “Black Boy,” aeth yn syth 
i edrych am Owil Jones, ac wedi llygadu o 
gwmpas y tŷ, ebai fe— 


ENOC EVANS, Y BALA, . 48 


“ Lle mae'r canary campus hwnw wedi myn'd, 
William Jones?” 

“ Mae'r cath wedi lladd o, Mistar Hifans,” ebe , 
2wil. 

“Eich cath chi oedd y syrffet, William ?” 
gofynai Enoc. 

“Dim peryg,” ebe Owil, “mi lladdwn pob cath 
yn y byd dawn i'n medryd.” 

“Mi nawn ninau'ch helpio chi, William,” ebe'r 
hen bregethwr. 

“ Mae'n da gen i'ch clywed chi'n deyd, Mistar 
Hifans,” ebe Cwil, ac ychwanegodd gydag ochen- 
aid,—“Do, mi ddaru cath John Bowen i ladd o, a 
_ faswn i dim yn cymyd y mhwyse o aur am y 
deryn hwnw, Mistar Hifans. A mi deuda i chi be 
neis i a fo, syr,—y cath gwyddoch,—mi dalies o ar 
dydd Sadwrn pan odd o'n dwad i'r tŷ i edrych 
am deryn arall, a mi rhos o mewn bocs a clo 
arno, a bore Sul mi lodies fy pibell a mi 
cymes stôl i'r gardd, a mi noles y cath a mi 
croges o yn y pren fale, & mi steddes ar y 
stôl ìi cymyd mygyn i edrach arno fo'n marw, 
a mi ces fy revenge.” 

“ A syrfio'r slwt yn reit,” ebe Enoc yn selog, 
ac ychwanegodd,—“ Mi welaf, William, fod 
gynoch chi adar bach yma?” 


44 ENOO EVANS, Y BALA. 


“Hoes, Mistar Hifans” ebe Cwil, “ond 
gwelsoch chi rioed ffasiwn trafferth ces i i cael 
nhw. Mi treies un giar efo celiog ene am wsnose, 
a nae'r dau dim byd a'u gilydd; ond mi rois giar 
arall efo'r celiog, a mi ces adar bach toc, a ma 
hyny yn digon o profedigelh ma nid ar y 
celiog rodd y bai.” 

“ Diar anwyl galon!” ebe Enoc. 

“ Enoc Evans, mae hi'n amser myn'd i'r capel,” 
ebe Angel yn y drws; a thorwyd ar seiat y 
ddau hen gono. 

Nid cynt yr oedd yr oedfa drosodd nag y 
brasgamodd Enoc o flaen Angel i'r Castle Street. 
Pan ddaeth Angel i'r tŷ cafodd fod Nancy wedi 
gwneud y super yn barod, ond nid oedd dim son 
am Enoc Evans. Dyfalodd Angel yn mha le 
yr oedd yr hen bregethwr, ac ymaith ag ef i dŷ 
Cwil Jones, a chafodd y ddau drachefn mewn 
dîp disgwrs am yr adar. 

“William Jones,” meddai Enoc, “beth ydi'r 
achos nad ydach chi ddim yn cadw dim ond y 
camaries a'r nicos yma? Ydach chi ddim yn 
hoff o adar eraill ?” 

“ Hydw, Mistar Hifans,” ebe Cwil, “yr hydw 
i'n hoff o pob sort o hadar. Ond mi gwelwch 
bod y tŷ dipyn yn bwchan, & mae deryn pran- 


ENJO EVANS, Y BALA. 45 


weth a deryn du isio cage mawr, a mae nhw 
tipyn yn budron. Ond faswn i dim yn hidio am 
hyny dase gen i lle iddyn nhw, Mistar Hifans. 
A mi deuda i chi peth arall, ma Hangel yn 
gwbod cystal a mine, roddwn i'n ffond sobor o 
lark, a rodd gen i un unweth na weles i rioed i 
sorbo. Fi daru fagu o, a rodd o'n cantwr na 
chlywes i rioed i bath o. A rodd o mor dof fel 
roddwn i yn i cymyd o weithie i'r siop weithio, 
ma Hangel yn gwbod. Wel un tro mi cymes o 
i'r siop weithio, a rodd yno dyn,i enw fo odd 
George Roberts, rodd o'n canu yn reglws—y 
cantwr bâs gore clywsoch chi rioed,—ond dodd 
gynfo dim parch i deryn da. Wel, mi cymeres 
y deryn i'r siop ydw i'n deud wrthoch chi, 
Mistar Hifans, a rol i mi fynd ar y bwrdd, mi 
dalies y lark ar cledyr fy llaw—rodd o mor dof— 
a mi deudes, dene ti, George, deryn na welest di 
rioed i sorb o. A be daru George neud, heb i mi 
meddwl, mi cymodd labwt a mi tarodd fi tan fy 
penelin, a mi ês i llysmer. _ Pan dois i ata fyhun 
mi ofynes, lle ma lark fi, George? a mi gweles fy 
lark wedi marw ar y bwrdd, ar ol hyny mi 
cymes syrffet at cadw lark.” 

“ Wel, y dyn annuwiol a dideimlad,” ebe Enoe, 
* Beth ddaru chi——î” 


46 ENUC EVANS, Y BALA, 


“ Enoc Evans, mae'n bryd i chi ddod i'r tŷ ers 
meityn,” ebe Angel. 

Mi fum yn aros am dipyn yn y Bala, ebe 
F'ewyrth Edward, ac yn ystod yr amser hwnw 
mi adwaenes ddau fab i Enoc Evans. Saer maen 
oedd un, a Dafydd oedd ei enw, os wyf yn cofìo 
yndda. Y pryd hwnw yr oedd yn adeg isel ar 
grefydd, a'r gwaith yn slac. Er mwyn cael 
ychwaneg o waith gadawodd Dafydd grefydd ac 
aeth i'r Eglwys... Ond yn y man ymwelodd 
diwygiad crefyddol â thref y Bala, ac yr oedd 
yn amser hyfryd ar y cyfeillion yn yr hen gapel. 
Un noson seiat, pan oedd y diwygiad yn ei wres, 
daeth Dafydd yn ol i'w hen gartref, ac aeth 
Doctor Lewis Edwards i ymddyddan ag ef. Yr 
oedd yr ymgom mor agos ag y gallaf gofio fel 
hyn— 
“ Wel, Dafydd Evans, beth wnaeth i chwi droi 
yn ol?” gofynai y Doctor. 

“Ffilio bod yn gyfforddus adeg y diwygiad 
yma yn yr hen Eglwys ene,” ebe Dafydd. 

“Y mae yna bobl dda iawn yn yr Eglwys," 
ebe y Doctor. 

“Oes,” ebe Dafydd, “rhai da iawn am edrach 
ar ol y corffyn, yn eich curo chi ym» yn arw am 
hyny. Yr oeddwn i'n cael mwy o waith o lawer 


HET JAC JONES. âT 


yn yr Eglwys na phan oeddwn i'n arfer dod 
yma. Ond rhai go sâl ydyn nhw am edrach ar 
ol yr ened.” 

“ Wel,” ebe'r Doctor, “yr oeddwn yn clywed 
fod pobl yr Eglwys hefyd yn edrych ar ol yr 
enaid. Yn y diwygiad yma yr oedd genych yn 
yr Eglwys gyfarfodydd gweddio fel ninau yn y 
capel, on'd oedd?” 

“Oedd, Mr. Edwards, ebe Dafydd, “ond 
wyddoch chi'r gair ddoth i'm meddwl i wrth 
eu gweled nhw wrthi?” 

“Na wn i'n siwr,” ebe'r Doctor. 

“ A'r swynwyr a wnaethant yr un pethau,” 
ebe Dafydd, a chwarddodd y Doctor nes oedd ei 
ochrau yn mynafyd. 


Het Jac Jones. 


I glywaist lawer gwaith fod gan y meddwl 
Mi gryn lawer i'w wneud âg iechyd neu 
afiechyd y corff, a mae hyny yn ddigon gwir 
Dyma hanes i ti sy'n cyn wired a'r pader. 

Wedi i mi dyfu i fyny'n llane, yr oeddwn wedi 
glân laru ar weithio ar y ffarm,—yr oedd yn 
fywyd rhy lonydd i mi Yr oeddwn wedi 
elywed fod cyflog dai lanciau yn ffactri gotwm 
yr Wyddgrug, a ffwrdd a fi yno i edrych am 


4$ HET JAC JONES. 


waith. Cyflogais yn union fel rhyw fath o was 
i'r spimners, ac yr ueddwn yn bur ddedwydd fy 
lle. Yr oedd yno lanc arall tua'r un oed a mi 
yn yr un swydd,—bachgen wedi colli un llygad, 
ond yn gweled gyda'i un fwy nag a welai 
bechgyn yn gyffredin gyda'u daulygad. William 
James oedd ei enw, a bachgen direidus dros ben 
ydoedd, a daeth ef a minau yn ffrindiau mawr 
yn fuan. Byddai William a minau yn gyfranog 
mewn rhyw driciau ar y spimners yn feunyddiol. 
Ond yr oedd yn ddealledig rhwng Wil a minau 
ein bod i gymeryd y bai bobynail. Os y fi a 
gyhuddid o wneud y cast, cymerai Wil James y 
bai, ac felly y gwnawn inau pan gyhuddid yntau. 
Felly byddem yn arbed un cerydd, a rhai 
garw am geryddu oedd y spinmers. Giaffer y 
spimning-room oedd 'Thomas Burgess, un o'r 
dynion bryntaf a mwyaf amhoblogaidd gyda'r 
gweithwyr a welais erioed. Ond yr oedd Burgess 
yn hynod o hoff o gellwair a gwneud mân driciau 
gyda'r dynion oedd dan ei ofal, ac felly nid oedd 
Wil James a minau yn isel iawn yn ei ffafr. 

Yr oeddwn wedi darllen yn rhywle fod yn 
bosibl perswadio dyn iach i fod yn sal, a dyn 
sal i fod yn iach, os na fyddai ei salwch yn un 
tosb iawn. Un awr ginio soniais am hyn wrth 
Thomas Burgess, ac ebe fe,— 


HET JAC JONES. 49 


“ Mae'n reit hawdd treio y peth bydae ti a 
Wil James yn rhoi eich penau yn nghyd suti 
experimentio ar un o'r chaps yma. Os na fedr 
Wil ddyfeisio rhywbeth yn y ffordd yna, lle sal 
i ti a finnau dreio, achos cwtrin o fachgen ydi 
Wil.” Syniai Wil yn gyffelyb am Burgess, mai 
cwtrin oedd yntau. 

“ Wyst di be,” ebe Wil wrthyf un diwrnod, 
“mi leiciwn farw yr un funud a'r hen Burgess 
yma.” 

“Pam hyny?” ebe fì. 

“Am fod ganddo gymin i'w aped am dano,” 
ebe Wil, “a thra y bydden nhw yn trin ei gês o 
mi fedrwn snecio i'r nefoedd heb i neb sylwi.” 

Pa fodd bynag, soniais wrth Wil am awgrym- 
iad Thomas Burgess, a chyn nos yr oedd cynllun 
Wil yn barod. Yr oedd un o'r spiwmers, Jac 
Jones wrth ei enw, bob amser yn gwisgo top hat, 
ac yn ei gosod ar hoel tuallan i'r spinning-room, 
Cynllun Wil oedd rhwymo llinyn du main o 
gwmpas gwaelod yr het, wrth y cantel, a'i thynu 
i mewn chwarter modfedd, a mae chwarter 
modfedd, ti wyddost, yn ddau size mewn het, ac 
wed'yn perswadio Jac Jones fod ei ben wedi 
chwyddo. Yr oedd y cynllun wrth fodd yr hen 


Burgess. Bore dranoeth, cyn gynted ag yr aeth 
Dp 


50 HET JAC JONES. 


Jac Jones at ei waith, rhwymodd Wil y llinyn 
am yr het yn reit nêt, ac, yn ol y cynllun, eis 
inau i'r spimning-room, a dywedais wrth Jac,— 

“John Jones, ydach chi ddim yn iach 
heddyw ?” 

“ Ydw, machgen i, pam roeddat ti'n gofyn ?” 

“O dim,” ebe fi, “ond y mod i'n meddwl fod 
gynoch chi dipyn o chŵydd yn eich arleisiau.” 

“ Nag oes, neno dyn, yr ydw i'n cael iechyd 
campus, diolch am dano,” ebe Jac. 

Oddeutu saith o'r gloch aeth Wil ato, a 
dywedodd,— 

“ John Jones, dydach chi ddim yn edrach run 
fath ag arfer bore heddyw; oes gynoch chi boen 
yn y'ch pen?” 

“Nag oes, neno diar; ond oedd Ned yn gofyn 
yr un peth gyne; be naeth i ti feddwl?” 

“ Wn i ddim,” ebe Wil, “ond y mae rhywbeth 
yn edrach yn od yn ych pen chi, fel bydae chi 
wedi cael dyrnod un ochr. Gadewch i mi weld 
yr ochr arall. Na, mae'r ddwy ochr run fath; y 
fi ddaru ffansio, ddyliwn,” a ffwrdd a_Wil at ei 
waith. 

Rhyw bum munud cyn amser brecwest, aeth 
yr hen Burgess ato, a dywedodd,— 

“Dyma ti, Jac, fuost di mewn rhyw sgarmes 


2 


HET JAC JONES. 51 


neithiwr? Rwyt wedi bod yn slotian efo'r hen 
ddiod eto, achos y mae dy ben di fel meipen 
gron; neu wyb ti wedi cael clefyd y penau sydd 
o gwmpas rwan?” 

“ Phrofesi ddyferyn ers wythnos, a mae mhen i 
gystal a phen yr un o honoch chi,” ebe Jac, yn 
gwta. 

“Gobeithio dy fod yn dweyd y gwir,” ebe 
Burgess, ac ymaith ag ef. 

Pan oedd Jac yn myn'd i'w frecwest, ac yn 
ceisio rhoi ei het am ei ben, ni fedrai yn ei fyw. 
Edrychodd ai nid oedd wedi cymeryd het rhyw- 
un arall, ond cofiodd nad oedd neb yn gwisgo 
top hat ond efe, ac yr oedd ei enw, yr hwn yr 
oedd wedi ei ysgrifenu â'i law ei hun tu mewn 
iddi. Cafodd fenthyg cap i fyn'd i'w frecwest, a. 
chariai yr heb yn ei law. Ni ddaeth Jac Jones 
at ei waith ar ol brecwest.. Ganol dydd galwodd 
Burgess i edrych am dano, a chafodd ef yn ei 
wely, yn dioddef gan boenau mawr yn ei ben. 
Dywedodd Burgess wrth Jac mai y clefyd yn 
ddiau ydoeda, ond fod meddyginiaeth wedi ei 
ddarganfod i'w wella ar unwaith, ac y deuai 
a'r cyffyr iddo y prydnawn hwnw, wedi i'r 
felin stopio. Aeth Burgess a minau i edrych 
am Jac y noson hono, a chymerasom dipyn o 


52 HET JAC JONES. 


&weel oil mewn potel gyda ni. Tra yr oedd 
Burgess a gwraig Jac yn y llofft, yn cymhwyso 
y sweet oil at eì ben, yr oeddwn inau yn y gegin 
yn tynu y llinyn oddiar yr het; ac er mwyn 
dangos mor effeithiol oedd y feddyginiaeth, 
anfonodd Burgess y wraig i nol yr het a 
gallodd Jac ei rhoi am ei ben yn hwylus. Yn 
wir, gan gymaint o'r sweel oil oedd ar ei ben, 
llithrai yr het braidd yn rhy esmwyth, a da oedd 
fod gan Jac glustiau go fawr i'w hatal rhag iddi 
fyn'd dros ei wyneb. Ond rhyfedd, ni ddar- 
fyddodd y poenau yn union deg, er i'r chŵydd 
gilio ar unwaith, a bu Jac Jones ar y clwb am 
wythnos cyn ail ddechreu gweithio. Ni chafodd 
wybod am y cast am dair wythnos, ac ni fadd- 
euodd byth i ni. 

Dyma stori arall i ti, ddigon tebyg, ebe fy 
Ewyrth Edward, ond caf adrodd hono eto 
hwyrach. 


Edward Cwm Tydi. 


EU partner ìi stori Jac Jones a'ì het, dyma i 
a< ti stori arall sydd yn dangos mor hawdd 
ydyw gwella ambell ddyn o afiechyd trwm, a 
mae'r hanes yn wir bob gair,—yr oeddwn yn ad- 
mabod y bobol, ac y mae eraill yn fyw yrwan oedd 


EDWARD CWM TYDI. 53 


yn eu hadwaen. —” Yr hyn a wnaeth i mi gofio yr 
hanes oedd clywed am y Segwa yna sydd yn 
myn'd o gwmpas y wlad i wella pobol o'r 
gymalwst (rheumatism) mewn ychydig funudau 
drwy eu rhwbio. Oddeutu trigain mlynedd yn 
ol, yr oedd yn byw mewn tyddyn o'r enw 
Cwm Tydi, yn agos i Llangollen, frawd a 
chwaer, sef. hen lanc ifanc a hen ferch ifanc, o'r 
enw Edward ac Ann. Yn y dyddiau hyny 
byddai pobol yn cael eu hadnabod wrth y lle 
y byddent yn byw ynddo, neu wrth y gelfyddyd 
a fyddent yn ei dilyn. Er fy mod yn adwaen y 
brawd a'r chwaer yn dda, ni wyddwn mo'u henw 
ond fel Edward ac Ann Cwm Tydi. Yr oedd yr 
hen lanc a'r hen ferch mewn tipyn o oed. Dyn 
mawr, cryf, iach, oedd Edward, ond lled wanaidd 
oedd ei chwaer Ann. 

Ryw dro cymerwyd Edward yn sâl ìawn gan 
y gymalwst, fel na fedrai prin symud yn ei wely, 
na goddef i neb gyffwrdd âc ef, ac yr oedd mewn 
poenau dirfawr, a. gyrwyd ar ffrwst i Langollen 
am Doctor Morris. Dyn byr, cryno, oedd y 
Doctor, ac wedi clywed am afiechyd Edward, 
daeth i Gwm Tydi yn ddiymdroi, a dywedodd y 
gwnai anfon potelaid o ffisig i'r claf. Yr oedd 
i'r Doctor Morris was o'r enw Wil, bachgen o 


54 EDWARD CWM TYDI. 


Landysilio, yr hwn a ofalai am ei geffylau, ac a 
fyddai weithiau yn helpio y Doctor i wneud y 
ffisig i fyny. Ni chlywais enw erioed ar y bach- 
gen hwn ond Wil, gwas y Doctor. Cymro glân 
& smala oedd Wil, ac yr wyf yn ei gofio yn dda. 
Wedi i'r Doctor wneud y botel ìi fyny, dywedodd 
wrth Wil am ysgrifenu arni y byddai raid ei 
hysgwyd yn dda cyn rhoi y ffisig i'r claf. 
Ysgrifenodd Wil,—“ He must be well shaken 
before taken,” gan roddi heyn lleif. Paunaio 
ddireidi ai o anwybodaeth y gwnaeth efe hyn, 
nis gwn. 

Pan gyrhaeddodd y botel ì Gwm Tydi ni 
fedrai nac Ann nac Edward ddeall gair o'r 
ysgrifen, oblegid ni chawsent awr o ysgol yn 
eu bywyd. Yr oedd yn Nghwm Tydi was o'r 
enw Abram, yr hwn a gawsai ychydig o ddysg, 
a galwyd efi ystafell y claf “i ddarllen y botel,” 
er mwyn gwybod sut yr oedd y ffisig i'w 
gymeryd. Dywedodd Abram wrth Ann,— 

“ Rhaid i ni ei ysgwyd yn dda cyn rhoi'r ffisig 
iddo.” 

“Ei ysgwyd?” ebe Ann. 

“Iê” ebe Abram, “dyma fo'n deyd ar y 
botel,— He must. be well shaken before taken.” 

“ Fedra i mo'i ysgwyd o, rydw i yn rhy wan," 
ebe Ann. 


EDWARD CWM TYDI. 55 


“ Mae'n rhaid gwneud hyny. achos mae'r botel 
yn deyd,” ebe Abram, ac ocheneidiai Edward yn 
ei wely. 

“ Wel,” ebe Ann, “gan fod y Doctor yn deyd 
fod yn rhaid, 'does dim ond gwneud hyny.” 

Taflwyd y dillad oddiar Edward, ac aeth 
Abram un ochr i'r gwely ac Ann yr ochr arall, 
ac ysgwyd Edward a wnaethant yn dda, nes 
oeddynt yn chwys dyferol, ac Edward yn 
gwaeddi uchw mawr a mwrdwr. Collodd 
Edward ei lais wrth waeddi mor galed, a 
thybiodd Ann ac Abram ei fod ar fin marw. 
Eisteddodd y ddau i lawr, yn fyr eu gwynt,i 
aros a& ddeuai Edward ato ei hun. Yn y man 
ebe Edward,— 

* Abram, bob byrfaint y mae y botel yn deyd 
y rhaid fy ysgwyd i?” 

“ Dair gwaith yn dydd,” ebe Abram. 

“Ho,” ebe Edward, “dim chwaneg o'r drefn 
yna i mi,” a chododd yn araf deg a gwisgodd 
am dano, » theimlai yn lled dda. 

Dranoeth daeth Doctor Morris i Gwm Tydi, a 
chyfarfyddwyd ef ar ben y buarth gan Ann. 

“Sut mae Edward heddyw, Ann?” ebe'r Doctor 

“Wel,” ebe Ann, “dydw i ddim yn meddwl y 
gnaeth y ffisig fawr o les iddo, ond mi ddaru'r 


56 THOMAS OWEN, TY'R CAPEL. 


ysgwyd neud daioni mawr iddo, Mi ysgydwodd 
Abram a fine fo ein gore glâs cyn rhoi'r ffisig 
iddo, fel yr oedd y botel yn deyd, a toc mi 
gododd a mi wisgodd am dano heb help, ac 
erbyn heddyw mae o reit sionc.” 

Gwelodd Doctor Morris y camgymeriad, a. 
ebe fe,— 

“Yr achos i mi roi gorchymyn ei ysgwyd yn 
dda oedd er mwyn i'r ffisig sefyll efo fo,” ac aeth 
ymaith dan wasgu ei ochrau. 

Bu Abram, wedi hyn, yn was efo nbad, a mi 
gwelais c'n bwyta llon'd gogor o winwyn oerion, 
ond stori arall ydi hono, ebe fy Ewyrth Edward. 


Thomas Owen, Ty'r Capel. 


RTH son wrthot ti y noson o'r blaen am 
William a Richard Bonner, mi wneis 

ryw gyfeiriad at Thomas Owen, Ty'r Capel, yr 
Wyddgrug. Un o'r cymeriadau rhyfeddaf a 
welais erioed oedd Thomas. Crydd oedd o wrth 
ei greffb; ond yr oedd o hefyd yn bregethwr 
efo'r Methodistiaid. Anaml y gwelaist di ddyn 
teneuach na fo, ond yr oedd yn hynod o ewynog 
ag yn gerddedwr dan gamp. Yr oedd eì drwyn 
yn union yr un ffurf a thrwyn y Duke of 


THOMAS OWEN, TY'R CAPEL. 57 


Wellington, fel knocker drws. Wrth i mi son am 
ei drwyn yr wyf yn cofio digwyddiad lled 
ysmala iddo. Yr oedd gan Thomas arferiad 
wrth bregethu o estyn ei fys blaen allan fel pe 
buasai yn pwyntio at rywun yn y gynulleidfa, 
ac yna gymeryd gafael yn ei drwyn gyda'i fys 
a'i fawd, a deuai y hys blaen allan wed'yn. Un 
tro fe ddarfu i bobl Nerguis roi gwahoddiad i 
Thomas Owen i ddyfod yno i gadw plygain am 
bump o'r gloch yn y bore yn y capel, ac ufudd- 
haodd yntau yn barod ddigon. Yr oedd y capel 
yn dan sang. Nid oedd lampau na gas wedi dod i 
arferiad y pryd hwnw. Canwyllau gwêr a 
fyddai yn mhobman, a gofalid am enufers ar 
bob pwlpud er mwyn i'r pregethwr allu topio y 
canwyllau pan ddechreuent ddylu. Gweddïodd 
Thomas yn afaelgar iawn y bore hwnw, a dyna 
yr adeg yr oedd efe yn erfyn ar ran brenines 
Madagascar. “ Achub hi, Arglwydd, neu symud 
yr hen Jaden front,” meddai Thomas. Pa fodd 
bynag, gyda iddo ddechreu pregethu sylwodd fod 
— y canwyllau yn diio, ac edrychodd o'i gwmpas 
am y snwffers, ond nid oedd un yno. Gwlychodd 
Thomas ei fys a'i fawd ar ei wefus a thorodd ben 
y canwyllau. Yna cydiodd yn ei drwyn gan 
adael parddu mawr arno. Dechreuodd y bobl 


58 THOMAS OWEN, TY'R CAPEL 


chwerthin. Cynhyrfodd Thomas yn fawr pan 
welodd y gynulleidfa mor gellweirus, a cher- 
yddodd hwynt yn llym, a ehydiodd yn ei drwyn 
eilwaith nes ydoedd can ddued a'i esgid, a'r bobl 
yn myn'd i chwerthin yn waeth waeth, yn 
enwedig yr hogiau drwg. O'r diwedd ebe 
Thomas, “ Beth sydd arnoch chi, bobl annuwiol? 
Mae'r fath ymddygiad yn nhŷ Dduw yn warth 
i grefydd! Os dyma'r fath beth ydi plygain, 
ddo'i byth i'r un eto tra bydda'i byw,” a rhodd 
ben ar y bregeth mewn natur ddrwg. Ond 
wedi deall yr achos o'r chwerthin a gwel'd ei 
wyneb yn y drych, chwarddodd yntau hefyd 

Brodor o'r Bala oedd Thomas Owen ac yr 
oedd yn fab i Richard Owen, y gŵr a weddïodd 
em bymtheng mlynedd o estyniad oes i Mr. 
Charles ac a. gafodd ei wrando, ac yn y cyfnod 
hwnw y cyfansoddodd Mr. Charles y Geiriadur a 
fu o fendith anmhrisiadwy i Gymru. Yr oedd 
neillluolrwydd mawr yn Thomas hefyd fel 
gweddïwr, ac atebwyd rhai o'i erfyniadau cy- 
hoeddus yn bur amlwg. _ Un tro yr oedd Thomas 
Owen yn precethu yn Adwy'r Clawdd ar adeg 
o dlodi a chyfyngder mawr. Yr oedd ync 
ganoedd o bobl allan o waith ac yn dioddef gan 
eisiau bara. Gweddïodd Thomas yn daer a 


THOMAS OWEN, TY'R CAPEL. 59 


gefaelgar am i'r Arglwydd ddatguddio ryw 
wythïen werthfawr yn y gymydogaeth a roddai 
waith i'w greaduriaid anghenus, a dywedai wrth 
y Brenin Mawr,—'“ Mai gen ti, Arglwydd, ddigon 
o gyfoeth yn yr hen ddaear yma bydae ti 
ddim ond yn cyfeirio llygaid rhwfun at y man 
lle mae o.” Yn mhen deuddydd neu dri dar- 
ganfyddwyd gwythïen o blwm a roddodd waith 
i'r holl ardal am flynyddoedd. 

Yr oedd newyddion yn hir yn cario y dyddiau 
hyny, ac yr oedd Michael Roberts, Pwllheli, y 
pregethwr enwog, wedi bod yn asylum Caer er's 
tipyn cyn i Thomas Owen glywed am hyny, a 
phan glywodd teimlodd i'r byw. Y nos Lun gan- 
lynol, yn y cyfarfod gweddïo, erfyniai Thomas, yn 
ei ddull ei hun, yn daer a gwresog am adferiad i'r 
gŵr mawr. Gwaeddai yn uchel a thanbaid,— 
“ Arglwydd, cofia am Meic bach anwyl! cofia dy 
was Meic,” &c. Cyn diwedd yr wythnos yr oedd 
Michael Roberts yn nhŷ Angel Jones yr Wydd- 
grug, yn aros am y goach fawri Ruthyn, ac wedi 
ei adfer yn lled dda. Soniodd Angel wrtho am 
weddi Thomas Owen, ac erbyn deall, «ar yr awr 
a'r pryd yr oedd Thomas yn gweddïo y cafodd 
Michael Roberts y gwellhâd. 

Bu Thomas Owen am yspaid yn cadw giat 


60 THOMAS OWEN, TY'R CAPEL. 


dyrpeg yn Ngwernymynydd, ac yr oedd efe ar y 
pryd yn bur dlawd, ond yr oedd yn ddiail am ei 
ffyddlondeb yn y moddion gra&. Sylwodd rhai 
o'r brodyr fod ei ymddangosiad yn dlodaidd, a'i 
gotwm yn llwm anwêdd ac ordor, a phender- 
fynodd rhai o honynt yn eu plith eu hunain ei 
anrhegu â siwt newydd, a chyfarwyddwyd Angel 
Jones i'w gwneud. Nos Sadwrn aeth Thomas 
adref yn bur falch â'i siwt dan ei gesail, a bore 
Sul gwisgodd hi, a throdd o gwmpas er mwyn i 
Marged ei simio. _ “ Neiff hi'r tro, Marged?” ebe 
fe. “'Rwyt ti'n edrach fel gŵr boneddig,” ebe 
Marged. Teimlai Thomas yn falch iawn o'r 
gylw, a chychwynedd tua'r capel. Wedi myn'd 
rhyw ugain llath safodd yn sydyn i edrych arno 
'i hun, a throdd yn ei ol. “Be di'r mater ?” 
gofynai Marged. “ Wel, i ti, dai ddim i'r capel 
yn y dillad newydd yma,” ebe Thomas. “Pam?” 
ebe Marged. “ Mi ddeuda i ti pam,” ebe Thomas, 
“pan weliff pobol y dillad newydd yma mi 
ddeudiff pawb y mod i'n dwyn arian y giat.” 
“ Paid a gwirioni,” ebai Marged, “on'd ŵyr pobol 
y capel mairhôdd ydi'r siwt?” “Gwyddan,” 
ebe Thomas, “ond ŵyr pobol y byd mo hyny, 
wyddost, a mi ddeudan, “Drychwch arno fo, yr 
hen grydd, mae'r giat yn talu'n iawn! Na 


THOMAS OWEN, TY'R CAPEL, êl 


Marged, wisga i mo'r dillad newydd yma." 
Dihatrodd Thomas y siwt newydd a neidiodd i'w 
hen ddillad crestiog, ac aeth ar drot i'r Wyddgrug 
yn ddengwaith mwy hapus. Efe oedd i bregethu 
yn yr Wyddgrug y bore hwnw, a siomwyd y 
cyfeillion earedig pan welsant ef yn ei hen 
ddillad, ond esboniodd Thomas iddynt y rheswm 
am hyny, ac ni allodd neb ei berswadio i wisgo 
y siwt nes iddo adael y giat a dyfod 5 fyw i dŷ'r 
Capel yr Wyddgrug. 

Pan oedd Thomas yn cadw giat Gwerny- 
mynydd, yr oedd Edward Roberts, un o'r 
blaenoriaid galluoenf, mae'n debyg, fu erioed 
yn yr Wyddgrug, yn byw dipyn uwch i fynu 
nag ef yn yr un ardal. Mae genyf gof gwan am 
Edward Roberts, dyn o ran corff a gosgedd tebyg 
iawn i Doctor Edwards, y Bala, ond ei fod yn 
fyrach. Ystyrid Edward Roberts a Jones, Cefn 
y Gader, tad Glan Alun, fel y ddwy golofn 
gadarnaf yn eglwys yr Wyddgrug. Gŵr araf, 
pwyllog, ac athrawus oedd Edward Roberts, 
Gwernymynydd, a'i farn yn mhlith y brodyr yn 
derfynol ar bob pwnc. Gŵr eiddil, byrbwyll, a 
sionc fel aderyn tô oedd Thomas Owen. Ni fu 
dau mwy annhebyg yn gwisgo clôs, ac eto yr 

oeddynt yn gyfeillion mawr. Nid elai Edward 


62 THOMAS OWEN, TY'R CAPEL. 


byth i oedfa na chyfarfod heb alw yn y giat am 
Thomas Owen. Un noson seiat bu pwnc o 
athrawiaeth dan sylw, a gwahaniaethai Thomas 
ac Edward yn eu barn yn ddirfawr. Oariwyd 
y ddadl yn mlaen rhwng y ddau ar hyd y ffordd 
i Wernymynyud, ac yr oedd Thomas wedi poethi 
ac Edward wedi cidwmu cymaint fel na adarfu 
iddynt ddweud nos dawch wrth eu gilydd. 
Diciai Thomas mewn munyd a chymodai mewn 
munyd. Nid yn aml y digiai Edward Roberts, 
ond pan ddigiai digio a wnai. Bore Sabboth 
canlynol, ebe Thomas wrth Marged,—“ Gad i ni 
wel'd neiff yr hen Ned alw yma heddyw. Yr 
oedd o wedi myn'd i'w gŵd yn enbyd nos Iau, 
ond gad i ni wel'd ydi o wedi dod ato'i hun. Os 
passiff o, gad iddo bassio—paid a myn'd ar yr 
hector. Dacw fo'n dwad yn ddigon syth, a'i 
lon'd o'r hen Adda, mi gymra fy llw! Paid a 
myn'd i'r golwg, Marged, gad i ni wel'd be neiff 
o.” Yr oedd tŷ'r giat yn nghanol tŵr o dai, 
ac aeth Edward yn ei flaen drwy y giat heb alw 
am Thomas. Ond nid oedd efe wedi myn'd 
ddeg llath cyn i Thomas redeg i'r drws a gosod 
ei ddwylaw ar eì gêg a gwneyd trympet o 
honynt, a gwaeddodd nerth esgyrn ei ben,— 
“Hoil hoil! hoi!!! daew hen flaenor yn myn'd 


THOMAS OWEN, TY'R CAPEL 63 


i'r capel heb ddweyd ei bader!” Cododd yr holl 
gymydogaeth a throdd Edward Roberts yn ei oì 
wedi yswilio hyd ei esgidiau, a bu Thomas ac 
yntau yn fwy o gyfeillion nag erioed, 

Cefais y stori ganlynol am Thomas Owen 
gan Dr. Roger Hughes, Bala. Ers talwm, 
gwahoddid ambell bregethwr i roi taith drwy 
ran o sir er mwyn ei gynorthwyo i dalu y rhent, 
ac ambell un arall am fod chwant ar y wlad ei 
glywed. Hwyrach fod pobl Meirion yn cael eu 
cymhell gan fwy nag un rheswm pan roisant 
wahoddiad i Thomas Owen ddyfod ar daith 
bregethwrol trwy ran o'r sir... Gŵyr pawb sydd 
wedi astudio geography fod Sir Feirionydd yn 
cael ei rhanu can y Methodistiaid i ddwy ran, 
sef “y pen yma,” a'r “pen acw.” Ond eri mi 
fod yn y ddeuben fwy nag unwaith, ni fedrais 
erioed wybod pa un oedd “y pen yma,” na'r 
“pen acw,” oblegid pan fyddwn yn Harlech 
siaradai y trigolion am Gorwen fel y “ pen acw,” 
a phan fyddwn yn Nghorwen siaradai y bobl 
am Harlech a'r gymydogaeth fel y “pen acw.” 
Felly ni fedraf benderfynu yn mha ben y bu 
taith Thomas Owen. _ Ond y mae'n eithaf hysbys 
iddo fod yn nghapel Cwmtirmynach, a chafodd 
yno oedfa hynod o galed, ac nid oedd dim & 


ô4 THOMAS OWEN, TY'R CAPEL, 


flinai fwy ar Thomas nag oedfa galed, a lwe 
iddo nad ydyw yn fyw yn y dyddiau hyn. Yn 
mhen deng mlynedd cafodd Thomas Owen 
wahoddiad drachefn i fyn'd ar daith i'w sir 
enedigol. Yr oedd yr oedfa gyntaf i fod yn y 
Bala am ddeg yn y bore, a hysbyswyd ef y cai 
wybod wedi cyrhaedd yno am drefn ei gy- 
hoeddiad. Cafodd fenthyg ceffyl Jones, Cefn-y- 
gader, i fyn'd ar y daith, a gobeithiai Thomas ax 
hyd y ffordd nad oedd Cwmtirmynach ar y list. 
Wedi pregethu yn y Bala, estynodd un o'r 
blaenoriaid drefn ei gyhoeddiad iddo, ac er ei 
ddychryn, yn Nghwmtirmynach yr oedd i 
bregethu am ddau o'r gloch. Ni ddywedodd 
Thomas air, ond penderfynodd ynddo'i hun y 
gyrai fel Jehu heibio capel Cwmtirmynach, gan 
nylu am y lle yr oedd i bregethu y nos. Pan o 
fewn rhyw haner milltir i'r capel rhoddodd 
Thomas wynt i'w geffyl er mwyn iddo allu tithio 
yn gyflymach heibio'r capel. Ond dyna rhyw 
hen wreigan wrth ei dwyffon yn dod allan o 
ryw gaban ar fin y ffordd, ac ebe hi, “ Wel, 
Thomas Owen anwyl, a rydach wedi dwad! 
Bendith ar y'ch pen chi! Mae deng mlynedd er 
pan fuoch chi yma o'r blaen.” “Ah, ebe 
'Thomas ynddo'i hun, “rwyt tithau yn cofio am 


Y GWEINIDOG. 65 


yr hen oedfa galed hono!” “Os ces i fy argy- 
hoeddi erioed,” ychwanegai yr hen wraig, ' dan 
y bregeth hono y cês i hyny. Yr ydw i'n 
cofio'ch text chi o'r gore,—' Yr hwn nid ar- 
bedodd ei briod-fab, ond a'i traddododd ef trosom 
ni) &c. Anghofia i byth mo'r oedfa ryfedd 
hono, Thomas Owen bach.” “Be? be?” ebe 
Thomas, ac wedi cael ychwaneg o ymgom efo'r 
hen wraig cafodd ei argyhoeddi ei bod yndweyd 
y gwir. Nid aeth efe heibio Cwmtirmynach, 
ond cafodd yno yr oedfa fwyaf llewyrchus yn 
ei daith. Y fath gysur i bregethwyr yr oedfeuon 
caled! ebe F'ewyrth Edward. 


Y Gweinidog. 


'N adnabod James Lewis? oeddwn debyg, 
ebai F'ewyrth Edward. A fydda 'i byth 
yn meddwl am dano heb i ryw dôn o dristwch 
dd'od dros fy ysbryd. Dyn anghyffredin oedd 
James. Methodistiaid oedd ei rïeni, a James 
oedd eu hunig blentyn. Cadw siop fwyd yr 
oedd Dafydd Lewis. Nid oedd y siop ond 
bechan, ac er fod Dafydd yn ddiwyd a pharchus 
yn mhlith ei gymydogion, mewn trafferth y 
byddai beunydd i gael y ddeuben ynghyd. Er 
E 


66 Y GWEINIDOG. 


yn hogyn yr oeddym yn arfer edrych ar Jame- 
Lewis fel un oedd yn meddu mwy o dalent na 
holl fechgyn yr ardal, a'n rhoi ni gyd gydu'n 
gilydd. Yr oedd o mor bright, pan yn fachgen. 
fel y prophwydai llawer y byddai yn siwr o 
ddylu wedi tyfu i fyny. Pan yn bedair oed 
adroddai adnodau a phenillion nes synu pawb. 
Yn ddigon naturiol yr oedd ei dad a'i fam yn 
meddwl y byd o hono. Clod i galon ei dad, fe 
rodd yr ysgol oreu fedrai i James, o'r fath ag 
oedd ysgolion y pryd hwnw. Clywais fy nhad 
yn dweyd lawer gwaith ei fod yn sicr fod 
Dafydd yn gwasgu arno ei hun er mwyn rhoi 
ysgol i Jim bach, fel y galwai ef. A rhyfedd, o 
drugaredd, fel y mae pethau wedi newid. 
Welaist di 'rioed fel y byddai pobl, a phobl go 
dda hefyd, yn beio Dafydd Lewis.  Dwedai rhai 
mai ei falchder oedd y ewbl, dwedai eraill mai 
arwain ei fachgen i'r crogbren yr oedd wrth roi 
cymaint o ysgol iddo, a dwedai eraill yn ddigon 
speitlyd fod yn rhaid fod cadw siop yn talu 
yn dda. Bychan y gwyddent y bu raid i 
Dafydd fenthyca arian lawer gwaith gan fy 
nhad i dalu'r rhent er mwyn cyfarfod â chost 
ysgol James. Ond dyna oedd y ffaith; a 
chymaint oedd cenfigen a ffolineb rhai fel nad 


Y GWEINIDOG. 67 


aent byth ìi siop Dafydd Lewis i wario ceiniog os 
gallent beidio. Er cymaint o brophwydo a fu 
y byddai i James y siop ddylu, parhau i gyn- 
yddu a dysgleirio yr oedd yr hogyn. Yr oedd 
yn ddysgwr diail; ond ei awyddfryd mawr oedd 
gallu siarad Saesoneg yn dda, ac yr oedd hyny 
yn 'sgleigdod mawr yr adeg hono. Yn wir, wrth 
glywed James pan oedd yn ddeg oed yn siarad 
Saesoneg yn llyfn a rhwydd, yr oeddym ni yr 
hogiau, yn edrych arno fel rhyw ail Ddic 
Aberdaron. Yr oedd llyfrau yn brinion yn yr 
ardal, a phan elai James i dai rhai o'r cymyd- 
ogion a gweled yno lyfr nad oedd wedi ei 
ddarllen, ni chai ei fenthyg er gofyn—mor 
genfigenllyd oedd pobl. Parodd hyn i'r bachgen 
gymeryd benthyg y llyfrau heb ofyn, a chafodd 
y gair o fod yn lleidr llyfrau. Ond i ddiwallu 
ei enaid. y trodd yn lleidr. Wedi i James 
orphen ei ysgol, aeth i helpio ei dad yn y siop, 
ond byddai yn darllen mwy nag a fyddai yn 
helpio, ac ni fyddai yn gwrthod neb o drust, ac 
felly llanwodd lawer ar lyfr y siop, fe ddwedid. 
Fel bechgyn talentog yn gyffredin yr oedd yn 
llawn o ysmaldod a direidi diniwed. Parodd 
hyn i'r hen flaenoriaid ei wylio yn fanwl & 
chilwgu arno. Cynhelid y pryd hwnw yr hyn a 


68 Y GWEINIDOG. 


elwid yn seiat plant, ac wrth edrych yn ol ar y 
cyfarfodydd hyny rhaid ìi mi ddweyd mai prif 
amcan Pitar Bellis, y gŵr oedd yn gofalu am y 
seiat, oedd cadw James Lewis i lawr, drwy ei 
rwystro i adrodd gormod o adnodau neu ranau 
o'r pregethau—gwasgu James i lawr i lefel y 
plant eraill, ac nid eu codi nhw i lefel James. 
Wrth feddwl am eiriau câs Pitar Bellis, mae'n 
syn gen i feddwl sut yr oedd yr hogyn yn dod 
ynoogwbl. “Paid a bod mor dafodog, y ngwas 
i. bydd yn fwy cymedrol wrth adrodd y 
bregeth, nei di, paid a bod mor barod efo dy 
ateb, aros nes i mi ofyn iti,” a geiriau cyffelyb 
oedd yr ymadroddion mwynaf a gai James, 
druan. Bu yn hir iawn heb gael eî dderbyn yn 
gyflawn aelod, tra yr oedd eraill ieuengach a 
chyn ddyled a phost llidiart, wedi eu derbyn er's 
tro, a'r gŵyn fwyaf oedd ganddynt yn erbyn 
James oedd ei fod yn troi ei wallt oddiar ei 
dalcen ac yn rhoi oel ynddo. Yr oedd hyny, 
ar y pryd, yn fwy trosedd na bod heb 
fedru'r Hyfforddwr. Gallai James adrodd yr 
Hyfforddwr ar eì hyd, ac yr oedd yn fachgen 
honowrable a charedig, ond ni thalai gan yr hen 
frodyr—yr oedd ganddo Ô.P. ac yn rhy 
dafodog, fel y dywedai Pitar Bellis. Ac megis o 


Y GWEINIDOG. 69 


gywilydd, wrth ei wel'd yn hogyn mor dâl, y 
cafodd ei dderbyn o'r diwedd. Cychwynodd 
James gyfarfod i'r bechgyn ifinc, ac er nad oedd 
. dim gwaeth yn myn'd yn mlaen ynddo nag 
areithio, darllen, ac adrodd am y goreu, buan y 
rhoddodd yr hen flaenoriaid stop arno. Ond, yn 
ddirgel, cawsom lawer cyfarfod yn warehouse 
Dafydd Lewis, lle cafwyd, nid yn unig ddarllen 
ac areithio, ond ambell bregeth gan James, 
weithiau yn Gymraeg, bryd arall yn Saesneg. 
Yr oeddym yn meddwl yn uwch o'r bregeth 
Saesneg am nad oeddym yn ei deall. Heb i mi 
gwmpasu, aeth y stori allan y medrai James 
bregethu yn ods o dda, ac felly y gallai hefyd. 
Yr oedd ychydig o aelodau yr eglwys yn credu 
fod James wedi ei eni i fod yn bregethwr—yr 
oedd yn ddoniol, yn wybodus ac yn olygus o ran 
corff, ac yr oedd ei gymeriad yn ddilychwin, a 
phan oedd oddeutu deunaw oed ceisiodd rhai 
gael ei achos yn mlaen, ac yr oedd yntau yn bur 
awyddusi hyny. Ond nid oedd siawns cael gan 
yr hen dadau yn y sêt fawr gydweled—yr oedd 
eisieu mwy o bwyll. Ac felly y bu James Lewis 
am oddeutu dwy flynedd—yn cael edrych arno 
fel un wedi ei fwriadu i bregethu, ond yn methu 
cael (icense. Yr adeg hono yr oedd gyda'r 


70 Y GWEINIDOG, 


Annibynwyr Cymreig weinidog ieuanc—gŵr 
cymeradwy ac wedi cael gwell addysg na'r cy- 
ffredin o bregethwyr. Aeth James ac yntau yn 
gyfeillion, a chyn pen hir gofynodd James am 
ei docyn i fyn'd at yr Annibynwyr. Agorodd 
pawb eu llygaid—gwelsant eu camgymeriad, ond 
yr oedd yn rhy hwyr. Yr wyf. yn cofio yn dda 
fod rhai o honom ni, ei gymdeithion penaf, wedi 
ein gorchfygu yn lân gan ein teimladau wrth 
feddwl fod ein hen gyfaill doniol a charedig yn 
ein gadael, ac ni fuom yn brin o ymosod yn 
ein plith ein hunain ar yr hen frodyr. Yn mhen 
ychydig wythnosau yr oedd James yn pregethu 
ei hochr hi efo'r Annibynwyr, yn Gymraeg & 
Saesneg, nid oedd gwahaniaeth ganddo p'run, ac 
yr oedd sôn am dano hyd y wlad fel un o'r 
dynion ifinc mwyaf addawol a feddai yr enwad. 
. Aeth hyn yn mlaen yr rhawg pryd y daeth teulu 
Saesnig o Lundain, oeddynt yn Annibynwyr, i'r 
gymydogaeth am fis er mwyn eu hiechyd. 
Clywsant James yn pregethu, ac yr oeddynt 
wedi dotio ato. Yn mhen rhai misoedd wedi i'r 
teulu ddychwelyd, gwahoddwyd James i Lundain 
i sypleio, fel y dwedir.. Aeth yntau ac arhosodd 
yno. Toc ar ol hyn, clywsom ei fod wedi ei 
sefydlu yn weinidog ar eglwys flodeuog, ae fod 


Y GWEINIDOG. A1 


y penodiad yn hapus, ac yntau yn dyfod yn 
eì flaen yn rhagorol. Aeth deuddeng mlynedd 
heibio, ae yn y cyfamser byddem yn clywed yn 
achlysurol am lwyddiant a phoblogrwydd James. 
Ond un diwrnod, pwy a welem yn yr hen gym- 
dogaeth, ond James. Yr oedd golwg barchus 
arno, ond yr oedd rhywbeth tra gwahanol ynddo 
i'r hyn a fyddai arfer. Yr oedd yn brudd a 
distaw, ac yr oedd yn amlwg fod rhywbeth 
anghysurus wedi digwydd iddo, ac o herwydd 
hyny nid oedd neb yn ei holi. Fe ddaru ni 
ddeall yn union nad oedd yn bwriadu dychwelyd 
i Lundain. Yr oedd ei rïeni erbyn hyn wedi 
meirw er's peth amser, ond, fel y digwyddodd, 
yr oedd y siop a fuasent yn ei dal yn wâg, & 
mawr oedd ein syndod pan aeth y gair allan 
fod James Lewis wedi cymeryd hen siop ei dad, 
yr hon a agorodd ar unwaith. Elai James i 
gapel yr Annibynwyr ar y Sabboth, ond yr 
oeddym yn deall na fyddai yn aros yn y 
gyfeillach, neu, fel y byddwn ni yn dweyd, y 
seiat. Ymddangosai ef a'r gweinidog, yr hwn 
a'i cododd i bregethu, yn bur gyfeillgar, a 
chredai llawer na wyddai neb ond Mr, Price am 
yr achos i James roi y weinidogaeth i fyny, ac 
ail-ddechreu busnes, ond dyfalai pobl lawer o 


Yf Y GWEINIDOG. 


bethau. Bychan oedd y busnes yn y siop, ond 
tybid fod James uwchlaw anghen. Aeth pethau 
yn mlaen fel hyn am hir amser, ac yr oeddwn 
inau yn bur gyfeillgar efo James ac yn myn'd 
i'w siop yrwan ac yn y man, ond nid oeddwn 
erioed wedi gofyn iddo am eglurhad ar ei ymad- 
awiad â Llundain, oblegyd gwyddwn ci fod wedi 
gwrthod egluro i amryw. Yr oeddwn yn ei siop 
un noson pan oedd yr hogyn yn rhoi y shuilers 
i fyny, ac, am y tro cyntaf er pan ddaeth yn ol, 
gwahoddodd fi i'r tŷ. Yr oeddym yn hen 
ffrindiau, a “ti” a “tithau” y byddem yn galw 
ein gilydd. Wedi ymgomio tipyn am yr hen 
amser, mentrais ofyn iddo beth barodd iddo roi 
y weinidogaeth i fyny. Edrychodd arnaf fel po 
buaswn wedi ei saethu, yna gosododd ei ben 
rhwng ei ddwylaw ar y bwrdd ac wylodd yn 
hidl, Gwelais fy mod wedi ei friwio, ac edifar- 
heais ofyn y cwestiwn. Wedi iddo adfeddianu 
ei hun, atebodd fel hyn, hyd y gallaf gofio,— 

“ Edward, yr wyt ti a minau yn hen gyfeillion, 
& mi wn,ond i mi ofyn i ti,na wnei di ddim 
ail-adrodd yr hyn 'rwyf yn mynd i'w ddweyd, 
tra byddaf fi byw, gwna fel y mynot wed'yn. 
Rhag i ti feddwl ei fod yn rhywbeth gwaeth, 
dyma yr hanes i ti yn fyr. Gwyddost i mi gael 


Y GWEINIDOG. 73 


fy sefydlu ar eglwys led gref yn Llundain. Ar 
y dechreu yr oeddwn yn bur bryderus a oedd 
gen i ddigon o adnoddau ar gyfer y gwaith. 
Gweithiais yn galed a diflino yn hwyr ac yn 
fore, ac yn y man teimlais fod Duw yn fy 
mendithio ae yn arddel fy llafur. Cynyddodd 
yr eglwys a'r gwrandawyr yn fawr. Yr oedd 
yno chwech o ddiaconiaid—dynion da_a_grasol, 
hawdd byw gyda hwy, ac yr oeddym yn gallu 
cyd-weithio yn rhagorol. Aeth pethau yn mlaen 
fel hyn am flynyddoedd heb un Aitch Yn 
perthyn i'm heglwys yr oedd hen ferch—pe 
buasai yn hen hefyd, nid oedd fawr hŷn na 
minau—gyfoethog a dylanwadol. Yr oedd y ferch 
hon yn bobpeth ond prydferth. Ystyrid hi yr 
un fwyaf crefyddol o bawb o honom—ni byddai 
byth yn colli moddion y Sabboth na chanol yr 
wythnos. Ymwelai yn gyson â'r tlodion, ac yr 
oedd yn haner cadw rhai o honynt. Hi oedd 
ein Dorcas. Cyfranai at y weinidogaeth ac at 
achosion eraill gymaint a dwsin o'r rhai mwyaf 
haelionus, ac nid oedd terfyn ar ei charedig- 
rwydd i mi, y gweinidog. Heblaw hyny, yr. 
oedd wedi cael addysg dda, ac yn un hynod 
ddeallgar. Hawdd i ti gredu fod ei dylanwad 
yn yr eglwys yn fawr. Yn wir, ni byddem yn 


T4 Y GWEINIDOG, 


dychmygu am gychwyn unrhyw symudiad heb 
yn gyntaf ymgynghori â Miss Perks—dyna oedd 
ei henw—oblegid gwyddem y byddai raid i ni 
gyfrif ar ei phwrs, ac ni byddai hithau byth yn 
grwgnach, am ei bod yn sant, fel y credwn, yn 
gystal a bod yn gyfoethog. Disgwylid i mi, fel 
gweinidog, ymweled â phob aelod o'r eglwys yn 
eu tro, ond yn bur naturiol, fel y gellit feddwl, 
syrthiais i'r arferiad o ymweled â Miss Perks yn 
llawer amlach nag â neb arall, am y gallwn 
dreulio awr neu ddwy yn ei chwmni er mantais 
i mi fy hun. Vn aml iawn byddai ganddi lyfr 
newydd, ac os byddai wedi ei ddarllen cawn ef 
yn anrheg ganddi. Yr oeddwn yn ei mawrhau 
tu hwnt i bawb. Aeth hyn yn mlaen am un 
mlynedd ar ddeg, a gwyddai pawb fy mod yn 
ymweled â hi yn aml, yn amlach nag y dylaswn, 
hwyrach. Yn y ddeuddegfed flwyddyn o fy 
ngweinidogaeth dechreuodd Miss Perks fy ffoli 
am na fuaswn yn priodi; atebais inau nad oedd 
genyf amser i feddwl am hyny. Parhaodd i fy 
ffoli bob tro yr awn yno, nes yr oeddwn wedi 
diflasu ar ei stori, a dechreuais fynd yno yn 
anamlach. Un diwrnod gwahoddodd fi yno Ì 
dê, ac aethum inau, oblegyd nid gwiw oedd 
anufuddhau i Miss Perks. Ar ol tê, dwedodd 


Y GWEINIDOG. 75 


wrthyf, dan gryn deimlad, ei bod wedi meddwl 
am danaf yn ŵr, ac nad oedd am gymeryd ei 
gwrthod. Dychrynais, oblegyd, er fy mod yn 
synied yn uchel am dani, y peth olaf yn fy 
meddwl a fuasai meddwl am ei phriodi. Dwedais 
wrthi fy mod yn bur ddiolchgar iddi am ei 
chynygiad caredig, ond nad oeddwn wedi 
meddwl am briodi; ac atebodd hithau fod yn 
hen bryd i mi feddwl, ac felly y terfynodd y 
siarad. Y tro nesaf yr euthum yno daeth a'r 
peth yn mlaen drachefn, a chyfrifodd i mi ei 
heiddo, a. dwedodd y gwnai y cwbl i mi os 
priodwn hì; ond troais y stori at rywbeth arall 
gan geisio chwerthin y peth i ffwrdd, er nad oedd 
chwerthin ar fy nghalon, ac euthum ymaith yn 
fuan. Daeth yr un pwnc yn mlaen pan euthum 
yno wed'yn, a dwedais wrthi os soniai am y peth 
drachefn y byddai raid i mi roi heibio ymweled 
â hi, ac atebodd hithau y daliai i sôn nes i mi 
wrando arni. Nid euthum yno mwy. Erbyn 
hyn yr oeddwn yn druenus, a gwyddwn fod yr 
helynt yn effeithio ar fy mhregethu—yr oeddwn 
yn anesmwyth drwof, ac ni fedrwn gael fy 
myfyrdodau at eu gilydd i barotoi ar gyfer y 
Sabboth—yr oedd Miss Perks yn ei sêb yn y 
capel o flaen fy meddwl yn barbaus. Ni wyddwn 


76 Y GWEINIDOG. 


beth i'w wneud. Dymunwn yn fy nghalon gael 
galwad ìi ryw eglwys arall, yr hyn a gawswn 
fwy nag unwaith pan nad oeddwn yn barod i'w 
derbyn. Un noswaith synais weled y chwe' 
diacon yn y cyfarfod eglwysig—yr oedd hyny 
yn beth amaethyn, oblegid yr oeddynt yn 
ddynion prysur, llawn eu trafferth gyda'r byd. 
Ar ol y cyfarfod, yn y vestry-room, canfyddais 
ar eu hwynebau fod rhywbeth yn bod, ac heb i 
mi fanylu î ti, dwedasant fod ganddynt gŵyn 
ddifrifol yn fy erbyn—fod Miss Perks wedi eu 
hysbysu fy mod ar fwy nag un achlysur wedi 
ymddwyn yn anweddus ati, a chwbl anheilwng 
o weinidog yr Efengyl, ac wrth gwrs nad allent 
amheu gair Miss Perks. Yr oeddwn wedi fy 
syfrdanu, a daeth rhywbeth i fy ngwddf fel nad 
allwn ddweyd gair am amser, a chrynwn fel 
deilen. Yr oeddwn yn ddig enbyd wrthyf fy 
hun, oblegid gwyddwn eu bod yn edrych ar yr 
arwyddion hyn fel prawf o fy euogrwydd. Pan 
ddeuthum ataf fy hun adroddais yr hyn yr wyf 
wedi eì adrodd i ti yn barod. Ond gwyddwn 
nad oeddynt yn fy nghredu, a dwedasant fod yr 
hyn a adroddwn yn anhebyg i Miss Perks—eu 
bod yn ei hadwaen er ys deng mlynedd ar 
hugain. Dwedodd y diacon hynaî—y callaf a'r 


Y GWEINIDOG, T 


goreu o honynt—eu bod wedi bod yn cydym- 
gynghori, ac mai'r peth goreu i mi, i'r achos 
mawr, ac i'r eglwys, oedd i mi reseinio ar un- 
waith; a'u bod wedi d'od i'r penderfyniad hwn 
gyda gofid mawr, ond fod yn rhaid iddynt 
ystyried teimladau Miss Perks. Wedi llawer o 
siarad, ac ì mi wneud llwon mawr, ysgydwais 
ddwylaw & phob un o honynt, ac nid oedd wyneb 
un o honom yn sych. Prysurais i fy llety fel 
dyn gwallgof, a deuthum yma yn fy mlaen 
dranoeth. Gelli ddyfalu cyflwr fy meddwl byth 
er hyny. Ond yr wyf yn gweddïo ddydd a nos 
ar Dduw glirio fy ngharitor, a mi gredaf y 
gwnaiff ryw dro, hwyrach pan fyddaf fi wedi 
myn'd o'r golwg. Nid oes neb yma yn gwybod 
yr hanes ond Mr. Price, gweinidog yr Annibyn- 
wyr, ac y mae ef wedi bod yn crefu arnaf lawer 
gwaith am gael chwilio i'r achos, ond yr wyf 
wedi ei atal. Cadw y cwbl i ti dy hun ar hyn 
o bryd.” 

Bu James Lewis a minau yn fwy o gyfeillion 
nag erioed ar ol hyn. Yn mhen teir blynedd 
gelwais un diwrnod yn ei siop, a dwedodd ei 
was fod Mr. Lewis wedi myn'd oddi cartref am 
rai dyddiau. Cyn diwedd yr wythnos hono 
cefais air ganddo i dd'od yno.. Yr oedd yn 


78 WILLIAM Y BUGAIL. 


llawen, ond yn hynod gynhyrfus. Estynodd 
ysgrif i mi yn adrodd cyfaddefiad gwely angau 
Miss Perks mai anwiredd noeth a ddwedasai am 
ei “gweinidog anwyl.” Pan aeth y genawesi 
farw teimlodd wrês y tân tragwyddol yn rhy 
boeth, a chrefodd ar y diaconiaid i anfon am 
James Lewis. Gwnaeth y cyfaddefiad o flaen 
James a phedwar o'r diaconiaid; ac â'i hanadl 
olaf megys, ceisiodd ganddo gymeryd iawn 
mewn arian am y camwri, ond gwrthododd 
James hyny gyda dirmyg. Ond dwedodd James 
wrthyf ei fod wedi maddeu iddi, a. gweddïo wrth 
erchwyn ei gwely am faddeuant Duw iddi. Bu 
farw Miss Perks dranoeth, a daeth James yn ei 
ol gyda charitor a chydwybod lân. Ond effeith- 
iodd yr helynt mor dost arnofel y bu yntau 
farw toc. A dyna stori James Lewis : ti, un o'r 
bechgyn mwyaf talentog a welais erioed, ac 
mae'r stori cyn wired a'r pader, ebai F'ewyrth 
Edward. 


William y Bugail. 


ys cofio hanes William y Bugeil? Ydw 

debyg, fel bydase wedi digwydd ddoe, 
ebe F'ewyrth Edward. A hanes rhyfedd ydi o 
hefyd. Un o'r dynion harddaf a welaist erioed 


WILLIAM Y BUGAIL. 79 


oedd William; yr oedd dros ddwy lath o daldra, 
ac o gyfansoddiad cryf a chadarn. Yr oedd o 
hefyd yn cael ei gyfrif yn mhlith ei gymdogion 
yn un o'r dynion mwyaf dewr a diofn a ellid ei 
gyfarfod mewn blwyddyn. A da i William oedd 
hyny, achos yr oedd ei alwedigaeth yn gofyn 
iddo weithiau fod hyd y mynyddoedd bob adeg 
o'r nos, ac ar bob math o dywydd. Bugail 
mewn gwirionedd oedd William, ac os byddai 
rhyw anghaffael ar y defaid, ni wnai gerwindeb 
y tywydd beri iddo esgeuluso dim arnynt.  Per- 
yglodd ei fywyd ddegau o weithiau er mwyn 
hen ddafad neu oenyn diwerth ynddynt eu 
hunain. A mi fyddaf yn meddwl fod Duw yn 
cymeryd yn garedig ar ddyn am bethau felly— 
mae yna rywbeth dwyfol mewn mentro bywyd 
er mwyn:cadw bywyd. Wel, yr oedd William 
yn caru merch yr Henblas, ac ar fin myn'd i'w 
briodi. A geneth landeg anwêdd oedd Susan yr 
Henblas, yr wyf yn ei chofio yn dda, ac wedi 
ìi William roi ei fryd arni, nid gwiw oedd i neb 
arall feddwl am dani o ofn William, achos, fel 
y dwedais, yr oedd William yn ddyn nerthol 
ryfeddol, er ei fod, am ddim a glywais, yn 
hollol ddiniwed, ac ni chlywais erioed ei fod yn 
meddwi nac yn arfer geiriau drwg. Yr oedd o'r 


80 WILLIAM Y BUGAIL 


pentre, lle yr oedd William yn byw, i'r Henblas 
dair milltir neu ychwaneg, ac yr oedd y ffordd 
dros y mynydd. Ond elai William i edrach am 
Susan ddwywaith neu dair yn yr wythnos, 
waeth be fyddai y tywydd. 

Un noswaith yr oedd oedfa i fod yn y capel 
ganol yr wythnos, ac agos bob amser pan fyddai 
rhywbeth yn y capel ar noson waith, fe 
fyddai yu arferiad gynon ni, meibion a gweision 
ffarmwrs, i fyn'd at y capel ryw chwarter awr 
cyn amser y moddion, er mwyn cael ymgom a 
chlywed y newydd. Yr oedd cryn feio ar yr 
arferiad, ond yr oedd rhywbeth i'w ddweyd 
drosto—anam!l ond ar adegau felly y byddem yn 
cael cyfleustra i weled ein gilydd, am ein bod yn 
byw ar gryn wasgar. Wel, fel y dywedais, yr 
oedd oedfa i fod yn y capel ar nos Fercher, ac yr 
oedd amryw o honom fel glaslanciau wedi hel 
at y capel dipyn cyn yr amser. Yr oedd yn 
noswaith rewllyd a lled oleu, ac wedi ìi ni fod yn 
ymgomio tipyn, pwy a welem yn dyfod tuag 
atom o gyfeiriad y mynydd, ond William y 
bugail. Pan ddaeth atom fe ddaru i ni gyd 
gylwi ei fod yn edrach braidd yn gynhyrfus, a 
mi ofynais iddo a oedd rhywbeth wedi digwydd 
i'r defaid, ac ebe fynte, a dyma ei eiriau i ti. 
bob gair,— 


“IIVOnd X WVITIIA 


WILLIAM Y BUGAIL. 8l 


“ Nag oes, ddim, Edward, ond wyddoch chi be, 
mi weles beth rhyfedd ofnadwy wrth ddod dros 
y gefnen ene. Mi wyddoch nad ydw i ddim 
yn ofnus, ond pan oeddwn i'n dod i lawr yr 
ochr ene, mi ddois mewn moment i dwllwch | 
fel y fagddu,—fedrwn i ddim gwel'd fy llaw. 
Ddaru mi ddim dychrynu, a mi eis ymlaen 
trwy y twllwch a mi ddois i'r goleuni wedyn, a 
mi sefes i edrach yn ol, a mi welwn gwmwl du, 
hir, ac isel, ac yn wastad ar ei dop fel top gwal 
ueu wrych wedi ei dorri yn lefel. Wrth ddal i 
edrach arno mi welwn, yn y man, dyrfa o bobl 
fel gorymdaith tu draw i'r cwmwl. Doedd dim 
ond eu pennau a'u sgwyddau yn y golwg i mi, 
ac er eu bod yn ymddangos yn fy ymyl bron, 
'doeddwn i ddim yn nabod un o honyn nhw. Yr 
oeddwn yn gwel'd y bobl yn symud ymlaen a'r 
cwmwl hefyd, a thoc mi sylwais fod pedwar o 
ddynion yn mhen blaen y cwmwl yn cario arch ar 
elor, ac yr oedd un dyn tu ol i'r elor ar gefn 
ceffyl, a mi adwaenes o ar unwaith — John 
Roberts y Foty oedd ar gefn ei geffyl du. Mi 
safes yn edrach nes aeth y cwmwl a'r bobl dros 
yr afon ar hyd y ffordd i'r Llan, nes ìi mi golli 
golwg arnynt.” 

Yr oedd stori William yn rhyfedd iawninii 

F 


82 WILLIAM Y BUGAIL 


gyd, ac i neb yn fwy nag iddo ef ei hun, ac yr 
oeddym yn credu pob gair o'r stori, oblegid dyn 
perffaith eirwir oedd William y bugail. Wrth ei 
weled wedi cynhyrfu cymaint, mi ddwedais 
wrtho yn ysgafn mai rhagarwydd o'i briodas 
oedd y weledigaeth, ac aethom i'r capel a Wil- 
liam gyda ni. Ond y mae y peth rhyfedd yn ol 
Yn mhen yr wythnos i'r nos Fercher hono yr 
oedd wedi bod yn bwrw eira yn lled drwm, ond 
yn ffyddlon i'w gyhoeddiad aeth William y 
bugail dros y mynydd i'r Henblas i edrach am 
Susan. Ni arosodd yn hir efo'i gariad, oblegid 
cofiai am y siwrnai oedd ganddo ar y fath nos- 
waith. Toc wedi iddo adael yr Henblas, dech- 
reuodd fwrw eira yn enbyd, a throdd yntau i 
dafarn i aros i'r gawod fyn'd drosodd. Ni chaf- 
odd ond un gwydriad,—ni byddai byth yn cym- 
eryd mwy nag un,—oblegid dyn cymedrol a sobr , 
iawn oedd William. Wrth ei gwel'd yn dal i 
fwrw, penderfynodd gychwyn gartref,—yr oedd 
yn berffaith gyfarwydd â'r mynydd, ac wedi bod 
arno ddegau o weithiau ar dywydd gwaeth, 
meddai. Ond ni chyrhaeddodd William byth ei 
gartref yn fyw. Cafwyd ef drannoeth wedi 
marw yn yr eira. Erbyn hyn cofìai yr hogiau . 
stori William wrth giat y capel, a rhyfeddem 


CI HUGH BURGESS. 63 


wrth feddwl am y peth. Yn mhen ychydig 
ddyddiau, yr oeddwn i ac amryw o'r hogiau 
oedd yn gwrando stori William, yn ei gladdedig- 
aeth, a phrin y medrem anadlu pan welsom nad 
oedd neb yno ar gefn ei geffyl ond John Roberts 
y Foty. Torodd Susan yr Henblas ei chalon 
toc ar ol hyn, a bu farw o'r dicâu.. Sut y sboni 
di beth fel stori William y bugail, nid wn ì 

' ddim, ond y mae mor wir a mod i yn eistedd yn 
y gader yma, ac y mae amryw yn fyw heddyw 
sydd yn cofio y peth cystala minau, ebai F'ew- 
yrth Edward. 


Ci Hugh Burgess. 


BE F'ewyrth Edward,— 

Yr wyf wedi son wrthyt o'r blaen am . 
Thomas. Burgess, giaffer ffacbri gobwm yr Wydd- 
grug. Yr oedd ei wraig blwc yn iengach nag 
ef, ac yr oedd ganddynt un plentyn, bachgen 
oddeutu naw oed. Er mai dyn lled frwnt, fel y 
dywedais, oedd Burgess, yr oedd yn hoff iawn 
o'i fachgen, ac yn ei syrffedu 'mron â moethau, 
ac felly y gwnai Mrs. Burgess. Yn wir, credai 
llawer nad oedd gan yr hen Burgess a'i wraig 
amcanu arall mewn bywyd ond dedwyddwch & 


$4 CI HUGH BURGESS. 


phleser eu bachgen Hugh. Hoffter mawr Hugh 
oedd creaduriaid mudion, a thrwy garedigrwydd 
ei rïeni yr oedd ganddo yn tŷ amryw fathau o 
adar, ac yn y buarth golomenod, gwningod, mu) 
bach, a wn i faint o bethau ereill, a chenfigenai 
bechgyn yr ardal at liosogrwydd ei dda byw. 
Elai Hugh i'r British School, yr hon oedd odd- 
eutu milltir o'i gartref, a rhag iddo orfod cerdded 
ol a blaen, cymerai ei ginio mewn basged fach 
ddel gydag ef i'r ysgol. 

Gyferbyn â'r British School, yn un o'r tai 
bychain hyny, wyddost, yr oedd dyn o'r enw 
Martin yn byw, yr hwn a enillaì ei fywiolaeth, 
—yn ddigon gonest am wn i,—wrth werthu 
cnau, oranges, india rock, a phethau felly, a 
byddai yn ymweled yn gyson â marchnad 
. Rhuthyn, Dinbech, a Gwrecsam. Gwyddel oedd 
Martin, a byddai ganddo fen fach ysgafn ar 
bedair olwyn, ai thop yn fflat fel bwrdd, ar 
yr hon y cariai ei nwyddau i'r marchnadoedd, 
a'r hon a wasanaethai iddo fel stondin. Dau gi 
mawr a fyddai yn tynu y fen fach, ac wrth 
fyn'd i lawr y gelltydd neidiai Martin ar dop y 
fen, a byddai y cwn yn myn'd fel mellten. Ond 
byddaì raid i Martin eu helpio i fyny y gellt- 
ydd. Bum yn synu ganoedd o weithiau at 


CI HUGH BURGESS. 8b 


gryfder a gwasanaethgarwch cwn mawr Martin. 
Yr oedd ganddo dri o honynt, ac enw yr hynaf 
oedd Sam. 

Yr oedd Sam wedi gweithio yn ddiwyd ar 
hyd y ffyrdd celyd am flynyddau lawer, ac wedì 
myn'd yn hen, a mi wyddost mai dengmlwydd 
yw canmlwydd ci. Ond yr oedd Sam yn ddeu- 
ddeng mlwydd oed, ac un diwrnod cloffodd yn 
dost, ac ni fedrai mwyach dynu'r fen... Bu Sam 
yn invalid yn nghut Martin am wythnosau, ac 
elai Hugh Burgess efo rhan o'i ginio iddo bob 
dydd y byddai yn yr ysgol, ac yr oedd y ddau 
wedi myn'd yn ffrindiau mawr. Ni choleddai 
Martin obaith y byddai i Sam wella fel ag i fod 
yn alluog i ail afael yn ei orchwyl o dynu'r 
fen, ac o herwydd. hyny ni roddai iddo haner 
ddigon o fwyd, ac oni bai am Hugh Burgess 
credai Sam y buasai wedi llwgu er's talwm. Un 
canol dydd pan oedd Hugh yn cymeryd rhan o'i 
ginio i Sam, gwelai Martin yn myn'd o'i flaen i'r 
buarth, a gwn dan ei gesail. Rhedodd Hugh 
a gofynodd i Martin beth oedd yn myn'd i'w 
wneyd. 

“Saethu Sam,” ebe Martin, “achos fydd o 
byth da i ddim.” 

Torodd Hugh i grio yn enbyd, a chrefodd am 


86 CI HUGH BURGESS, 


gael Sam gydag ef gartref, yr hyn a ganiatawyd 
ar unwaith, oblegid yr oedd yn dda gan Martin 
gael yr hen gi oddiar ei ddwylaw. Yr oedd 
Sam yn ymddangos fel pe buasai yn deall yr 
ymgom rhwng Hugh a Martin, oblegid pan 
drodd ei hen feistr ei gefn, gan gymeryd y gwn 
gydag ef i'r tŷ, ysgydwodd Sam ei gynffon, fel 
pe buasai pwysau mawr wedi myn'd oddiar ei 
feddwl. Gwelsai Sam ambell gydymaith iddo 
yn cael ei saethu wedi iddo gloffi a methu 
tynu'r fen. Y noson hono cymerodd Hugh Sam 
gydag ef gartref, a mawr oedd ymdrech yr hen 
gi ar eì drithroed yn ei ddilyn. 

Er mor dyner oedd rhïeni Hugh, cafodd y 
bachgen gerydd llym am ddod a'r fath greadur 
mawr, palfog, blewog, a newynog yn agos i'r tŷ, 
a mynai yr hen Burgess saethu y ci ar unwaith. 
Ond gwyddai Hugh am wendid ei dad, a dech- 
reuodd wylo yn chwerw dost. Caniatawyd i 
Hugh droi y mul bach allan, a rhoi ei gut i Sam, 
ac erbyn hyn, wrth weled y ci yn cerdded ar ei 
drithroed, ebe'r hen Burgess yn chwareus,— 

“Mae'n hawdd gwybod fod y creadur druan 
wedi bod yn byw yn ymyl yr ysgol.” 

“Sut felly?” ebe Mrs. Burgess. 

“ Am ei fod wedi dysgu simple addition, — 
€hree down carry one,” ebe Burgess. 


CI HUGH BURGESS. 8T 


Trwy lawer o ofal, caredigrwydd, a digon o 
ymborth, cryfhaodd Sam yn rhyfeddol, ond ni 
wellhaodd ei droed byth. Bob nos wedi i Hugh 
ddod adre o'r ysgol, gwelid Sam yn ei ddilyn yn 
fusgrell hyd y ffyrdd. Y pryd hwnw yr oedd 
ar lyn mawr y ffactri gwch bach hynod o ddel, 
ond ni chai neb ei gyffwrdd oddigerth perchenog 
a giaffer y ffactri a'u teuluoedd. Yr oedd Hugh 
wedi dysgu rhwyfo y cwch yn fedrus dros ben. 
Un min nos hwyrddydd haf aeth Burgess a'i 
wraig a Hugh am dro at y llyn, a Sam yn hob- 
ian wrth eu sodlau. Mynai Hugh ddangos i'w 
dad a'i fam mor fedrus y gallai drin y cwch. Yr 
oedd ei fam yn erbyn, am ei bod yn dechreu. 
twllu. 

“Gadewch iddo,” ebe Burgess, a gwthiodd 
Hugh y cwch yn hwylus o'r lan. 

Pan oedd yn nghanol y llyn, edrychai yr hen 
Burgess arno gyda llygaid edmygol, ac ebe fe,— 

“ Bachgen garw fydd hwn os caiff o fyw.” 

Prin yr oedd y geiriau dros ei wefusau pryd 
y collodd Hugh ei afael o'r rhwyf, ac y syrth- 
iodd dros ymyl y cwch i'r dwfr dwfn. Gwaedd- 
odd y tad a'r fam mewn gwallgofrwydd, ond 
nid oedd neb o fewn clyw i roi cynorthwy idd- 
ynt. Yr un foment neidiodd yr hen gi i'r dwfr, 


88 CI HUGH BURGESS. 


ond yr oedd ei droed anafus yn ei rwystro ì 
nofìo ond yn anhwylus iawn. Daeth pen Hugh 
i'r golwg, ac aeth o'r golwg drachefn, ac felly 
ddwywaith neu dair, tra yr oedd Sam druan yn 
ymdrechu ei oreu i fyn'd ato. Collasant olwg 
ar y ci a'r bachgen, a dechreuodd Mrs. Burgess 
rwygo ei dillad, heb wybod beth oedd yn wneyd. 
Ond yn y funud gwelent ben Sam uwchlaw 
wyneb y dwfr, ac yr oedd yn cyfeirio at y lan, 
ac fel pe buasai yn llusgo rhywbeth ar ei ol, ac 
yn ymddangos yn union yr un fath a phan 
fyddai er's talwm yn llusgo'r fen,—ei ben i fyny, 
ac yn ysgwyd ei glustiau i ymlid y pryfaid 
ymaith. Daeth yn fuan yn ddigon agos at 
Burgess iddo weled fod ganddo rywbeth rhwng 
ei ddannedd,—siaced Hugh ydoedd, ïe, ac yr 
oedd Hugh yn cael ei lusgo i'r lan gan Sam. 
Wedi cael y bachgen ar dir sych bu yn hir iawn 
yn dod ato ei hun; ac yr oedd Sam, pe buasai 
rhywun yn sylwi arno, wedi ysgwyd y dwfr 
lawer gwaith oddiar ei flew hirion, yn gwylio 
adferiad Hugh lawn mor bryderus a neb. Ond 
druan o Sam yn ei henaint, yr oedd wedi 
gwneyd mwy na'i allu y noson hono. Ni fed- 
rai gerdded gartref. Cyrchwyd hamdcart o'r 
ffactri i'w gludo, ond bu Sam farw cyn y bore. 


CWN. 89 


Bu agos ìi Hugh dori ei galon am y ci, a dywedai 
y cymydogion na wyddent pa un ai ei lawenydd 
am arbediad ei fachgen, ai eì ofid am farwolaeth 
Sam, oedd amlycaf yn yr hen Burgess. Gwnaeth 
yr amgylchiad hwnw les mawr i'r giaffer,—bu 
yn fwy tyner byth wrth bawb. Gwnaeth arch 
o dderw i Sam, a chladdodd ef yn yr ardd, a 
gosododd gareg ar ei fedd. Wn i ddim ydyw'r 
gareg yno eto, ebe F'ewyrth Edward. 


Cwn. 


Y NOSON o'r blaen yr oeddwn yn sôn 

wrthot am gi Hugh Burgess. Creadur- 
iaid rhyfedd ydyw cwn, & ci o ddyn ydyw 
hwnw nad ydyw yn ffond o gi. Marcia di beth 
ydwyf yn ddweyd wrthot yrwan—os gweli di 
ddyn a chas ganddo at gwn, mi ffeindi nad 
ydyw'r dyn hwnw ddim o'r sort oreu, a dweyd y 
lleiaf. P'run bynag am hyny, dyma i ti stori 
sydd cyn wired a'r pader. Flynyddau lawer yn 
>l, yr oedd yn byw yn Nyffryn Clwyd, yn agos i 
Landyrnog, ŵr a gwraig o'r enw, os ydwyf yn 
cofio yn dda, Pitar a Marged Jones. Yr oeddynt 
yn dal ffarm fechan daclus, ac yn gwneud yn 
burion. Yr oedd ganddynt un mab heb duedd 


90 CWN. 


yn y byd ynddo at ffarmio, a gosodwyd ef am 
dymor mewn siop yn Rhuthyn. Awyddai y 
bachgen yn barhaus am fyn'd i Loegr, ac o'r 
diwedd, cafodd le yn un o siopau y boneddwr 
haelionus, Mr. Tait, Lerpwl, y sugar refiner. Yr 
oedd ewyrth, brawd i dad i'r bachgen hwn yn 
gapten llong, ac yn iradio rhwng Lerpwl, a'r 
gwledydd tramor, a phan fyddai yn dychwelyd 
o'i siwrneion byddai ganddo yn gyffredin ryw 
anrheg i'r hogyn. Un tro wrth ddychwelyd o'r 
gwledydd pell, daeth y capten a chwb o New- 
Jfoundland dog i'w nai. Nid oedd y ci y pryd 
hwnw fawr fwy nag ysgafarnog. Yr oedd yr 
hogyn yn byw allan, fel y dywedir, hyny ydyw, 
mewn lodging, ac yn meddwl y byd o'r ci bach, 
ac yn ei fwydo ac yn ei barchu oreu y gallai er 
mwyn ei ewyrth, y capten. Ysgrifenodd, wrth 
gwrs, at ei rïeni i Ddyffryn Clwyd am y rhodd 
werthfawr a gawsai gan ei ewyrth. Ychydig 
oedd cyflog y bachgen, ac yr oedd y ci yn bwyta 
pob peth o'i flaen, a thyfodd yn greadur hardd, 
mawr, yn mron yn gymaint a llew. Wedi talu 
am ei fwyd ai letby, yr oedd pob dimai oedd 
gan y bachgen wed'yn yn myn'd am fwyd i'r 
Newfowndland, ac nid oedd ganddo geiniog i'w 
rhoi yn y casgliad yn y capel. Yr oedd y ci yn 


CWN, ŷ 


ei fwyta yn fyw, ac eto ni fynasai am y byd 
ymadael âg ef, am mai rhodd ei ewyrth ydoedd. 
Ni wyddai pa beth i'w wneud. Ond yn y man, 
penderfynodd pan gyntaf yr elai gartref, y cym- 
erai y ci gydag ef, ac y gadawai ef yno am na 
fyddai i'w rïeni wybod am eì gadw. Ac felly y 
gwnaeth. Cafodd yr hogyn ganiatad i fyn'd 
adref ar ddydd Gwener, gyda gorchymyn iddo 
ddychwelyd ddydd Llun, a chymerodd Lion 
gydag ef—dyna oedd enw y ci. Dotiai pawb at 
y ci, ac yr oedd ei balfau fel palfau llew yn 
union, a dydd Sadwrn a'r Sul yr oedd cryn 
edrych ar Lŵon. Dydd Llun a ddaeth, pryd yr 
oedd yn rhaid i'r bachgen ddychwelyd gyda'r 
ren cyntaf, a chlymodd Zion i fynu yn un o'r 
ystablau. Oyn cychwyn am Lerpwl y bore 
hwnw, newidiodd yr hogyn ei drywsers, a gad- 
awodd ei hen drywsers wedi ei lapio yn daclus 
ar gadair yn yr ystafell y bu yn cyseu ynddi, 
Rywbryd yn y prydnawn gollyngwyd Zion yn 
rhydd. Chwiliodd yma ac acw am y bachgen, 
ond, wrth gwrs, yr oedd ef erbyn hyn yn Ler- 
pwl. Wedi chwilio pob twll a chornel aeth Lion 
i'r llofft lle y buasai y bachgen yn cysgu, a 
chymerodd y trywsers a adawyd ar y gader yn 
ei geg, ac ymaith ag ef er gwaethaf pawb, Cyn 


92 CWN, 


y nos, yr oedd Ion wedi cyrhaedd y siop lle y 
gwasanaethai y bachgen, sef yn nhop James 
Street, Lerpwl, â'r trywsers yn ei geg. Ac yr 
oedd y ci a'r trywsers yn berffaith sych. Tybid 
fod Lion wedi gwylio yr adeg yr oedd y pacet 
yn Birkenhead yn myn'd drosodd, a'ii fod, yn 
ddigon digywilydd, wedi croesi yr afon heb yr 
un tocyn. Pan glywodd Mr. Tait hanes y ci, 
prynodd ef gan yr hogyn, a bu yn ei feddiant 
&m lawer o flynyddoedd. 

Dyma iti stori arall. Yr wyf yn meddwl fy 
mod wedi dweyd wrthot ti o'r blaen fy mod yn 
gydnabyddus â theulu Mr. Roberts, Oueen's 
Road, Lerpwl. Bu Mr. Roberts farw yn gyd- 
marol ieuanc, gan adael gweddw ac amryw blant 
ar ei ol, ond mewn sefyllfa led gysurus. Yr 
oedd gan y teulu hwn eto ryw berthynas yn 
tradio efo'r gwledydd pell, a dygodd yntau gi 
Newfowndland i un o'r plant. Sullan, os wyf 
yn cofio, oedd eì enw, ac yr oedd rhywbeth mor 
fawr a brenhinol yn ngolwg y ci, fel yr oedd yr 
enw yn eithaf priodol arno. Nid oedd neb wedi 
gweled dim tuedd at fryntni ynddo, ac os byddai 
cwn bach yn cyfarth arno, edrychai gyda diys- 
tyrwch boneddigaidd arnynt. Meddyliai y teulu 
gymaint o hono fel y byddai yn cael gorwedd ar 


CWN. 93 


y ma o flaen y tân yn y parlwr gan nad pwy a 
fyddai yn bresenol. Edrychid ar Sultam gyda 
pharch gan lawer o bregethwyr arferent fyn'd i 
dŷ Mrs. Roberts, ac yr oedd yntau yn adnabod 
holl weinidogion y Methodistiaid yn Lerpwl, as 
yn hynod o gyfeillgar efo Mr. Henry Recs. Pan 
elai Sultan efo un o'r teulu i lawr y dref, os 
digwyddent gyfarfod Mr. Rees, rhoddai Sultan 
ei drwyn oer yn ei law, a dwedai gŵr Duw,— 
“ Wel, Sultan, bach, sut. yr wyt tithau heddyw f 
Os bu enaid erioed gan gi yn nghylch abred, yr 
ydw i'n meddwl yn siwr mae gynot ti bu o,” ac 
edrychai Sultam gyda'i lygaid mawr yn llygaid 
disglaer y gweinidog, cystal a dweyd, “ Thank 
ygu, Mr. Rees.” 

Ond un o gyfeillion penaf y teulu caredig yn 
Oueen's Road, oedd Mr. E. P—, un o flaenor- 
iaid y capel yr oeddynt yn aelodau ynddo. 
Byddai Mr. P— yn ymweled â hwy ddwy- 
waith neu dair bob wythnos, ac yr oedd. Sultan 
ac yntau yn eithaf ffryndiau. Un noswaith, 
aeth Mr. P yno, ac yr oedd Sultan yn gor- 
wedd yn llabwst mawr ar y mat fel arfer, ac yn 
baner cau ei lygaid, ac yr oedd yr holl deulu 
gartref. Ond yr oedd gan Mr. P—— y noson 
hono ffon yn ei law, peth na welwyd ganddo 


94 CWN, 


erioed o'r blaen gan y teulu a phan oedd, cyn 
eistedd, yn ysgwyd llaw efo Mrs. Roberts a'r 
plant, dechreuodd un o'r genethod ysmalio âg ef, 
gan ddweyd ei fod yn myn'd yn hen, ac yn 
gorfod cael ffon. O fregedd, cododd Mr. P y 
ffon uwch ei phen fel pe buasai am ei tharo, 
pryd y neidiodd Sultam i fynu, ac y rhuthrodd 
i'w wddf gan ei daflu ar ei gefn ar lawr, ac oni 
bai i'r holl deulu ymaflyd yn y ci, 'does dim an- 
mheuaeth na fuasai wedi ei dynu yn llardiau. 
Yr oedd Sultan wedi meddwl fod Mr. P. am 
daro y ferch, a neidiodd y foment hono i'w 
hamddiffyn. Cafwyd trafferth fawri gael y ci 
i'r buarth cefn, ac yr oedd Mr. P. a'r teulu 
wedi dychrynu yn enbyd. O hyny allan, 
rhwymwyd Sultan wrth gadwen yn y buarth 
cefn, a dyna oedd yn rhyfedd, pryd bynag y 
deuai Mr. Pugh i'r tŷ, er ei fod yn dyfod trwy 
ddrws y ffrynt, gwyddai y ci y foment hono ei 
fod yno, ac yr oedd yn myn'd yn gynddeiriog 
am gael d'od yn rhydd. Parodd hyn i Mr. P. 
gadw oddiyno, yn wir, yr oedd ganddo arswyd 
myn'd i'r heol. Yn hytrach na cholli cwmni Mr. 
P , saethwyd Sultan, er mor anhawdd oedd 
gwneud hyny wrth feddwl am ei ffyddlondeb. 
Dyma i ti stori arall ryfeddach, ond yn ddigon 


CWN 95 


gwir, achos mi glywais y bobl eu hunain yn 
adrodd yr hanes, ac yn Lerpwl y bu hyn hefyd. 
Yr oeddyt yn adnabod Foulkes bach, y teiliwr ? 
Wel ìi ti, yr oedd chwaer i Foulkes wedi priodi 
gweithiwr cyflredin yn Lerpwl, ac yr oeddynt 
yn byw mewn stryt lle yr oedd llawer o dai 
gweithwyr, a thipyn o ffordd oddiwrth y dociau. 
Jones oedd enw y dyn. Buont yn byw yn lled 
gysurus am rai blynyddau, ond heb gynilo dim. 
Yn y man aeth busnes yn isel, a thaflwyd Jones 
allan o waith. Bu yn segur am wythnosau, ac 
yr oedd ef a'r wraig yn mron llwgu. Elai Jones. 
allan bob dydd i chwilio am rywbeth i'w wneud, 
a dychwelai o hyd gyda chylla a phoced wâg, 
oddigerth ambell dro y byddai wedi digwydd 
taro ar hen gyfaill a chael ychydig geiniogau 
ganddo. Yr oedd wedi gwneud hyn am gymaint 
o amser fel yr oedd wedi glan laru ar fywyd, a 
dwedodd wrth y wraig un diwrnod, pan nad 
oedd ganddynt geiniog yn tŷ,na gwlithyn i'w 
fwyta,—“Dai ddim allan eto, mi fyddaf farw 
wrth y pentan.” Orefodd y wraig arno i wneud 
un cais arall, gan ddweud wrtho.fel cymhelliad, 
y gallai daro ar gyfaill, os na chai waith. Wedi 
llawer o grefu, aeth Jones allan wed'yn, am y 
&ro olaf, fel w credai. âeth drwy un stryt â 


96 CWN, 


thrwy yr ail, a phan oedd yn myn'd ar hyd y 
drydedd, sylwodd fod clamp o gi ardderchog yr 
olwg yn ei ddilyn. Ceisiodd gan y ci fyn'd yn 
ol, ond ni wnai —dilynai ef i bob man lle yr elai 
Toc, cyfarfyddodd rhyw Gymro ef- tebyg i 
ddyn y môr, yr hwn a edrychodd yn fanwl ar y 
ci, ac ebe fe,—“ Hwdiwch, ffrynd, ydi'r ci yna ar 
werth? a beth ydi'r pris?” Ni wyddai Jones 
sut i ateb, rhag ofn mai y gŵr oedd ei pia. Ond 
wedi ystyried moment, ebe fe, “ Wel, y mae'n o 
anodd 'madel a'r ci, ond yr ydw i'n bur dlawd 
heddyw.” “ Mi rof ìi chi ddwy bunt am dano heb 
chwaneg o siarad,” ebe'r gŵr. “O'r gore,” e0e 
Jones. “Fy enw ydyw Capten Thomas, a. dowch 
a fo i'r llong Margaret Ann yn mhen yr awr,” 
ebe'r Capten. Ac felly yr aeih Jones rhwng ofn 
a gobaith, a thalwyd y ddwy bunt iddo. “ Beth 
ydyw ei enw?” gofynai y Capten pan oedd 
Jones yn cychwyn ymaith. “God-sent,” ebe 
Jones. “Enw rhyfedd arw ar gi, ebe gŵr y 
môr. “Eithaf priodol, serch hyny,” ebe Jones. 
Aeth Jones adref yn llawen, a chyn i'r ddwy 
bunt ddarfod, yr oedd wedi cael gwaith cyson. 
Ond dyma y darn rhyfeddaf o'r stori, —Yn mhen 
oddeutu deng mis, yr oedd Jones, rhwng saith ac 
wyth o'r gloch y nos, yn cymeryd ei dê ar oì 


CWN. 97 


dfod o'i waith, pryd y clywai ef a'r wraig rywun 
neu rywbeth yn crafu y drws. Agorodd y wraig 
y drws, a dyma God-sent ì mewn, ac yr oedd ei 
falchder yn ddibendraw. Wrth gwrs, cafodd 
groesaw mawr gan Jones a digon o fwyd, ond 
hwn oedd y tro cyntaf i'r wraig weled y ci 
Deallodd Jones fod Margaret Awn wedi dyfod 
i'r porthladd, ac wedi gorphen ei bryd ac ym- 
dwtio, aeth i ymorol am Capten Thomas. Wedi 
dod o hyd i'r Capten, dwedodd Jones yr holl 
hanes wrtho, ac yr oedd wedi synu yn fawr, ac 
yn falch iawn o gael y ci yn ol, a rhoddodd 
sofren drachefn i Jones, a dwedodd, —“Nid. 
rhyfedd i chwi alw y ci yn God-sent, ffrynd.” 
Mae y stori yn berffaith wir i ti, er nad wn i 
ddim sut i'w sbonio. Hwyrach i'r ci gamgym- 
eryd Jones am ei berchenog. Ond nid ydyw 
hyny yn debyg. A pha fodd y daeth i'r stryt 
ac at y tŷ yr oedd Jones yn byw ynddo yr ail 
dro? Y peth tebycaf gen i ydyw i Dduw roi 
6ro yn menydd y ci er mwyn i Jones a'i wraig 
gael tamaid a'u cadw rhag llwgu. 


9s TOMOS MATHIAS. 


Tomos Mathias. 


j Dn hyn, ebe Fewyrth Edward, mae 

yr hen Waterloo referans wedi myn'd i 
gyd, mi debygaf. Yr wyf yn cofio amryw o 
honyn nhw'n dda, ac yn eu plith Tomos Mathias. 
Yr oedd Tomos yn byw mewn tŷ bychan tu ol 
i'r Blue Bell, Maesydre, Wyddgrug. Un o'r tai 
lleiaf a welais yn y mywyd oedd tŷ Tomos, ac 
fe ddwedid mai rhyw brydnawn ar ol noswylio 
y gwnaeth Jac, y saer, sef y perchenog, y tŷ, 
ac fod Tomos yn derbyn llythyr ynddo bore 
dranoeth. Prun bynag am hyny, dyna'r tŷ 
lleiaf a welais erioed. Mi faset yn medrud estyn 
pob peth oedd yn y gegin heb godi oddiar dy 
eistedd, a 'doedd y siambar ddim ond just ffit o 
le ìi wely. Yr oedd pobol yn deud, pan fu Tomos 
yn sal ryw dro, mai drwy y ffenest y dangosodd 
o ei dafod i'r doctor, yr hwn oedd isio gwybod 
stâd eì stymog. Ond wn i ddim oedd hyny'n 
wir ai peidio. Yn y caban bach yma y bu 
Tomos a Beti ei wraig yn byw lawer o flynydd- 
oedd. Yr oedd Tomos wedi bod mewn rhai 
brwydrau, ac yn un o honynt—wn i ddim ai yn 
Waterloo y bu hyny—cipiwyd darn o asgwrn ei 


TOMOS MATHIAS. 99 


ben ìi ffwrdd, tipyn tu ucha'r coryn. Ond fe 
ddaru doctoriaid y fyddin neud job nêt ryfeddol 
ar ben yr hen greadur, drwy roi plât arian dros 
y twll rhag i'w fenydd o fod yn y golwg. Mi 
welais y plât arian â'm llygaid fy hun ddegau o 
weithiau. Dwedai Tomos y byddai yn amal heb 
yr un geiniog,ond na fyddai byth heb arian. 
Derbyniai chwe' cheiniog y dydd o bension 
am ymladd dros eì wlad; ond bob chwarter 
blwyddyn y cai yr arian gan Sergeant-Major 
Evans. Hen begor rhyfedd oedd y major, ond 
stori arall ydi hono. 

Yn gyffredin, yr oedd Tomos cyn llawened a'r 
gog, & phob amser mor ddiniwed a'r golomen. 
Ond yr oedd ynddo un bai pwysig—yr oedd yn 
ffond ryfeddol o gwrw, ac nid oedd Beti yn ddir- 
westreg. Er mor ddiniwed oedd y ddau hen 
ben, yr oeddynt yn baganiaid enbyd, a_'doedd 
ganddynt ymron ddim syniad am grefydd. Elai 
Tomos i'r eglwys unwaith bob tri mis—sef y 
Sabboth o flaen y pension, er mwyn i'r Sergeant- 
Major Evans gofio ei fod yn fyw. Rhoddid 
frust i Tomos hyd i swm neillduol gan Mali 
Dafis, y siop fach, a chan un neu ddwy o daf- 
arnau, i aros diwrnod y pension. Wedi myn'd 
at farc y írust, byddai Tomos a Beti yn dlawd 


100 TOMOS MATHIAS 


iawn. Ond y peth cyntaf a wnai yr hen sowld- 
iwr wedi derbyn ei arian,—ec yn hyn yr oedd 
yn siampl i lawer yn y dyddiau hyn,—oedd 
myn'd o gwmpas i dalu ei ddyled, ac yna, fel yr 
oedd gwaetha'r modd, gwariai ef a Beti y 
gweddill am gwrw. Ond, fel y dwedais, byddai 
yn brinder mawr arnynt am wythnosau cyn 
diwrnod y pension, a llawer sgil a wnai Tomos i 
gael diferyn. Ar adeg felly, un tro aeth Tomos 
at ŵr diarth oedd newydd agor tafarn yn y 
gymydogaeth, a gofynodd,— 

“ Ddyn glân, gai beint o gwrw gynoch chi ?” 

“ Cewch, os oes gynoch chi arian,” ebe'r taf- 
arnwr. 

“Fydda i byth heb arian,” ebe Tomos, ac 
estynodd y dyn y ddiod iddo. Wrth ei wel'd 
heb neud osgo i dalu, ebe'r tafarnwr,— 

“ Lle mae'r pres, ddyn ?” 

“'Does gen i ddim prês, ond y mae gen i 
wrian,” ebe Tomos, a tlrynodd ei het a dangos- 
odd iddo y plât arian ar dop ei ben. Synodd y 
tafarnwr yn fawr, ac ni rwgnachodd am iddo 
gael ei neud am dro. 

Un noson oer yn y gaeaf, yr oedd Tomos a 
Beti yn sgrythu o flaen mymryn o dân oedd yn 
y grât, ac yr oedd yn glem wyllt arnynt, oblegid 


YSBRYD Y CROWN. 102 


nìd oedd ond wythnos byd ddiwrnod y pension. 
Ochneidiodd Beti yn llwythog, ac ebe hi,— 

“ Wyst di be, Tomos, mi leiciwn bydawn i yn 
y nefoedd.” 

“ Be ddeudest di ?” ebe Tomos. 

“Y leieiwn i yn y nghalon bydawn i yn y 
nefoedd,” ebe Beti. 

“Ho, felly'n wir,” ebe Tomos, “mi leiciwn 
inne bydawn i yn y dafarn a pheint o gwrw o 
mlaen.” 

“ Yr hen sgrwb,” ebe Beti, “yr wyt ti 'n was- 
tad am y lle gore.” 

Mi fedrwn adrodd i ti amryw o bethau cyffelyb 
am Tomos a Beti Mathias, ebe F'ewyrth Ed- 
ward, ond dyna ddigon i ddangos i ti mor 
anwybodus a diniwed oedd yr hen bobol er's 
talwm, ac mor ddiolchgar y dylech chi, bechgyn 
yr oes hon, fod am eich manteision addysg a'r 
' Ysgol Sul a'i breintiau. 


Ysbryd y Crown. 


F EL y mae'r Nadolig yn agosau, ebe F'ew- 
yrth Edward, mae'n gwneud i mi feddwl 
fel y byddai pobôl er's talwm yn adrodd hanes 


102 YSBRYD Y CROWN. 


ysbrydion wrth y tân ar hirnos gauaf tua'r adeg 
hon ar y flwyddyn. Mae addysg a_phregethiad 
yr Efengyl wedi gwneud cyfnewidiad mawr yng 
Nghymru o fewn fy nghôf i, er nad ydw i ddim 
yn hen iawn. Yr ydw i'n cofio pan oeddwn yn 
llanc yn Sir Ddinbech, fod pobol yn gyffredinol 
yn credu mewn ymddanghosiad ysbrydion, a mi 
fedrwn enwii ti amryw leoedd y byddent yn 
deud fod rhwbeth yn trwblo yno. Yn wir,yr 
oedd rhai pobol lled barchus yn credu yn 'u 
clone fod nhw wedi gweled ysbryd neu rywbeth 
na fedrent ei esbonio. Ond yr oedd dy daid yn 
Fethodist selog, fel y gwyddost, ac yn ddig iawn 
wrth ofergoeledd y cymdogion, ac mi gymerodd 
lawer o drafferth efo ni i'n dysgu a'n goleuo i 
beidio rhoi coel ar bob stori wirion am ysbryd- 
ion. Erbyn i mi dyfu i fyny yn llanc, yr oedd- 
wn yn meddwl nad oedd genyf flewyn o ofn 
hyny o ysbrydion oedd yn y byd. Ond un tro 
mi ges allan nad oeddwn mor ddewr ag yr 
oeddwn yn meddwl y mod i. Ac fel hyn y bu. 
Yr oedd y nhad a F'ewyrth Pitar yn lled debyg 
o ran eu hamgylchiadau—yn bobol a chryn 
dipyn o'u cwmpas, ond yr arian yn gyffredin yn 
brin. Yr oedd pymtheng milltir rhwng ein tŷ 
ni a'r Llwybr Main, y ffarm a ddaliai F'ewyrth 


YSBRYD Y CROWN. 108 


Pitar. I gyfarfod rhyw amgylchiad, fe fenthyc- 
iodd y nhad ddeugen punt gan f'ewyrth, ac fe 
addawodd eu talu yn ol yn ddiffael ar yr ugein- 
fed o fis Tachwedd, sef y dydd o flaen diwrnod 
rhent y Llwybr Main. Yr oedd ar f'ewyrth eu 
heisieu yn bendant i gyfarfod y rhent, ac yr: 
oedd y cigydd a brynai ddefaid y nhad wedi 
addaw yn sicr dalu haner cant o bunau i ni 
bythefnos cyn y byddai y deugain punt yn 
angenrheidiol. Ond er addaw, ni ddaeth y cig- 
ydd yn mlaen yn ol ei air, & bu raid i nhad 
egluro ei sefyllfa iddo a. gwasgu arno, ac addaw- 
odd yntau ar ei wir y cai yr arian yn brydlon. 

' Yr oedd yn auaf cynar y flwyddyn hono, a'r 
eira a'r rhew ar y ddaear er's dyddiau. Yr 
ugeinfed o Dachwedd a ddaeth a'r cigydd heb 
ddangos ei wyneb, ac yr oedd y nhad wedi darn 
wirioni wrth feddwl am yr helynt a achosaii 
F'ewyrth Pitar. Ond dwedai fy mam y byddai 
y cigydd yn sicr o ddod, ac am i ni gymeryd 
amynedd. Aeth yn brydnawn a'r cigydd heb 
ddyfod, a phrotestiai nhad na chai byth ddafad 
ganddo mwyach. Ond tua thri o'r gloch cyr- 
haeddodd y cigydd a thalodd yr haner can punt. 
Erbyn hyn yr oedd y nhad ar y drain wrth 
feddwl am bryder F'ewyrth Pitar, a chynygiais 


104 YSBRYD Y CROWN. 


ìnau fyn'd â'r arian i'r Llwybr Main y noson 
hono. Mynai y nhad i mi fyn'd ar gefn ceffyl, 
ond o herwydd fy mod yn awyddus i gael aros 
am rai dyddiau yn y Llwybr Main, dewisais 
gerdded yno. Yr oedd wedi dechre tw'llu cyn i 
mi gychwyn, ac i dori cwt y ffordd eis dros y 
mynydd. Nid oeddwn wedi gadael cartre haner 
awr pryd y dechreuodd fwrw eira yn enbyd. 
Cerddais a cherddais, ac i dori'r stori yn fer, 
collais y ffordd. Yr oedd yr eira, yr hwn oedd 
yn dod i lawr yn dameidia mawr, wedi gwneud 
pob man yn ddieithr i mi, a cherddais am oriau 
heb wybod i ble yr oeddwn yn myn'd, ac yr 
oedd y dieithrwch, y distawrwydd, a'r ffaith fod 
gen i ddeugain punt yn fy mhoced wedi fy 
ngwneud reit nerfos. Ond yr oeddwn wedi 
gofalu rhoi rifolfar llwythog yn mhoced frest y 
nghôt, rhag lladron. Nis gwn am ba hyd y 
bum yn cerdded, ond yr oeddwn wedi blino yn 
enbyd, achos mi wyddost fod cerdded milldir 
mewn eira yn fwy trafferthus na cherdded tair 
ar dir sych Gwyddwn ei bod yn myn'd yn 
hwyr, ac ofnwn y byddai raid i mi orwedd yn 
yr eira gan mor flinedig oeddwn, pryd y gwelwn 
oleu fel goleu canwyll drwy ffenest, a chyfeir- 
jais tuag ato. Wedi i mi ddyfod at y goleu, 


YSBRYD Y CROWN. 105 


cefais ei fod yn dod o ffenest tŷ bach tlawd yr 
olwg. Curais y drws, a daeth gŵr y tŷ, yr hwn 
oedd ar fin myn'd i'w wely i'w agor, a chyfar- 
wyddodd fì i'r ffordd dyrpeg. Wedi cyraedd y 
tyrpeg dechreuais gofio y ffordd, er fod yr eira 
yn rhoi golwg ddieithr ar bobman. Cofiais fod 
tefarndŷ yn ymyl o'r enw y Crown. Pender- 
fynais nad awn gam pellach na'r dafarn, oblegid 
yr oedd genyf eto dair milltir o ffordd i'r Llwybr 
Main, a minau wedi blino cymaint fel mai prin 
y gallwn roi y naill droed heibio'r llall, ac yr 
oedd yn dali fwrw eira. Ofnwn fod pobol y 
(rown wedi myn'd i'r gwely, a choelia fi, da gan 
fy nghalon oedd gweled goleu yn ffenest y 
gegin. Yr oeddwn ymron yn rhy flinedig i guro 
y drws, pryd y daeth gŵr ieuanc i agor, gan fy 
ngwadd i fewn. Dywedais wrtho am fy sef- 
yllfa, ac y byddai raid i mi gael gwely yno. 
Aeth i nol ei fam, ac wedi i mi fyn'd dros yr un 
stori wrthi hithau, ac i'r ddau siarad yn gyfrin- 
achol, ebe'r fam,— 

“Mae'n ddrwg gen i, syr, na fedrwn ni roi 
llety i chi, er mor dost ydi'r nosweth. 'Does 
gynon ni ond un ystafell heb fod ar iws, a dêud 
y gwir i chwi, y mae rhwbeth yn trwblo yn 
hono, fel na fydde fo ddiben yn y byd i chi 
geisio cysgu ynddi.” 


106 YSBRYD Y (NOWN 


“ Mi gymeraf fy siawns am hyny,” 

“ Purion,” ebe'r wraig, “ond dyna fì wedi deud 
yn onest wrthoch chi,” a ffwrdd a hi i barotoi 
tamed o swper i mi, ac i ddweud wrth y ferch 
am wneud y gwely yn barod. Pan oeddwn yn 
cymeryd swper, holais y wraig am yr ysbryd, 
pryd y cefais y stori yn llawn ganddi. Yn fyr, 
yr oedd yn rhywbeth tebygi hyn. Eu heiddo 
hwy eu hunain oedd y dafarn, ac yr oeddynt 
wedi cadw stori'r ysbryd oddiwrth bawb, rhag 
gwneud niwed i'r tŷ, ond yr oeddynt ar frys am 
gael eì werthu. Nid oedd neb wedi clywed yr 
ysbryd ond y fam a'r mab, ac nid oeddynt wedi 
sôn gair wrth y ferch, yr hon oedd yn bur wael 
ei hiechyd, rhag ei dychrynu, a rhoisant siars 
arnaf finau i beidio sôn wrthi, ac ebe'r fam,— 

“Mae y bachgen yma a finau yn ei glywed 
bob nos ymron, ac weithiau fwy nag unwaith yr 
un noswaith, ond diolch i'r Tad, dydw i ddim 
yn meddwl fod y ferch wedi clywed dim oddi- 
wrtho, ond y mae hi yn cysgu yn y garre 
gefn.” 

“Beth fyddwch yn ei glywed?” gofynais 
inau. u 
“Wel,” ebe hi yn ddistaw, gan edrych tua'r 
drws rhag ofn i'r ferch glywed, “mi fyddwn yn 


'4OI 'ar 


'NAONO X dAUHSX 


YSBRYD Y CROWN. 107 


clywed rhwfun yn agor y drws— does ene'r un 
clo arno—ac yn union deg yn ei gau o wed'yn. 
Yn yr ystafell ene bu farw fy ngŵr ryw 
flwyddyn yn ol, a mi dendiodd yr eneth yma 
gymaint arno nes y collodd ei hiechyd, a mae 
gen i ofn drwy nghalon iddi glywed y peth sy'n 
trwblo, achos mi fydde'n ddigon am ei bywyd 
hi, a waeth gen i bydawn i odd'ma yforu, cawn 
i rwbeth tebyg i bris am y tŷ.” 

Yn y funud daeth yr eneth i mewn, a gosod- 
odd ganwyll ar y bwrdd i mi, a dywedodd fod 
fy ngwely yn barod, a chanodd nos dawch. Yr 
oedd golwg wywedig a syn arni, a hawdd oedd 
genyf gredu nad oedd yn iach. Euthomi gyd 
i'n gwelyau. Yr oedd y tair ystafell lle y 
cysgwn i, y mab, a'r fam ar yr un landing, a 
chysgai y ferch yn rhywle yn nhop y tŷ. O her- 
wydd fy mlinder a stori'r ysbryd, ni fedrwn yn 
fy myw gysgu. Yr oeddwn wedi rhoi fy rifol- 
far ar fwrdd bychan yn fy ymyl. Yn mhen rhai 
oriau, tybiais glywed rhyw swn oddiallan i'r 
ystefell. Goleuais y ganwyll y foment hono, a 
chydiais yn y rifolfar, oblegid yr oeddwn yn 
benderfynol os cawn allan mai rhyw ddihiryn 
oedd yn aflonyddu ar y bobol ddiniwed hyn, y 
gwnawn ychydig dyllau ynddo. Ond pan, y 


108 TUBAI CAIN ADAMS. 


funyd nesaf, yr agorodd y drws, euthum i grynu 
fel deilen, ac yn fwy felly pan welwn ferch ifanc 
yn ei dillad nos yn dod yn syth at fy ngwely. 
Gan edrych yn dyner yn fy llygaid, ebe hi yn 
ddistaw,— 

“ Ydach chi'n well, nhad bach?” Yna trodd 
ar ei sawdl, cauodd y drws ar ei hol, ac ni welais 
mo honi wed'yn tan y bore. Merch y tŷ ydoedd 
druan, yn codi drwy ei hun. Yr oedd ei phryder 
a'i gofal am ei thad yn ystod ei afìechyd wedi 
effeithio ar ei merves, ac er y dydd y claddwyd 
ef, yr oedd wedi bod yn codi drwy ei hua am 
flwyddyn gron heb yn wybod iddi ei hun nag 
i'w mam a'i brawd. Felly, mi fum yn foddion i 
roì ysbryd y (rown i lawr, ac yr oedd diolch- 
garwch y fam a'r brawd i mi yn ddiderfyn. 
Buom yn gyfeillion byth, ac ar fy nhrafel bydd- 
wn yn myn'd i'r Crown fel bydawn yn myn'd 
gartre, ebe F'ewyrth Edward. 


Tubal Cain Adams. 


O BOB math o greulondeb, mi fyddaf yn 
meddwl, ebai F'ewyrth Edward, mai creu- 
londeb at greaduriaid mudion ydyw y gwaethaf; 


TUBAL CAIN ADAMS. 109 


am y rheswm na fedr y creaduriaìd hyny, 
druain, ddwyn tystiolaeth yn erbyn eu poen- 
ydwyr, ac am eu bod yn fwy analluog i am- 

' ddiffyn ac i ymgeleddu eu hunain. Pan oeddwn 
yn hogyn, mi welais lawer o fechgyn creulon, 
ond neb tebyg i Tubal Cain Adams. Mae o & 
phawb o'i deulu erbyn hyn wedi meirw, onide 
fuaswn i ddim yn dweyd y stori hon wrthyt. 
Ac wedi i ti ei chlywed, hwyrach y dwedi di ei 
bod yn debyg iawn i stori hen wrach, ac yn 
sawru yn gryf o ofergoeledd yr oes o'r blaen. 
Ond y mae yn ddigon gwir, a chei ddweyd beth 
a fynost am dani. 

Torwr ceffylau oedd tad Tubal Cain Adams, 
ac nid oedd yntau yn un o'r rhai mwyaf tirion. 
Mi welais ambell geffyl yn crynu drwyddo wrth 
glywed ei lais, ac yn edrych ar ei chwip gyda 
llygaid a'u llon'd o arswyd. Nid oeddym ni, yr 
hogiau, un amser yn hoffii Tubal dd'od i gyd- 
chware â ni, am y rheswm y byddai agos yn 
wastad yn gofalu brifo rhai o honom. Wedi 
iddo fynafyd un o honom, dwedai bob amser 
mai damwain oedd y cwbl; ond gwyddem yn 
burion ei fod yn ymhyfrydu rhoi poen i rywun. 
Felly nid oedd Tubal yn cael ei hoffi gan neb, 
& byddai gan ein rhïeni, yn enwedig ein mamau, 


110 TUBAL CAIN ADAMS 


ryw gŵyn feunyddiol yn ei erbyn. Tubal a'm 
dysgodd sut i hela adar. Mae yn dda gan y 
nghalon i fod y chware drwg hwnw wodi ei roi 
i lawr. Y ffordd y byddem yn gwneud oedd 
cymeryd bawb ei ffon, a myn'd un o bobtu'r 
gwrych, a dechreu ei guro nes y codem aderyn, 
ac yna hela y creadur bach o'r naill ben i'r 
gwrych i'r llall, os na 'hedai ar draws y cae, ac 
os felly, byddem wedi colli yr aderyn hwnw. 
Byddai y dryw bach yn fynych yn ein concro 
yn lân, âi o'r golwg fel pe buasai y ddaear wedi 
ei lyngcu, ac hwyrach, wedi i ni fyn'd bellder 
oddiwrtho, clywem ef yn twitian yn ddigon 
talog. Anfynych y gadawai y robin goch y 
gwrych, ond 'hedai o'r naill gangen i'r llall, yn 
ol a blaen, nes ein blino,neuinieiflinoef. Mi 
gofiaf byth am y tro olaf y bum yn hela adar 
efo Tubal Cain Adams. Ar fore Nadolig rhew- 
llyd yr oedd hyny. Yr oeddym wedi codi robin 
goch, ac wedi ei redeg yn ol a blaen yn hir, 
pryd y safodd robin ar gangen wedi llwyr 
flino. A mi ddychmygaf y munyd yma weled 
eì fresb goch fach brydferth yn codi ac yn gos- 
twng yn gyflym, gan fel yr oedd ei galon yn 
curo. Cymerodd Tubal afael ynddo, a'r foment 
hono torodd blood vessel i'r creadur gwirion, a 


TUBAL CAIN ADAMS, 111 


ffrydiai y gwaed drwy ei bîg bach, yna cauodd 
ei lygaid disglaer, plygodd ei ben, a bu farw ar 
gledr llaw Tubal. Daeth y fath bangfa o euog- 
rwydd drosof nes y methais beidio crïo. Wrth 
fy ngweled yn crïo, rhoddodd Tubal glewten i 
mi yn fy nghlust, lluchiodd robin i'r awyr, a 
tharawodd ef gyda'i ffon pan oedd yn disgyn, 
nes oedd ei blu yn gawod dros y lle. Effeithiodd 
yr amgylchiad yn fawr arnaf, a phan ddwedais 
y stori wrth fy mam, gwnaeth i mi fyn'd ar fy 
ngliniau i ofyn maddeuant Duw am y creulon- 
deb, i'r hyn yr oeddwn yn ddigon parod. Ond 
glynodd y teimlad o euogrwydd ynof amser 
maith, ac nid ydwyf y funyd hon, yn fy hen- 
aint, yn hollol rydd oddiwrtho. Mi fedrwn 
adrodd llawer o greulonderau Tubal Cain Adams 
i ti, ond un eto yn unig, at yr hyn a ddwedais, 
y soniaf am dano. 

Yn mhen blynyddau ar ol stori y robin goch, 
crebychai fy nghroen pan glywais, a hyny gan 
ficar y plwy, fod Tubal wedi tynu nyth aderyn 
bronfraith a thri o rai bach ynddo. Cymerodd y 
nyth a'r adar bach adref, ac aeth yn syth at Robert 
Lewis, y teiliwr, a dwedodd fod ei fam yn gofyn 
am fenthyg siswrn bach, siswrn tori tyllau 
botymau Wedi cael y siswrn, a phan oedd yr 


112 TUBAL CAIN ADAMS. 


adar bach yn agor eu pigau am fwyd, torodd 
Tubal dafodau y tri. Daeth y creulondeb dych- 
rynllyd i glustiau y ficar, yr hwn a aeth ato ac 
a roddodd y wers oreu iddo a gafodd yn ei 
fywyd, a dwedodd wrtho y byddai Duw yn sicr 
o dalu iddo am y fath weithred ysgeler. Dych- 
rynodd Tubal gryn dipyn, a bu yn well bachgen 
byth. Hyny fu. Pan oedd Tubal oddeutu 
deunaw mlwydd oed, ar fore Nadolig, clywais ei 
fod yn sâl iawn. Eisi edrych am dano, a chef- 
ais ef bron yn rhy lesg i allu siarad. Yr oedd 
wedi tori blood, vessel, ac wedi colli llawer o waed. 
' Ebai fe,—“ Edward, wyt ti'n cofio am y robin 
goch er's talwm ?” “Ydwyf yn burion,” ebe finau. 
“Dyma dâl i mi, yntê?” ebai fe, a thorodd i 
grïo. Ond gwellhâodd Tubal o'r afiechyd yn 
mhen llawer o fisoedd, ond ni bu byth yn gryf. 
Pan oedd Tubal yn chwech ar hugain oed, priod- 
odd. Yr oedd o yr adeg hono yn gweithio fel 
gwas ffarmwr. Yn mhen oddeutu blwyddyn 
ganwyd iddo ferch, a chyn pen pum' mlynedd 
yr oedd ganddo dair o ferched.. Ond hyn oedd 
yn rhyfedd—a dyma ydyw pwynt y stori—yr 
oedd y tair hogen yn fudion, ni ddwedodd un o 
honynt air erioed. A'r hyn oedd ryfeddach 
fyth, yr oedd y tair yn clywed yn burion, 


FY ANWYL FAM FY HUNAN, 113 


achos y mae byddardod yn mron yn ddieithriad 
yn blaenori mudandod. Bu y fam farw ar 
enedigaeth yr olaf o'r genethod, ac effeithiodd 
cyflwr gresynus ei blant gymaint ar Tubal Cain 
Adams, fel y gwywodd yntau yn fuan.  Cymer- 
wyd yr hogenod i'r tloty, ac yno o un i un buont 
hwythau feirw. Dyna'r stori i ti, a gwna fel y 
mynot â hi, ebai F'ewyrth Edward. 


Fy anwyl fam fy hunan. 


y? oeddwn un tro wedi anufuddhau i fy 
mam, & daeth hyn i glustiau F'ewyrth 
Edward. Ni chymerodd arno ei fod wedi clywed 
dim am danaf, ond pan euthum i'w dŷ ìi wrando 
arno yn adrodd ei straeon, ebe fe,— 

Yr ydw i erbyn hyn yn hen, ac er y mod i'n 
gwybod na fydda i ddim yma yn hir, ac y bydd 
y cyfnewidiad mawr wedi cymeryd lle yn bur 
fuan, 'dydw i ddim yn sicr y mod i'n wir debyg 
i Iesu Grisb mewn dim ond yn fy mharch i fy 
mam. Un o'r touches mwya ffein yn hanes y 
Gwaredwr ydyw ei ofal am ei fam, a hyny pan 
oedd baich byd o bechodau yn pwyso arno. 

H 


114 FY ANWYL FAM FY HUNAN. 


Bydaswn i'n gwybod dim am dano ond y ffaith 
yna yn unig, mi fuasai gen i feddwl mawr o 
hono byth. Bydasai raid i mi farnu cymeriad 
bachgen drwy ofyn dim ond un cwestiwn iddo, 
y cwestiwn hwnw fuasai—beth wyt ti'n feddwl 
odyfam? 'Doedd Bob, y tymblwr, er's talwm, 
ddim yn cael eì ystyried yn haner call, ond heb- 
law codi pin oddiar lawr gydag emrynt ei lygad, 
a champau ereill, fe ddwedai Bob ambell air pur 
gall. Meddai Bob un diwrnod,—“Os colli dy 
dad mi gei golled fawr, ond os colli di dy fam. 
mi golli'r cwbwl.” Hyd yn nod pan fydd bach- 
gen wedi dirywio yn dost o ran ei gymeriad, os 
ca'i allan fod o'n meddwl yn uchel am ei fam, 
mae gen i obaith am dano. A fedri di gân. 
Dafydd Ddu Eryri,—“Fy anwyl fam fy hunan ?” 
Na fedri? Wel, mae gen i ofn fod llawer o fech- 
gen yr oes hon heb wybod am y pethau goreu 
yn iaith eu mam. Mi genais lawer ar y gân 
hono er's talwm, a dydw i 'rioed yn cofio ei 
chanu na lanwai fy llygaid â dagrau, a mi faswn 
yn ei chanu i ti 'rwan daswn i heb golli fy llais. 
Mae ambell hen gân dda, mi goelia, fel adnodau'r 
Beibl, wedi cadw llawer bachgen rhag drwg. 
Wn i ddim lle buaswn i 'rwan oni bai am gân 
Dafydd Ddu Eryri. 


FY ANWYL FAM FY HUNAN. 115 


Pan oeddwn yn ieuanc, gwnaeth Wìl Williams 
lawer o niwed i mi, a minau iddo yntau yn 
ddiau. Yr oedd genym ran ymhob drwg a 
direidi, er ein bod ein dau wedi ein dysgu 
bethau amgenach. Gosododd Wil ei fryd ar 
fyn'd yn sowldiwr, a cheisiai ei oreu ìi fy mher- 
swadio inau i listio, ac yr oeddwn braidd yn 
tueddu at hyny. Yr oedd fy nhad dipyn yn 
sydyn a chrabed ei ddull, a minau, hwyrach, heb 
fod yn un o'r rhai mwyaf diwyd efo ngwaith, a 
dwedodd un diwrnod, mewn tipyn o dymer, nad 
oeddwn yn werth fy halen. Brifodd y gair fi 
yn fawr, ac atebais,—“ Hwyrach hyny, ond yr 
wyf am listio,” “Eitha gwaith i ti, mi wnei yn 
burion i dy saethu,” ebe nhad, a brifodd fwy 
arnaf. Mi eis at Wil y noson hono, a mi ddeudes. 
wrtho yr awn gydag ef ìi Gaer i listio. Yr oedd 
Wil yn falch iawn clywed hyny, a. phenderfyn- 
asom gychwyn bore dranoeth. Wedi i fy nhad 
fyn'd i'w wely, dwedais wrth fy mam am fy 
mwriad. Ni chredai fi nes i mi gymryd fy llw 
mai dyna oedd fy mwriad. Orefodd arnaf ei 
goreu glas i roi y meddwl heibio. Ond yr 
oeddwn yn benderfynol o fyn'd yn sowldiwr. 
Codais yn fore dranoeth, ond yr oedd fy mam ar 
ei thraed o mlaen i, a chrefodd arnaf drachefn a 


116 FY ANWYL FAM FY HUNAN. 


thrchefn dan wylo yn hidl am i mi beidio myn'd 
iffwrdd. Yr oeddwn wedi c'ledu, ac yn meddwl 
fy mod wedi colli pob parch i fy rhïeni, ac ni 
chafodd dagrau fy mam ddim dylanwad arnaf. 
Mi gwelaf hi y funyd yma yn edrych ar fy ol 
pan oeddwn yn cychwyn ì gyfarfod Wil Wil- 
liams. Wyddwn i fawr am y boen yr oeddwn 
yn ei achosi iddi. Wedi myn'd bron o olwg y 
tŷ, mi edrychais yn ol... Yr oedd fy mam o hyd 
yn y drws, ac yn sychu ei llygaid â'i ffedog. Mi 
ddechreuais feddwl beth oeddwn yn myn'd i'w 
wneud, a fy mod, hwyrach, yn cymeryd yr olwg 
olaf am byth ar fy hen gartref, a daeth rhyw- 
beth ìi fy ngwddf, ond yn fy mlaen yreis. Yr 
oedd yn fore hynod o hyfryd. Yr wyf yn cofio 
mai y bore hwnw oedd y tro cyntaf i mi sylwi 
mor hardd oedd yr hen gymydogaeth, a. synwn 
am i mi fod am gynifer o flynyddoedd heb weled 
prydferthwch natur. Yr ydw i'n meddwl mai y 
bore hwnw y cefais fy ail-eni gan natur. Mae 
y fath beth a hyny'n bod, wyddost, pan y mae 
bachgen yn canfod am y tro cyntaf mor hardd 
ydi'r byd yma. Canai yr adar yn braf yn y 
goedwig gerllaw, a meddyliwn fod y gwartheg, 
y defaid, a'r ceffylau i gyd yn edrych arnaf am 
ytroolaf. Nid oeddwn, cyn hyny, wedi sylwi 


FY ANWYL FAM FY HUNAN. l1T 


mor brydferth oedd y creaduriaid diniwed. Yr 
oedd yr aber fain a redai efo gwaelod y werg- 
lodd hir yn edrych yn fwy gloew nag erioed, a 
phan welais lygoden ffrengig yn rhedeg o fy 
ffordd wrth i mi fyn'd heibio, nid oedd genyf y 
mymryn lleiaf o awydd i'w lladd. Pan eis drwy 
lidiart y cae pellaf, gadawais hi yn agored, 
achos daeth rhywbeth i fy meddwl os ceuwn hi, 
na ddeuwn byth yn ol, a dechreuais feddwl am 
wledydd pell ac am ymladd efo'r Blacs, am 
galedi, oerni, a newyn. Ond yr oedd fy nhad 
wedi dweyd nad oeddwn yn werth fy halen, ac 
ymlaen yr euthum yn benderfynol. Yr oedd yn 
rhaid i mi fyn'd heibio'r Hafod Lom, a meddyl- 
iais am Doli'r Hafod. Yr oeddwn yn hoff iawn 
o Doli hyd yn oed y pryd hwnw, ond yr wyf 
wedi dweud y stori hono i ti o'r blaen. Cyn 
cyraedd yr Hafod yr oedd ffordd gul, isel, a 
dyfrllyd, a gwrych uchel o bob ochr iddi, a phan 
oeddwn yn myn'd ar hyd y ffordd hon mi glywn 
rywun yn canu. Doli oedd yn canu wrth odro. 
Wedi d'od i'w hymyl, mi eisteddais ar y clawdd 
iwrandoarni. Bydasai hi'n gwybod y mod i 
tu arall i'r gwrych yn gwrando, fasai hi ddim 
yn canu, mi wn. Yr oedd gan Doli lais swynol 
dros ben, yn ol y marn i, a chlywais i erioed mo- 


118 FY ANWYL FAM FY HUNAN. 


hono mor swynol a'r bore hwnw, Eisteddais i 
wrando arni am y tro olaf yn fy mywyd, fel yr 
oeddwn yn meddwl, a'r pumed penill yn y gân, 
—“Fy anwyl fam fy hunan,” —oedd y geiriau 
cyntaf a glywais. Deffrodd rhywbeth yn 
ngwaelod fy nghalon, a dychwelais adref, a 
rydw i'n meddwl fod fy mharch i fy mam, o'r 
diwrnod hwnw allan, wedi myn'd yn fwy-fwy 
tra bu hi byw. Digiodd Wil Williams yn dost 
am nad aethwn i'w gyfarfod, a galwai fì yn 
llwfrgi digalon, ac aeth ei hun yn syth i Gaer a 
listiodd.. Wedi hyny, anfonwyd ef i'r India, ac 
ni chlywodd neb byth siw na miw am dano. 
Hwyrach y leicietb ti glywed geiriau y gân 
* Fy anwyl fam fy hunan ?"— 


“ Pwy a'm hymddygodd yn ddi-lys 
O dan ei gwregys mwynlan ? 
Pwy roes i'm' faeth a lluniaeth llon 
O laeth ei bron bêr anian ? 
A phwy &'m cadwodd rhag pob cam ? 
Fy anwyl fam fy hunan. 


“ Pwy i'm' a suai uwch fy nghryd 
Pan oeddwn wanllyd faban ? 

A phwy fu'n effro lawer gwaith 

Drwy'r hirnos faith aniddan î 


M 


FY ANWYL FAM FY HUNAN. 


Pwy a'm gwarchodai rhag pob cam ? 
Fy anwyl fam fy hunan. 


“ Pwy a'm dilladai er fy llwydd 
Bryd diniweidrwydd oedran ? 
Rhag imi fawr beryglu f'oes 
Ysigo einioes egwan ? 
A phwy a'm noddai rhag drwg nam 
Fy anwyl fam fy hunan. 


“ Pwy ond fy mam, dirionaf merch, 
O eithaf traserch gwiwlan 
A wylai drosof—waelaf ddrych— 
Pan oeddwn wrthrych truan ? 
A pheth ond llaw rhagluniaeth lon 
A ddaliai hon ei hunan ? 


“ Pwy &'m cynghorai bob rhyw bryd 
Rhag arwain bywyd aflan ? 
Ond parchu enw Duw trwy ffydd, 
A chadw ei ddydd sancteiddlan ; 


119 


Heb wneuthur unrhyw dwyll na cham— 


Fy anwyl fam fy hunan. 


“ Er mwyn i'm hawddgar fam, heb groes, 


Ddiweddu oes yn ddiddan, 
Wrth iddi blygu bob yn bwyth 
Dan ddirfawr lwyth o oedran, 


120 HEN GYMERIAD. 


Rhag suddo i'r bedd dan ofal bwn 
Cymeraf hwn fy hunan. 


“ Oblegid credu 'rwyf fod Duw 
A wêl, a glyw, y cyfan; 
Ei lid o entrych wybren fawr 
Felltenai i lawr drwy f'anian, 
Pe meiddiwn oddef cynyg cam 
I'm hanwyl fam fy hunan.” 


Men Gymeriad. 


A MAE Ned Sibion wedi marw, ydi o? ebai 
F'ewyrth Edward. Un o'r creaduriaid 
rhyfeddaf a welais yn fy mywyd oedd Ned, ac 
un o'r pethau mwyaf anhawdd dan haul a fydd- 
ai desgrifio eì gymeriad yn gywir. Yr oedd yn 
rhaid gweled, clywed, ac adnabod Ned cyn y 
gellid ffurfio syniad am ddigrifwch ei gymer- 
iad, ac y mae'r byd yn dlotach o'i golli, Wn i 
ddim beth ydyw'r achos, ond y mae hen garitors 
rhyÏedd yn myn'd yn brinach bob dydd. Mae 
addysg neu rywbeth, fel y d'wedodd Wil Bryan 
er's llawer dydd, yn ein gwneud ni i gyd 
yn gyffelyb i postage stamps. Llys-enw oedd 
Ned Sibion; Edward Williams oedd enw y dyn, 


HEN GYMERIAD, 121 


ac yr wyî yn meddwl mai o blwy Ysgeifiog yr 
oedd o'n hânu. Yr oedd tipyn o natur llys-enw 
yn y teulu, a'r “Hen Grothe” y byddent yn 
galw ei dad—yr wyf yn ei gofio'n burion. Nid 
oedd Ned druan, yn ben llathen,ac o herwydd 
hyny, mae'n debyg, nì chlywais erioed fod gan 
neb gas-galon iddo. Bu Ned yn briod dair 
gwaith, ac yr oedd y tair gwraig yn debyg 
iawn i'w gilydd, ac iddo yntau. Mae bran i 
fran. Ac fe fu raid i'r tair ymostwng i'r un 
rheol—sef byw efo fo am fis o dreial cyn iddo 
eu priodi, er mwyn iddo brofi eu tymer. Un o'r 
dynion mwyaf diddiogi a welais erioed oedd 
Ned, a 'roedd o bob amser, p'run bynag ai hel 
carpiau y byddai aì rhywbeth arall, fel bydasai 
yn lladd nadrodd, ac mor brysur a Robin y 
Busnes. Er ei fod yn hynod o onest, ni byddai 
byth yn edrych yn ngwyneb neb, ac os safai i 
siarad a rhwfun, byddai ei lygaid yn ysgwta o 
gwmpas ei draed. Yr oedd Ned fel pe buasai 
wedi eì fwriadu gan Ragluniaeth i ffeindio 
pethau, ac yn wir, yr oedd pobl yn dweyd ei fod 
wedi ffeindio llawer yn ystod ei oes. Codai 
Ned efo'r wawr dranoeth ar ol pob ffair a 
marchnad, a byddai ei lygaid yn cyniwair yn 
mhob stryd am rywbeth a allai ei ffeindio. 


122 HEN GYMERIAD, 


Drwy fisoedd yr haf byddai Ned bob bore Sul 
wedi llygadu pob twll a chornel yn mhob heol 
cyni bobl eraill godi o'u gwelyau, ac, i dawelu 
ei gydwybod, mae'n debyg, byddai yn canu 
hymnau ar fore Sabboth. Mi clywais o ddegau 
o weithiau o ngwely. Beth bynag a fyddai y 
geiriau, yr un dôn oedd ganddo yn wastad, & 
hono, mi gredaf, o'i gyfansoddiad ef eì hun— 
rhyw fath o chant yn y cywair lleddf—hynod o 
Gymreig o ran ei sŵn. Ni buasai Ned yn dal 
at y gwaith o chwilota fel hyn am oes gyfan, 
oni bai ei fod yn ffeindio pethau weithiau. Yr 
wyf yn cofio un tro fod dyn wedi meddwi mor 
dost ar nos Sadwrn nes y collodd ei walch, ac 
ni wyddai yn y byd mawr yn mha le. Ond 
cafodd y watch gan Ned prydnawn Sul, ac ni 
roddodd geiniog o wobr i'r creadur gonest. Bu 
hyn, yr wyf yn meddwl, yn wers i Ned i gadw 
pobpeth a ffeindiai o hyny allan. 

Nid rhyw lawer o syniad oedd gan Ned am 
bellder. Ar adeg cynhauaf un tro yr oedd y 
Proffeswr Edwards yn cerdded i lawr Forgate 
Street, Caer, a phwy a welai ar yr heol, a siol 
dan ei gesail, ond Ned. Aeth ato, ac ebai fe 
wrtho,— 

“ Wel, Edward, bedach chi'n neud yma ?” 


HEN GYMERIAD, 128 


“ Myn'd i lawr i Lunden 'rydw i,Mr, Edwards, 
i'r cynhaua—mae'n nhw'n deud mae lle clyfar 
anwedd ydi Llunden adeg cynhaua,” ebai Ned. 

Hyny fu. Yn mhen yr wythnos yr oedd y 
Proffeswr yn dod ìi lawr stryt yr Wyddgrug, & 
phwy a welai ond Ned, ac ebai fe,— 

“Helo, Edward, 'roeddwn yn meddwl eich 
bod yn myn'd i Lunden i'r cynhaua ?” 

“Wel na, Mr. Edwards,” ebai Ned, “deis i 
ddim cosachi Lunden na Phargiât (Pargate yn 
Sir Gaer), welwch chi.” 

Mi wranta fod dau gant o latheni rhwng tŷ 
Ned a'r ffynon lle y byddai yn cael dŵr; a mi 
gwelais o un diwrnod yn myn'd i'r ffynon a dau 
biser mawr ganddo. Wedi eu llenwi â dŵr, 
cariai un o honynt encyd o ffordd a gosodai ef i 
lawr, yna âi i nol y llall a gosodai ef i lawr yn 
ymyl y cyntaf. Ac felly cariai hwynt nes dod 
a'r ddau i'r tŷ. Gofynais iddo pa'm yr oedd yp 
gwneud felly. “ Safio amser, welwch chi,” ebai 
Ned. 

Nid rhyw lawer o syniad oedd ganddc< ych- 
waith am werth arian. Un tro aeth N-d, wedi 
bo nos, ab Thomas Roberts, Tŷ Draw i brynu 
iar, ac wedi ìi Mr. Roberts ddal yr 'ar dan yr 
hofel, aed yn fargeinio rhwng y ddu am y pris. 


124 HEN GYMERIAD, 


“ Faint ydach chi isio am dani, Mr. Roberts,” 
ebai Ned. 

“Wel,” ebai Mr. Roberts, “mi cei di hi am 
bymtheg.” 

“ Wel, nana wir, mi ro i chì ddeunaw, os leic- 
iwch chi,” ebai Ned. 

“ Ond dydw i'n deud y cei di hi am bymtheg, 
ebai Mr. Roberts. 

“ Mi ro i chi ddeunaw, a'r un ffyrling chwaneg,” 
ebai Ned. 

_ “Purion,” ebai Mr. Roberts, a throdd dair 
ceiniog yn ol iddo. 

Un adeg yr oedd Ned yn labro i Mr. Joseph 
Eaton am ddau a grôb yn y dydd; ond collwyd 
ef ddydd Llun a dydd Mawrth. Pan ddaeth at 
eì waith fore Mercher, ebai Mr. Eaton 
wrtho,— 

“ Wel, Edward, lle buoch chi ddoe ac echdoe?” 

“ Mieisi lawr i'r Fflint i hel cocos, Mr. Ea- 
ton,” ebai Ned. 

“Ddaru chi neud yn o dda?” gofynai ei 
feistr. 

“Do,” ebai Ned, “yn dda anwêdd ac ordar. 
Mi heliais beth digydwybod o honyn nhw, a mi 
eis efo nhw i Ruthyn ddoe, a mi ges bumrôt am 
danyn nhw, welwch chi.” 


HEN GYMERIAD. 125 


“ Wel, heblaw cerdded deng milldir ar hugain, 
dyma chi wedi colli tri swllt mewn cyflog,” ebai 
Mr. Eaton. 

“ Waeth i chi befo, mi 'nes yn siampal o dda, 
Mr. Eaton,” ebai Ned. 

Byddai Ned yn newid ei feddwl yn sydyn 
iawn weithiau. Yr wyf yn cofio fy mod un tro 
eisieu cael symud y domen, ac mi wyddwn y 
byddai Ned yn gwneud rhyw jobs felly, a phan 
welais ef, gofynais iddo ddod i wneud y gwaith. 
“Mi ddof acw i'w gweld hi, ebai Ned; ar 
.'prydnawn hwnw mi gwelwn ef yn simio y 
domen. Er fod dy fodryb yn adnabod Ned yn 
dda, nid oedd erioed wedi ei glywed yn siirad, 
a d'wedodd y deuai gyda mi i'r buarth i wrando 
arno ef a minau yn gwneud y fargen. Rhoddais 
siars arni i beidio chwerthin, neu y byddai yn 
sicr o andwyo y fargen, achos ni fedrai Ned odd- 
ef i neb chwerthin am ei ben. Addawodd hith- 
au y byddai reit sad, ac i'r buarth yr euthom. 
Wedi i Ned simio gryn lawer ar y domen, 
deuthom i'r fargen fod i mi roddi iddo haner 
coron am eì symud, ac yr oedd dy fodryb yn 
mron marw o eisieu chwerthin wrth glywed 
Ned yn siarad mor fabanaidd. 

“ Ond cofiwch chi, Edward,” ebe fi, “y rhaid i 
chwi ei symud yn fore ddydd Llun. 


126 HEN GYMERIAD, 


* Wel,” ebai Ned, “ os bydd hi'n braf (“ hwb/ 
ebai dy fodryb)—ddo i ddim,” a ffwrdd a fo, ac 
nì ddaeth i symud y domen. Yr oedd dy fod- 
ryb drwy chwerthin wedi andwyo'r cwbl, a 
gwneud i Ned newid ei feddwl ar ganol y fraw- 
ddeg. 

Am amser, bu Ned yn byw yn un o'r cabanod 
sydd dan yr entri yn nhop Henffordd, ac ar y pryd 
ei fusnes penaf oedd hel carpiau. Ar ryw ddam- 
wain yr oedd wedi cael dau bâr o olwynion 
bychain ar echeli, ac aeth ati i wneud gwagen 
fechan i ddal y carpiau. Bu rai diwrnodiau yn 
gwneud y wagen, ac wedi ei gorphen cychwyn- 
odd gyda hi i hel carpiau, ond yr oedd y wagen 
yn lletach lawer na'r entri, ac ni fedrai ei chael 
drwodd, ac wrth ei weled yn y drafferth, ebai ei 
gymydog Drury wrtho,— 

“ Wel, Edward, mae eich gwagen yn rhy 
lydan.” 

“Nag ydi, ebai Ned, “yr entri sy rhy 
gil,” ac aeth i'r tŷ mewn tymer ddrwg, a chyrch- 
odd forthwyl a thorodd y wagen, yr olwynion 
a'r cwbl yn ulw mân. 

Wn i ddim sut y mae hi ar Ned erbyn hyn; 
ond y mae yn o anodd geni feddwl y bydd y 
Brenin Mawr yn galed wrtho—yr oedd o mor 


HEN GYMERIAD. 127 


ddiniwed. Nid oedd y duedd grefyddol yn gref 
yn Ned; ac etoni fedrai adael llonydd i gref- 
ydd. Anaml yr elai i foddion gras ar y Sab- 
both, ond mwy anaml y byddai yn absenol o 
bob moddion ar gyfarfod pregethu, gan nad 
gyda pha enwad y cynelid y cyfarfod. Ar 
Sasiwn, Cymanfa neu gyfarfod pregethu, bydd- 
ai Ned yn amlwg iawn. Ond bu'm yn ofni mai 
dyfod i'r cyfarfodydd y byddai er mwyn dangos 
ei fotymau, oblegid ar y cyfryw achlysuron 
byddai y botymau mawr a gloew a fyddai ar ei 
gôt a'i wasgod yn tynu sylw pawb. Ac eto nid 
fyllei ydyw barnu amcanion Ned. Hwyrach 
y tybiai Ned mai trwy ei fotymau y gallai ef 
oreu ogoneddu Duw. A phwy a wyr. 

Er na wyddai Ned mwy na phost llidiart, y 
gwahaniaeth rhwng Rhyddfrydwr a Thori, ym- 
orchestai ei fod yn Liberal at y carn, a phan 
basiwyd y ddeddf i roi fôb i bob tŷ-ddaliwr, ac 
iddo ddeall fod ganddo bleidlais, nid oedd trin. 
arno. Yr wyf yn cofio fel bydasai ddoe y 
lecsiwn gyntaf wedi i'r ddeddf ddod i weithred 
iad. Yr oedd Ned yn ei lân drwsiad cyn saiin 
o'r gloch y bore, a'i fotymau yn disglaerio. 
D'wedai wrth bawb a gyfarfyddai, nad oedd am 
fotio i'r naill ochr na'r llall. Wedi deall hyny, 
ymlidiwyd ef gan y toris mwyaf dylanwadol am 


128 HEN GYMERIAD. 


oriau bwygilydd,a rhedai Ned fel ysgyfarnog 
o'u ffordd, hyd y ffyrdd. a'r caeau, nes iddo flino 
pawb. Ond oddeutu chwarter awr cyn adeg 
cau y pôl, daeth Ned o hono ei hun i ymyl y lle, 
& gosododd ei gefn ar y wâl i herio pawb. 
Crefwyd arno gan raì o bobl mwyaf blaenllaw y 
ddwyblaid i fotio; ond atebai Ned,—"“ Bydae'r 
Apostol Paul ei hun yn gofyn i mi fotio, na i 
ddim.” Yn y funyd daeth y I4beral Agent heibio 
—yr hwn oedd yn ŵr callach na'r cyffredin—ac 
wrth weled y dyrfa o gwmpas Ned yn ceisio ei 
berswadio i fotio, ebai fe,— 

“ Be haru chi, bobol ? ydach chi'n meddwl na 
wyr Edward ddim sut ac i bwy i fotio, heb i chi 
ei ddysgu? Gadewch lonydd i'r dyn. Fe wyr 
Edward nad oes dim ond pum' munyd nes bydd 
y pôl yn cau,” ac aeth ymaith. Aeth Ned yn 
syth i'r pôl a fotiodd dros y Rhyddfrydwr 
Wedi iddo dd'od allan, gwisgwyd Ned â ruban 
au melynion, a chariwyd ef ar ysgwyddau y 
Liberals ìi fynu ac ì lawr y dref am oriau, ac ni 
welais yn fy mywyd y fath firi a llawenydd di- 
niwed mewn lecsiwn, ac yr oedd Ned Sibion yn 
ymorfoleddu yn yr anrhydedd a roddid arno. 
Wel, wel, a mae Ned druan wedi marw! Wydd- 
ost di be, mi fydd yn chwith arw gen i am 
dano, ebai F'ewyrth Edward. 


wy 


NED SIBION. T. p. 128, 


RHY DEBYG. 129 


Rhy Debyg. 


UOST di 'roed yn synu, ebe Fewyrth 
Edward, er cymaint o bobol sydd yn y 
byd, a bod gwynebau pawb o honom ar yr un 
ffurf a chynllun, mor anaml y cei di ddau wyneb 
mor debyg i'w gilydd na fedri di ganfod yn un- 
ion, wrth graffu arnynt, fod digon o wahaniaeth 
ynddynt? Bendith fawr ydyw hyn; a mi 
fyddaf yn gweled cymaint o ddoethineb y Cre- 
awdwr mawr ynddo ag mewn dim. Ac un 
o'r pethau casaf genyf ar wyneb daear ydyw 
gweled rhai hynod debyg i'w gilydd, megis 
efeilliaid, a mae gen i reswm da am hyny. 
Dyma iti stori smala yn fy hanes i fy hun— 
bron yn rhy smala i'w chredu, ond gelli ei 
chredu neu beidio. 

Pan oeddwn i oddeutu wyth ar hugain oed, 
yr oedd gen i fusnes i fyn'd i Groesoswallt. Mi 
gymere ormod o amser i mi ddeud wrthot ti beth 
oedd y busnes, ond, yn fyr, yr oedd gen i eisio 
gwel'd dyn ar fater pwysig,ac yr oedd yntau wedi 
addaw nghyfarfod i yn Nghroesoswallt yn y 
ffair ceffylau. O herwydd pellter y ffordd, a 
rhagi mi ei golli, yr oeddwn wedi gofalu cyr- 

I 


130 RHY DEBYG. 


aedd y dre y noson o flaen y ffair. Mi ges lety 
digon cyfforddus mewn tŷ preifat. Mi wyddwn 
yn burion er's blynyddau fod rhai o deulu mam 
yn byw yn agos i Groesoswallt, ond o herwydd 
rhyw ffrae nid oedd dim cyfathrach wedi bod 
rhyngom ni â hwy ; ac, hyd yr oeddwn yn cofio, 
nid oeddwn wedi gwel'd un o honynt erioed, a 

nid oeddwn yn bwriadu ymweled â hwynt, nac 
ymholi dim yn eu cylch. “ Paid a myreth dim â 
nhw ; os medran nhw neud hebon ni, mi fedrwn 
ninau neud hebddyn nhwythe,” ebe mam, pan 
oeddwn yn cychwyn, ac ni feddyliais mwy am 
danynt. 'Doeddwn 'rioed wedi bod yn Nghroes- 
oswallt o'r blaen, a thranoeth y bore mi grwydr- 
es gryn dipyn i weled y dre', achos 'doedd ffair 
y ceffylau ddim yn dechreu tan ganol dydd. 
Wrth droi am gornel stryt mi ddois i wyneb 
clamp o blismon, a mi rythodd arna i fel bydase 
geni gyrn ar y mhen. Yr oeddwn yn methu 
dallt pam yr oedd y dyn yn rhythu arna i felly, 
achos 'doedd dim neilltuol yn y ngwisg ìi, obleg- 
id yr oedd agos i bob ffarmwr y pryd hwnw 
yn gwisgo brethyn cartre. Yr oeddwn .yn 
meddwl nad oedd dim neilltuol yno'i i dynu 
sylw ond y ngwallt,—yr hwn, pan oeddwn yn 
ifanc oedd cyn ddued â'r fran, ac yn grych fel 


RHY DEBYG. 131 


gwlan oen bach. I mi gyfadde fy ngwendid i 
ti, yr oeddwn yn meddwl cryn dipyn o ngwallt, 
achos 'doeddwn i 'rioed wedi gwel'd ei debyg. 
Hyny fu, ac ni feddyliais mwy am y plismon. 
Mi grwydres awr arall hyd y dre nes oeddwn 
wedi blino, a mi drois i dŷ tafarn ì orffwys 
tipyn. Doedd neb yn meddwl dim at hyny yr 
adeg hono. Mi wranta y mod ìi wedi bod yn y 
dafarn chwarter awr mewn ystafell ar fy mhen 
fy hun yn bwrw'r amser heibio, pryd y daeth ì 
fewn ddyn tua'r un oed a fi, ac mor debyg i 
mi nes y dychrynais wrth edrych arno. Yr 
'oedd ei wallt yn ddu a chrych fel fy un inau, 
a'i wyneb yr un ffunud a fy wyneb inau, ac nid 
oedd fawr o wahaniaeth yn lliw ei ddillad. Oni 
bai fy mod yn gwybod fod hyny yn amhosibl, 
mi faswn yn tyngu mai fi fy hun oedd y dyn. 
Gwelwn ei fod yntau wedi eì daro gan y tebyg- 
rwydd, ond ni dd'wedodd air. Cerddodd yn ol 
a blaen hyd yr ystafell am funyd, yna safodd ac 
edrychodd drwy y ffenest i'r heol; ac heb alw 
am ddim i'w yfed llithrodd allan yn ddistaw 
drwy ddrws oedd yn ymddangos i mi fel y drws 
, cefn i'r tŷ. Yn mhen dau funyd dyma y plis- 
mon â welswn o'r blaen i'r ystafell, ac ebe 
fe,— 


132 RHY DEBYG. 


“Wel, John Jones, yr ydach chi wedi troi 
gartref o'r diwedd ?” 

“Fyenwiydi Edward Jones, a mae'n debyg 
eich bod yn fy nghamgymeryd am y gŵr sydd 
newydd fyn'd allan,” ebe fi. 

“Thâl stori fel ene ddim i mi, John, yr wyf 
yn eich 'nabod yn rhy dda o lawer, a gwell i chi 
ddod efo fi ar unwaith,” ebe'r plismon. 

Heb fod lawer oddicartre yr oeddwn yn bu 
ddiniwed, ac yr oeddwn wedi dychrynu yn enbyd. 
Protestiais nad y fi oedd John Jones, pwy bynag 
oedd hwnw; a dwedais, yn fyr fy ngwynt, 
dipyn o fy hanes, a chymerais fy llw nad oedd- 
wn wedi bod yn Nghroesoswallt o'r blaen yn fy 
mywyd Ond ni chafodd dim a ddwedais wrth 
y plismon fwy o argraff arno na pheri iddo 
wenu yn wawdlyd, ac ebe fe,— 

“John, waeth i chi roi stop arni yn y fan ene; 
neiff cyboli celwydd les yn y byd i chi. Dowch 
efo fi yn ddistaw ac yn llonydd.” 

“ Beth ydi'r cyhuddiad yn fy erbyn ?” gofyn- 
ais inau. 

“'Does dim isio dweud pader i berson,” ebe 
fynte. 

Mi elwais ar wraig y dafarn, gan ddisgwyl 
rhyw gynorthwy ganddi hi, ond wnaeth hono 


RHY DEBYG. 183 


ddim ond gwneud fy helynt yn Îwy. Tyngodd 
ar ei pheth mawr na fu un dyn yn y tŷ tra y bum 
i yno, a galwodd y forwyn a thyngodd hono yr 
un peth. 

“ Ydach chi'n gwel'd, John, na neiff palu cel- 
wydd les yn y byd i chi ?” ebe'r plismon. 

“ Hoswch chi,” ebe'r wraig, “ai nid John 
Jones, Tan'rallt, ydio? Wel, ond 'doeddwn i'n 
smala na faswn i'n 'nabod y dyn ?” 

“ Yn smala, oeddach debyg,” ebe'r plismon. 

“Yr ydach chi'n gneud camgymeriad yn 
siwr,” ebe fi, ac yr oeddwn just a chrïo. 

“Mi weles Mary ddoe, a 'roedd hi'n sôn am 
danoch chi, John,” ebe'r forwyn wrthyf yn ddis- 
taw, a mi faswn yn medrud ei tharo. 

“Dyma chi, John,” ebe'r plismon, “os na 
ddowch chi efo fi yn ddistaw ac yn llonydd, mi 
fydd raid i mi'ch handcyffio, ond 'does gen i ddim 
isio'ch sposio chi.” 

“Iê,ewch y machen i heb neud row,” ebe'r 
dafarnwraig. 

A myn'd a neis i—yn wir, 'doedd gen i ddim 
dewis—yr oedd yn rhaid i mi fyn'd, ond yr 
oeddwn yn disgwyl y caent ryw oleu ar eu cam- 
gymeriad. Yr oedd yn ddiwrnod ffair, fel y 
dwedais, ac yr oedd canoedd o lygaid yn edrach 


134 RHY DEBYG. 


arna i wrth i mi fyn'd yn ochr y plismon drwy'r 
dre, a buasai tŵr o blant wedi'n canlyn oni bai 
i'r plismon eu bygwth. Teimlwn y ngwyneb 
yn llosgi fel tân, a chlywn hwn a'r llall yn 
dweud,— 

“ Be mae hwn ene wedi neud os gwn i î” 

“ Dim da yn siwr i chi.” 

“ Piti hefyd, mae golwg barchus arno.” 

“ Dyna y rhai gwaetha yn aml” 

Cawn y credyd gan ambell un yr awn heibio 
iddo fod yn amlwg fy mod yn teimlo fy sefyll- 
fa, ac felly yr oeddwn yn siwr ddigon. Edrych- 
wn dan y nguwch a welwn i neb yn y ffair 
oedd yn fy nabod, ond yn ofer, a diau mai hyny 
barodd i un, tebyg i fugail, ddweyd wrth i mi ei 
basio,— 

“ Ci lladd defaid ydi o'n siwr i chi” 

Wel, cymerwyd fi i'r rowndws, a 'doedd o 
' ddiben yn y byd i mi brotestio, dweud fy hanes, 
gofyn am eglurhad, na dim arall; yr unig ateb 
e gawn oedd y cawn ddweud y cwbl wrth y 
magisirate bore dranoeth. Prydnawn tost 
oedd hwnw ; mi cofiaf o byth, a chysges i 'run 
winc ar y ngwely pren y noson hono, a meddyl- 
iwn weithiau mai breuddwyd oedd y cwbl. 
Heb i mi gwmpasu, dygwyd fì o flaen îy ngwell 


RHY DEBYG. 135 


—yr unig dro yn y mywyd. Nid oedd ond un 
magiesiraie ar y ainc, gan dybio mae ca86 o re- 
.mmamd a fuasai yn ddiameu, a thybiwn ar ei ol- 
wg y cawn chware teg ganddo, ac hwyrach 
iawn am fy ngharcharu ar gam. Ebai fe,— 

“ Wel, John Jones, beth wnaeth i chi adael 
eich gwraig a'ch plant ?” 

“ Nid John Jones ydi fy enw, syr, & fu gen i 
'rioed wraig, heb sôn am blant,” ebe fì, a dech-. 
reuais ddweud pwy oeddwn ac o b'le yr oeddwn 
yn dyfod, ond stopiwyd fi ar unwaith gan y 
magistrate. Ac ebai fe,— 

“ John, John, yr ydach chi wedi c'ledu mewn 
drygioni,—yr ydym yn eich 'nabod yn rhy dda,” 
a galwodd ar Mary Jones, a daeth gwraig dlawd 
yr olwg arni yn mlaen, ac ebai'r magistrate,— 

“ Mary Jones, ai y dyn yna ydi'ch gŵr chi ?” 

“Iê, syr,” ebai'r wraig, “ond y mae o wedi. 
altro yn arw, a mae'n dda iawn gen i wel'd o. 
Fu o'rioed yn gâs wrtho i, a wn i ddim betn 
naeth iddo ngadel i a'r plant 'rwan er's pedair 
blynedd. Gybeithio, Mr. Preis, na fyddwch chi 
ddim yn frwnt wrtho, achos yr ydw i'n siwr y 
daw o adre at ei deulu 'rwan, on ddowch chi, 
John bach ?” A thorodd y wraig i grïo. 

Erbyn hyn yr oeddwn yn credu yn sicr fy 


186 RHY DEBYG. 


mod wedi fy witchio neu fy rhoi yn ffynon 
Elian. Ebai'r magistrate,— 

“ Wel, John, mi ddylwn eich rhoi yn jaêl am 
dri mis,—dyna ddylech chi gael am adael eich 
teulu. Ond y mae y plwy wedi cadw digon 
arnynt, ac os ydach chi'n addaw myn'd adre', ac 
edrach ar ol eich gwraig a'ch plant, mi gewch 
fyn'd yn rhydd am y tro hwn. Os na wnewch 
addaw gneud hyny, rhaid i mi roi tri mis i chi. 
Beth ydach chi'n ddeud, John ?” 

Meddyliais y munyd hwnw y gallwn ddianc 
wedi cael fy nhraed yn rhyddion, ac ebe fi,— 

“ Wel, mi wnaf fy ngoreu i wneud fel yr yd- 
ach chi'n gofyn, syr.” | 

“ Very good,” ebai'r magistrate, “ ond gofalwch 
na ddowch chi ddim o mlaen ì eto, neu nid fel 
hyn y bydd hi arnoch chi. Mae'n biti garw fod 
crefftwr da fel chi, John,—un sydd yn dad i 
blant, ac yn d'od o deulu parchus, — wedi 
gwneud sôn am danoch fel hyn. Bydded hyn 
yn wers am byth i chwi, John. Mi ellwch 
fyn'd 'rwan.” 

Yr oeddwn wedi fy syfrdanu. Daeth y wraig 
ataf i ysgwyd llaw, ac estynais inau fy llaw 
iddi yn llipa ddigon... Yr oedd hi wedi crïo,—c 
lawenydd, mae'n debyg,—nes oedd yn haner 


RHY DEBYG. 137 


dall. Tra yr oeddwn yn cerdded wrth ei hochr, 
heb wybod i ble yr oeddwn yn myn'd na 
pheth i neud, edrychai y wraig arnaf bob chwar- 
ter munyd, fel pe buasai yn ameu ei llygaid, a 
siaradai am gant o bethau na wyddwn ddim am 
danynt. Dwedodd fwy nag unwaith fy mod 
wedi altro yn arw, ond fod yn dda ganddi fy 
ngwel'd mor drefnus. Soniai am y plant, a 
.d'wedai nad arni hi yr oedd yr holl fai pan 
euthum i ffwrdd, a chraffai i fy wyneb drachefn 
a thrachefn. Ni dd'wedais air wrthi mwy na 
mudan, ac yr oeddwn yn ofni dyrysu yn fy syn- 
wyrau. Arweiniodd fi i ryw fuarth lle yr oedd 
amryw dai, ac yr oedd y cym'dogion oll yn sef- 
yll yn y drysau, ac yn gwenu arnaf ac yn fy 
llongyfarch. Amlwg ydoedd fod i mi groesoi 
ddod yn ol. Ar hyd y ffordd torai y wraig i 
grïo bob yn ail munyd, ac yn wir yr oedd yn 
arw iawn gen i drosti. Chwareuai y ddau fach- 
gen gyda phlant eraill yn y buarth, a phan 
oeddym yn myn'd i'r tŷ, galwodd Mary Jones 
arnynt i ddod i wel'd eu tad. Daeth y plant i 
mewn, ond ni chymerais sylw o honynt,—yr 
oedd yn gâs gen i gwel'd nhw, druain. Parodd 
hyn i Mary grïo drachefn, a d'wedodd,— 

“ Pa'm na ddeudwch chi rwbeth wrth y plant, 
John, os ydach chi yn cau siarad a fì.” 


138 RHY DEBYG. 


Ni ddoi y plant yn agos ataf, drwy drugar- 
edd. Sylwais fod y tŷ, er yn dlawd, yn hynod 
o lân, ac wedi gorffen crïo, ebai Mary,— 


“ Mi ellwch feddwl, John, y mod i'n dlawd; 
oes gynoch chi bres i mi nol rhywbeth yn 
damed i chi ?” 


Rhoddais iddi ychydig sylltau, ac wedi iddi 
roi y tegell ar y tân aeth allan, ac yn y funyd 
dychwelodd â llon'd ei ffedog o bethau o'r siop. 
Wrth ei chwt daeth y dyn a welswn yn y daf- 
arn imewn. COofleidiodd a chusanodd y plant, 
a'r un modd y wraig. Edrychodd Mary fel 
bydase wedi drysu. Fedrai ddim desgrifio i ti 
yr olygfa na fy llawenydd. Yr oedd y dyn 
wedi dod yn ol at ei deulu, ond pan welodd y 
plismon yn dod ar ei ol i'r dafarn diangodd. Ar 
ol deall fy mod i wedi fy nghymeryd yn ei le, a 
bod y Fainc wedi maddeu i mi ar yr amod i mi 
edrych ar ol fy nheulu, daeth John yn syth 
gartre. Yr oedd yn edifar iawn ganddo ei fod 
wedi gadael ei wraig ai blant. Cawsom dê yn 
ddigon cyfforddus efo'n gilydd, ac wedi tipyn o 
siarad, deallais mai Jac y nghefnder ydoedd. 
Mi ddois adre yn gynt na chynta gallwn ì, ac ar 
hyd y ffordd yr oeddwn yn edrych ar bawb rhag 


Y DDAU DEULU. 153) 


ofn ìi mi wel'd rhwfun arall tebyg i mi. Pan 
ddeudes y stori wrth fy mam, ebe hi,— 

“ Iê, siwr, dyna. nhw, does dim lwc i'w canlyn 
nhw.” 


Y Ddau Deulu. 


Y MAE arnaf ofn, ebai F'ewyrth Edward, fod 

tuedd mewn rhai pobol yn y dyddiau hyn 
i feddwl nad oes a wnelo Duw ddim ag 
amgylchiadau tymorol dyn. Yn wir mi glywais 
rai yn dweud yn ddigon hyf mai hap a damwain 
a phawb drosto ei hun ydi hi yn y fuchedd hon. 
Ac mewn ystyr dydio ddim yn rhyfedd tod rhai 
yn myn'd i gredu felly, achos yr ydym yn 
gweled mor fynych y mae y dyn drwg anonest 
yn llwyddo, a'r dyn da_a_chywir yn aflwyddo. 
Ond yn mhlith y bobol oedd yn cael eu cyfrif 
yn bobol dda a ddarfu aflwyddo ag y dois i ìi 
gysylltiad â hwynt yn ystod fy oes, yr oeddwn, 
ymron yn ddieithriad yn gallu rhoi fy mys ar y 
rheswm o'u haflwyddiant. Yr oedd rhyw gancr, 
nad oedd yn ngolwg pawb, bob amser oedd yn 
achos o'r cwbwl. Os cei di fyw ddigon o hyd, 
ac os cymeri di sylw manwl o deuluoedd a 
phethau, mi gei allan yn y man fod Rhaglun- 


140 Y DDAU DEULU. 


iaeth yn dod a phethau i drefn, ac fel pe byddai 
yn cywiro ei hun yn y diwedd—yn gwobrwyo 
daioni ac yn cospi drygioni. Dyma i ti stori am 
ddau deulu yr oeddwn yn eu hadwaen yn dda, 
ac y mae mor wir a dim a ddwedwyd erioed. 
Ond aros am funyd. Yr wyf wedi clywed dy 
fod yn printio rhai o'r straeon yr wyf yn eu 
hadrodd wrthyt, ac o herwydd fod amryw o'r 
ddau deulu yn fyw heddyw mi rof enwau eraill 
amynt. 

Yn Nyffryn Maelor, flynyddau lawer yn ol, 
yr oedd amaethwr ieuanc newydd briodi ac yn 
dal un o'r ffermydd goreu yn y wlad. Mi galwaf 
o yn Mr. Jones, y Wern. Dydw i ddim yn 
gwybod yrwan, os bum yn gwybod erioed, sut y 
gallodd o gymeryd ffarm mor dda; ond mi wn ei 
fod yn hollol ddi-ddysg. Yr oedd yn ŵr diwyd 
a medrus, a'r wraig can fedrused ag yntau, ac yi 
oedd y byd yn myn'd efo nhw a'u llwyddiant yn 
eglur i bawb. Tra na adawai Mr. a Mrs. Jones i 
neb fyn'd tu hwnt iddynt yn y ffair a'r farchnad 
ac am drin y ffarm a magu anifeiliaid, nid oedd- 
ynt yn ol i neb am eu ffyddlondeb a'u haelioni 
yn y capel. Gwyddai y cymydogion yn burion 
fod teulu y Wern, heblaw cynyddu eu stoc yn 
feunyddiol, yn casglu arian hefyd, ac yr oeddynt 


Y DDAU DEULU. 141 


yn sefyll yn uchel yn syniad eu meistr tir. Aeth 
blynyddau heibio a ganwyd iddynt amryw 
blant. Yr oedd Mr. Jones wedi gorfod teimlo 
]awer gwaith yr anfantais o fod yn ddi-ddysg, a 
gofalodd roddi yr addysg oreu oedd i'w chael yn 
y gymydogaeth i'w blant,ac wedi iddynt dyfu 
i'r oedran cyfaddas, prentisiodd rai o'r bechgyn 
yn siopwyr. Yr oedd erbyn hyn wedi dyfod yn 
lled gefnog, pryd, ryw ddiwrnod, y daeth gŵr 
ifanc golygus ac wedi cael ysgol dda, i'r gym- 
ydogaeth fel llifwr coed. Mi galwaf o yn Mr. 
Bellis. Nid oedd Bellis ond crefftwr cyffredin 
yn gweitho am ddeunaw swllt yr wythnos, ond 
yr oedd yn ddyn medrus a chrafty. Drwy ei 
fod yn aclod yn yr un capel 8 Mr. Jones, daeth 
Bellis a theulu y Wern yn gryn gyfeillion yn 
fuan. Yn mhen yr hir a'r rhawg, perswadiodd 
Bellis Mr. Jones i ddechreu ar y busnes coed— 
fod y wybodaeth ganddo ef, Bellis, a'r arian gan 
Mr. Jones, a thynodd ddarlun dymunol o'r broffit 
fawr a ellid wneud yn y busnes. Aeth y ddau 
yn bartneriaid—un gyda gwybodaeth a'r llall 
gydag arian. Aeth hyn yn mlaen am flynyddau, 
heb i mi fanylu, y canlyniad fu fod Jones yn 
myn'd dlotach dlotach bob dydd, a_ Bellis yn 
gyfoethocach. Yn y bartneriaeth yr oedd pen 


142 Y DDAU DEULU. 


praffaf y ffon yn llaw y wybodaeth, sef Bellis. 
Y diwedd fu i'r bartneriaeth gael ei thori ac i 
â'r. Jones gael ei hun yn salach allan o rai can- 
2edd o bunau na'r amser pryd nad oedd ganddo 
omd y wraig yn unig yn barinar. Bu raid i'r 
bechgyn droi i'r byd i enill eu bywioliaeth, a gall- 
wn adrodd wrthyt am yr ymdrech galed a fu 
& nynt; ond yr oedd Duw gydar bechgyn. 
Erbyn hyn yr oedd Bellis yntau wedi priodi, 
a'r peth cyntaf a. wnaeth wedi tori ei gysylltiad 
a Mr. Jones oedd prynu melin fawr, a daeth yn 
fuan yn fasnachwr enwog, ac nid yn unig hyny, 
ond yn ŵr enwog yn yr enwad y perthynai iddo, 
Casglodd hylldod o arian a magodd blant gan eu 
gosod mewn sefyllfaoedd parchus. Ond bu 
Jones a Bellis farw, ac yr oedd arogl esmwyth 
ar ddydd claddedigaeth un o honynt, a thipyn 
o arddangosiad ar ddydd claddedigaeth y llall. 
Ond pa le y mae eu hepil erbyn hyn? Er fod 
epil Bellis ar un adeg yn berwi mewn arian, y 
maent hwy a'u cyfoeth wedi darfod o'r tir, a rhai 
o honynt yn gorwedd yn medd y meddwyn. 
Ond am linach teulu y Wern—hil hepil, yr oedd 
Rhagluniaeth yn diferu brasder ar eu llwybrau 
_& pholjeth a wnelent yn llwyddo. Y mae y 
rhai syl o honynt yn gorphwys oddiwrth eu 


Y DDAU DEULU. 143 


llafur a'u henwau yn anwyl gan eu cydnabod, 
ac y mae amryw o honynt yn fyw, yn ddefn- 
yddiol, ac un neu ddau o honynt yn llenwi 
y swyddau uchaf ac yn derbyn yr anrhydedd 
mwyaf y gall y wlad ei roddi arnynt. Wrth 
fyned yn mlaen mewn bywyd, sylwa fel mae 
Rhagluniaeth yn gwastadau pethau, ebe 
Feewyrth Edward. 


DIWEDD, 


Gu a o en 
“RHEHAM: ARGRAFFWYD GAN HUGHES & SON. 5Ô, HOPE STRBET, 


GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY 


LLUD 


B00088287?8 


